LIBRARY  OF 


\3  

Marietta  College  Library. 


WITNn 
MARÎL 


J. 

í 


ALLWEDD  DDIRGEL  Y  NEFOEDD, 


NEU 


RESYMAU 


YSTAFELL  WEDDI, 


GAN    Y  DIWEDDAB. 

BAECH.  THOMAS  BBOOES, 


GWEINIDOG  YR  EFENGYL, 


"  Oud  tydi,  pan  weddi'ech,  dôs  i'th  ystafell,  ac  wedi  cau  dy  ddrws,  gw^eddì'a  ar 
dy  Dad  yr  hwn  sydd  yn  y  dirgel;  a'th  Dad  yr  hwn  a  wêî  yn  y  dirgel,  a 
dâl  i  ti  yn  yr  amlwg." — Iesü  Grist, 


A  Gyfieithwyd  o'r  Trydydd  Árgraffiad, 

Gan  y  Parch.  WILLIAM  WILLIAMS, 

TALGARTH. 


NANTYGLO : 


CYHOEDDEDia  AC  AR  WERTH  GAN  EVAN  EVANS, 
]845. 


DÖLGELLÀU  : 
A  ARGRAFFWYD  GAN  RICHARD  JOFEÌ, 
RHBS  ELDOtf. 


[Entered  at  Statìoners'  ffallj 


RHÄGYMADRODD  ¥  CYHOEDDWR. 


ÂNWYL  GYDGENEBL,— Mae  yn  radd  o  ddyddanwch  i'm  meddwl  helbulus 
wrth  ddwyn  y  llyfr  hwn  trwy  y  Wasg,  fod  cyniaint  o  awydd  am  dano  wedi 
cael  ei  ddangos,*fel  ag  y  mae  ei  dderbyniad  eisoes,  cyn  gorphen  ei  argraffu, 
tuhwnt  i'm  dysgwyliad" ;  gobeithiwyf  y  bydd  yn  foddion  yn  llaw  Ysbryd  Duw, 
i  enyn  ysbryd  gweddi  ile  nad  y  w,  ei  adferu  lle  raae  wedi  lleihau,  a'i  gynyddu 
ìle  y  mae. 

Mae  yn  ddrwg  genyf  yr  oediad  mawr  fu  arno  ar  ol  ei  ddechreu,  M&e  yr 
achos  o  hyoy,  ond  odid,  yn  hysbys  i'r  rhan  amlaf. — Nis  gwn  eto  beth  y  w  dy- 
ben  fy  Nhad  yn  fy  mhrofedigaethau  presennol,  bydd  yn  ddigon  cynar  i  wybod 
hyny  pan  wefo  efe  yn  dda  i'w  ddatguddio  :  y  cwbl  a  allaf  ddywedyd  ar  y 
wyneb  hwnw  i'm  hamgylchiadau  yw,  Nad  yw  wedi  fy  ngadu  mewn  dwfr  na 
íhân  heb  radd  o  ryw  ymgeledd  cryfach  nag  a  geîr  yn  ngwlad  natur,  a  medd- 
yliwyf  mai  dyna  sydd  wedi  fy  nghadw  rha™-  gwallgofi.  Gyda  golwg  ar  fy 
mhrofedigaethau  yn  eu  cysylltiad  â'r  offerynau,  efallai  na  bydd  yn  dramgwydd9 
ac  ysgatfydd  fod  rhesymoldeb  hunanaraddiffyniad  yn  caniatau'i  mi  grybwyll, 
Nad  oedd  un  ymosod  arnaf  gan  neb  o'm  gofynwyr,  nac  un  perygl  o  hyny,  mor 
bell  ag  yr  wyf  yn  deall,  nes  i  rai  o'm  brodyr  nad  oedd  dim  a  fynent  â  mi  yn 
amgylchiadol,  trwy  gydymddyudan  mewu  congl  yn  fy  absenoldeb,  gynllunio 
raesurau  a  thaenu'r  chv/edl  ara  eu  cynllun,  nes  anesmwytho  fy  ngofynwyr,  fei 
nas  gallaswn,  yn  ddiberygl,  fyned  yn  mlaen  yn  mhellach.  Gwnaed  hyn  pan  y 
gwyddid  fod  cystudd  angeuol  yn  fy  nheulu,  fel  y  buasai  yn  anhawdd  i  rai  fod 
yn  bresennol,  hyd  ynnod  pe  buaswn  yn  gwybod  fod  y  cyfryw  gydyraddyddan  i 
gymeryd  lle,  ond  y  gwirionedd  yw  nas  gwyddwn  fod  y  cyfryw  gydymddyddan 
i  gymeryd  ]le  ar  y  cyfry  w  amser,  nes  clywed  y  chwedl  wedi  iddì  fyned  yn  rhy 
ddiweddar;  i'e,  pe  buaswn  yn  gwybod,  buasai  yn  fwy  cyson  âg  ysbryd  yr 
efengyl,  os  oedd  eisiau  gwneyd  rhyw  beth,  i  arafu  nes  cawswn  gladdu  fy 
raarw,  gan  nad  oedd  dim  y  pryd  hwnw  yn  fy  amgylchiadau  yn  wahanol  î  ar- 
ferol. — Mae  yn  ddrwg  genyf  fy  mod,  ar  amser  da,  wedi  anturio  gormod  i  ateb 
amser  drwg,  yr  hyn  a  barodd  fod  cymaint  o  eiddo  wedi  sefyll  ar  fy  Uaw  :  mae 
yn  hawdd  i  bawb  goelio  mai  amcanu  gwneyd  daioni  yr  oeddwn,  er  i  mi  edifar- 
hau  rifgwalltfy  mhen  o  weithiau  wedi  hyny  cyn  fod  yr  ymosod  hyn  arnaf : 
ond  yr  oeddwn  gyda'r  gorchwyl  o  ymddadrus  er  ys  araser,  ac  yn  ymddadrus 
bob  yn  ychydig,  yn  ol  fel  yr  oeddwn  yn  gallu  gwei  thu  fy  eiddo,  ac  yr  wyf  yn 
credu  y  buaswn  yn  dwyn  fy  Uestr  i  dir  pe  buasai  fy  mrodyr  raor  bwyllog  a 
pheidio  taflu  ceryg  ato  yn  fy  absenoldeb.  Efallai  fod  diffyg  ymgynghori  â 
Duw  o'm  tu  i,  yn  gystal  a  dirlyg  pwyll  a  brawdoliaeth  o'u  tu  hwythau,  ya 
achos  o  hyn.  Nid  wyf  yn  amhau  nad  oedd  dyben  rhai  o  honynt  yn  dda,  ac 
efallai  na  ddarfu  i  neb  o  honynt  ar  y  pryd  ystyried  y  canlyniadau.  Mae  nodi 
y  cyfry  w  bethau  yn  gyhoeddus  yn  beth  chwithig  ;  ond  efallai  fod  gwers  i'w 
<3ysgu  trwy  hyny  ag  y  mae  pob  moddion  ereill  wedi  bod  yn  aneffeithiol  i'w 
dysgu.  Gs  yw  ysbryd  cario' r  clt/dcl  yn  cael  mwy  o  le  na  chysur,  cymeriad,  a 
meddiannau  brodyr,  mae  yn  hawdd  credu  y  cymerir  mantais  ar  brofedigaeth- 
au  er  mwyn  cael  buddugoliaeth,  er  i  hyny  aredig  teimladau'r  natur  ddynol  yn 
y  manau  tyneiaf,  a  pheri  colledion  o  gannoedd  o  bunnau  ar  yr  un  pryd.  Nid 
wyf  yn  gallu  canfod  hyd  yma  nad  fy  nyledswydd  yw  nodi  y  pethau  'hyn,  ond 
os  wyf  yn  camgymeryd,  gan  wneyd  peth  na  ddylaswn,  dymunaf  ar  yr  Ar- 
glwydd  a'm  brodyr  faddeu  i  mh 


RHAGYMADRODD  Y  GYHOEDDWB. 


Efallai  hefyd  y  caniateir  rhyw  gymaint  i  mí  ynfy  mhrofedigaethiroddirhed- 
iad  i'm  teimladau,  y  rhai  yr  oedd  ganddyntfwy  Da  digon  o  waith  i  ddal  i  weled 
amryw^  o'm  teulu  mewn  cystudd,  ac  un  yn  ymyl  marw,  a'm  brodyr  ar  yr 
adeg-  hòno,  heh  yn  wybod  i'm,  yn  dyrysu  fy  holl  amgylchiadau,  pan  nàd 
oedd  un  ymosod  blaenorol  arnaf  o  'un  cwr.  Y  mae  y  pair  yn  boeth  iawn  ; 
ond  âymunaf  ar  y  sawl  a  ddarllenont  hyu,  wedd'io  trosof  ar  yr  hwn  sydd  yn 
eistedd  wrth  enau  y  ffwrnais,  am  fy  nwyn,  bechadur  gwael,  allan  fel  yr  aur. 
Mae  syrthio  yn  llaw  yr  Arglwydd  yn  beth  melus  oddiwrth  syrthio  yn  llawdyn, 
er  i'r  dyn  fod  yn  frawd :  ond  pan  mae  efe  yn  gweled  yn  ddaì  ddefnyddio  dyn- 
íon  yn  offerynau,  dymunwn  gydnabod  mai  efe  ŵyr  oreu  pa  fodd  i  drin. 
Byddai  yn  hawdd  ysgrifenu  cyfrol  ar  y  pethau  hyn,  a'r  dagrau  yn  gwlychu  y 
papyr  nes  dyrysu  y  darlleniad  ;  ond  dagrau  edifeirwch  a  chariad  yn  ymdrech 
drwy  ffydd  â  Duw  mewn  g-weddi  yw  y  rhai  a  atebant  fwyaf  o  ddyben. 

Ychydig-  allaf  wneyd  dros  achos  Duw  ac  eneidiau  dynion,  ond  os  caf 
fod  ya  rhyw  offeryn,  er  tloted,  i  roddi  yn  nwylaw  fy  ng-hyd  genedl  ryw 
draethodaú  ag- y  byddo  eu  tuedd  uniong-yrchol  i'g-ynyddu  gwir  grefydd'ac 
egluro  gras  Duw,  cyfrifaf  hyny  yn  wir  fraint.  Barnwyf  fod  y  Llyfryn  hwn  o'r 
cyfryw  duedd;  mae  ei  bethau  yn  syml,  a'i  ddull  yn  eglur,  ac  agosatgyhaedd- 
iadau  y  gwan,  ond  y  mae  yn  fuddiol  iawn  i'r  cryf  hefyd.  Bwriadwyfgyhoeddi 
amryw  draethodau  o'r  cyfryw  duedd,  os  caniata  yr  Arglwydd  einioes  ac 
icchyd.  Gan  ddymuno  fod  bendith  y  uefoedd  yn  cydfyned  à'r  Llyfryn  hwn, 
gorphwysaf, 


Yr  eiddoch  yn  helbulus, 


EVAN  EvA5S: 


EHAGYMADRODD  CANMOLIAETHOL, 

Gan  y  Parcli.  G-eorge  Siewis,  B.  B.? 

(ATHRAW  ATHROFA  Y  GOGLEDD.) 


Y  Parchedig  Thomas  Brooks,  awdwr  y  Traethawd 
canlynol,  ydoedd  un  o'r  Gweinidogion  a  dröwyd  allan 
o  Eglwys  Loegr  yn  y  fiwyddyn  1662.  Yr  oedd  yn 
Bregethwr  goleu  a  chynes  dr  Efengyl ;  a  bu  ei  wein- 
idogaeth  yn  hynod  o  ddefnyddiol  i  luaws  o  eneidiau. 
Yr  oedd  ei  Draethodau  yn  lluosog ;  ac  amryw  o9i 
waith  a  ail-argraffwyd  yn  olynol.  Ei  "  Nefoedd  ar 
y  Ddaear"  "Anchwìliadwy  olud  Crist"  "Yr  Afal- 
au  Aur,,}  "  Coron  a  Gogoniant  Cristionogaeth"  ac 
"  Älhoedd  Ddìrgel  y  Nefoedd"  ydynt  rai  oH  weithiau 
mwyaf  nodedig. 

Yn  y  Traethawd  canlynol  y  mae  yr  awdwr  yn 
galw  sylw  y  darllenydd  at  ddyledswydd  hwysig,  ond 
a  esgeulusir  yn  rhy  aml.  Ni  byddai  ymhelaethu  ar 
y  mater  hwn  yma  ddim  amgen  nag  attal  y  darllen- 
ydd,  yr  hwn  yn  awr  sydd  à  chyfieusdra  ganddo  i 
sylwi  ar  yr  hyn  y  mae  yr  awdwr  yn  ei  nodi  ar 
natur  a  phiuysfawrogrwydd  y  ddyledswydd.  Bydded 
îr  argraffiad  presenol  fod  yn  foddion  i  gynhyrfu  a 
chalonogi  pob  darllenydd,  gyda  hyder  gostyngedig,  i 
nesau  at  orseddfainc  y  gras. 


Llanfyllin,  Medi  20,  1820. 


G.  LEWIS. 


TAFLEN 


YN  CTNWYS 

PENAU  NEILLDUOL  Y  LLYFR  HWN. 


TÜDAL. 

Addewidion, — Wyth  nodiad  yn  nghylch  addewidion   98 

Yr  Amseroedd  ac  Amser, — Fod  yr  amser  yr  ydym  yn 
byw  ynddo  yn  uchel  alw  am  weddi  ddirgel    55 

Am  beidio  treulio  llawer  o  amser  yn  nghylch  pethau  bych- 
ain  crefydd  190 

Arallegau, — Am  Arallegau     3 

Y  Byd, — Fod  ymaflyd  mewn  lliaws  o  orchwylion  bydol  yn 
rhwystr  i  weddi  ddirgel  ...  192 

Cariad, — Rhaid  i'r  hwn  a  ewyllysio  fod  yn  aml  gyda  Duw 
yn  y  dirgel,  lafnrio  i  garu  Crist   211 

Wyth  o  foddion  neillduol  i  gynorthwyo  yn  y  ddylerî- 
swydd  fawr  o  weddi  ystafellol   206 

Crist,— Crist  yn  fynych  mewn  gweddi  ddirgel   14 

Chwech  y  resymau  paham  yr  oedd  Crist  mor  aml  mewn 

gweddi  ddirgel    ...    17 

Fod  Crist  yn  mawr  ymhyfrydu  yn  ngweddiau  dirgel  ei  bobl  41 

Pa  fath  gyfaill  y  w  Crist — mewn  deg  nodiad    42 

Cymündeb  a  Duw,- Pa  fodd  y  gall  dyn  wybod  pan  y 
mae  yn  cael  gwir  gymundeb  â  Duw  yn  ei  ystafell    ...  170 

Chwech  o  resymau  yn  profi.  nad  yw  pob  Cristion  yn  mwyn- 
hau  y  cyffelyb  gymundeb  â  Duw  yn  y  dirgel   171 

Cywreinrwydd,  —  Fod  cywreinrwydd  yn  attalfa  fawr 
iawn  i  weddí  ystafellol    191 

Dirgeledigaethatj, — Mai  i'w  bobl  yn  unig  y  mae  Duw 
yn  eu  datguddio   42 

Tri  math  o  ddwyfol  ddirgeledigaethau  yn  cael  eu  dat- 
guddio  gan  Dduw  i'w  bobl    43 

Rhai  dirgel  Duw, — Mai  y  saint  yn  unig  yw  rhai  dir- 
gel  yr  Arglwydd    ...  62 


TUDA.Îí« 

ËsgeüLüso  gweddî, — Yr  hwn  a  esgeulusa  weddi  ddirgel 
yn  wirfoddol,  a  adewir  yn  amddifad  yn  ddiau  yn  ei 
weddi  gyhoeddus   54 

Gwaed  Crist, — Nad  oedd  y  dafn  lleiaf  o  hono  yn  ddigon 
dros  bryniad  ein  heneidiau — pump  rheswm  146 

Gweddi, — Y  rhai  sydd  yn  rhoddi  heibio  weddi  ddirgel  nes 
y  caffont  eu  cynhyrfu  gan  yr  Ysbryd   65 

Y  rhai  nad  ydynt  byth  yn  gwedd'ío  yn  eu  teuluoedd 
nao  yn  eu  hystafelloedd    66 

Y  rhai  sydd  yn  gwbl  am  weddi  gyhoeddus,  ond  yn  di- 
brisio  gvreddi  ystafellol    67 

Y  rhai  sydd  yn  gweddio  â  Uais  uchel  yn  eu  hystafelloedd  68 

Gweddi  ystafellol  neü  ddirgel, — Ei  bod  yn  ddyled- 
swydd  anhebgorol  wedi  ei  gosod  gan  Grist  i  bawb  nad 

yw  yn  foddlon  i  fod  dan  yr  enw  rhagrithwyr    7 

Pump  o  resymau  ei  bod  yn  ddyledswydd    ...    1 

Fod  y  saint  dysgleiriaf  yn  mhob  oes  wedi  ymroddi  i'r 
ddyledswydd  hon      û 

Y  gallwn  ddadfynwesu  ein  heneidiau  i  Dduw  yn  y  dirgel 

yn  fwy  rhydd  a  diogel  nac  yn  ngwydd  dynion    20 

Mai  yn  y  dirgel  y  mae  Cristionogion  yn  mwynhau  mwyaf  o 

Dduw      23 

Mai  amser  y  by wyd  hwn  y w  yr  unig  amser  at  ddyledswydd 

ystafellol    28 

Goruchafìaeth  y  ddyledswydd   hon    ...   .  .  29 

Gweddi  ddirgel  yn  mawr  gyfoethogi    38 

  yn  noddfa  mewn  cystudd  ac  erledigaeth    49 

Fod  y  berthynas  agos  ac  anwyl  sy  rhyngoni  â  Duw,  yn 

uchel  alw  am  dani      58 

Fod  Duw  wedi  gosod  nôd  neiliduol  o  hoffder  ar  y  rhai 

fuant  yn  gweddio  arno  yn  y  dirgel     '   59 

Fod  Satan  yn  elyn  mawr  i  weddi  ddirge!    60 

Gwobrwyau, — Y  câ  dyledswyddau  dirgel  eu  gwobrwyo 
yn  yr  amlwg   ...  22 

Gwrthddadleuon, — Gwrthddadleuon  yn  erbyn  gweddi 
ddirgel  yn  cael  eu  hateb    68 

Hollbresenoldeb,-— Fod  Duw  yn  hollbresenol       ...    ...  52 

Pechodau  dirgel,— Eu  bod  gan  bob  Cristion    40 

Pedwar  o  resymau  dros  eu  gochelyd   193 

Penderfyniad, — Rhaid  i'r  neb  a  ewyllysio  fod  yn  fawr 
mewn  gweddi  ddirgel,  feddu  penderfyniad  da    211 


TAFLEN. 

TUDAL. 

Profiadau, — Y  dylem  gadw  dydd-lyfr  o'n  profìadau,  tuag 
at  ein  cynorthwyo  i  lynu  mewn  dyledswyddau  dirgel  207 

Prynu  yr  amser, — Y  dylai  gweision  brynu  amser  at  weddi 
ddirgel  allan  o'u  cysgu,  dadebriadau,  &c.,  pump  o  resymau  87 

Rhagrithwyr, — Nad  ydynt  yn  gwneyd  gweddi  ddirgel 
yn  orchwyl  cyson   18 

ÜHEOLAU    MEWN    PERTHYNAS    I    WEDDI    DDIRGEL, — Bod 

yn  aml  yn  y  ddyledswydd  hon   143 

Cymeryd  tymorau  a  chyfleusderau  priodol  ati   147 

Gofalu  nad  i  dawelu  y  gydwybod  y  byddo  y  ddyledswydd 

yn  cael  ei  chyflawni  150 

Cochelyd  ymorphwys  ar  ddyledswyddau  ystafellol  151 

Llafurio  i  ddwyn  ein  calon  i'n  holl  ddyledswyddau  ystaf- 

ellol   155 

Bod  yn  wresog  a  thaer  gyda  Duw  yn  ein  holl  ddyled- 

swyddau   158 

Dyfal  barhau  mewn  gweddi  ystafellol   163 

Sychedu  a  hiraethu  am  gymundeb  â  Duw  yn  ein  holl 

ddyledswyddau    169 

Edrych  am  fod  ein  dybenion  yn  gywir  yn  ein  holl  ddyled- 

swyddau   181 

Bod  yn  sicr  ein  bod  yn  ofirymu  ein  holl  weddíau  yn 

enw  Crist   183 

Pan  ddelom  allan  o'n  hystafelloedd,  edryeh  yn  ddyfal  pa 

beth  sydd  yn  dyfod  o'n  gweddîau   186 

Seguryd, — Ei  fod  yn  rhwystr  mawr  i  weddi  ddirgel       ...  189 

Seliad  yr  Ysbryd, — Deg  o  resymau  neillduol  o  hono     ...  109 

Siamplau, — Y  dylem  ddylyn  y  siamplau  gorau    1D 

Siampl  Crist  yn  benaf    15 

Tragwyddoldeb,— Os  ewyllysiwn  lynu  mewn  gweddi  ddir- 
gel,  meddyliwn  yn  aml  am  dragwyddoldeb  215 

Ymdrechiadau, — Yr  ymdrech  rhwng  yr  Hollalluog  a 
Jacob    30 

Yr  Ysbryd, — Fod  gan  blant  Duw  Ysbryd  Duw — chwech 
o  resymau     103 

Fod  angen  ar  yr  hwn  a  ewyllysio  lynu  mewn  dyledswyddau 
ystafellol,  lafurio  am  dywalltiad  helaethaeh  o'r  Ysbryd  215 


ALLWEDD  DDIRGEL  Y  NEFOEDD. 


Mathew  yi.  6. 

u  Ond  tydi,  pan  weddiech,  dos  iHh  ystafell,  ac  wedi 
cau  dy  ddrws,  gweddia  ar  dy  Dad,  yr  hwn  sydd 
yn  y  dirgel ;  aHh  Dad,  yr  hwn  a  wel  yn  y  dirgel, 
a  dâl  i  ti  yn  yr  amlwg" 

T  mae  y  geiriau  hyn  o  eiddo  ein  Hiachawdwr  yn  eglur, 
ac  idd  eu  cymeryd  yn  llythyrenol,  ac  nid  yn  arallegawl, 
oblegid  am  gauad  drws  yr  ystaíell  y  mae  yn  llefaru. 
Tn  y  bennod  hon  y  mae  gwrthdarawiad  amlwg  rhwng 
y  Phariseaid  yn  gweddio  yn  y  synagogau,  a  chonglau 
yr  heolydd,  ac  ereill  yn  gweddîo  yn  y  dirgel. 

Tn  y  testyn  chwi  a  gewch  orchymyn  pendant  i  bob 
Cristion  weddio  wrtho  ei  hun  :  "  Ond  tydi,  pan  weddi- 
ech  nid  yw  yn  dywedyd,  "  Pan  weddiech  chwi,  ond 
tydi  pan  weddîech,  dos  i'th  ystafell ;  megys  pe  na  bydd- 
ai  yn  llefaru  cymaint  am  y  ddyledswydd  gydunol  o  lawer 
yn  gweddio,  ag  am  y  ddyledswydd  sydd  ar  bob  person  i 
gyflawni  wrtho  ei  hun. 

T  mae  y  gorchymyn  yn  y  testyn  yn  ein  danfon  i'r 
dirgel  yn  gystal  ag  i'r  eglwys ;  y  mae  hwnw  yn  rhag- 
rithiwr  mewn  rhan,  yr  hwn  a  ddewis  y  naill,  ac  a  es- 
geulusa  y  llall ;  oblegid  trwy  hyny  y  mae  yn  dy  wedyd 
wrth  y  byd  nad  yw  yn  prisio  am  yr  un,  nid  yw  yn 
gwneuthur  cydwybod  o  un  :  yr  hwn  sydd  yn  gosod 

B 


6 


ALLWEDD  DDIRGEL 


gwisg  grefyddol  oddi  cartref,  er  enill  iddo  ei  hun  enw 
maẃr  yn  mysg  dynion,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  byw  yn 
ddidduw  gartref,  a  ddynoethir  yn  y  diwedd  gan  Dduw ; 
ac  a  ddangosir  o  flaen  y  byd  fel  y  rhagrithiwr  mwyaf 
cywilyddus. 

BeÛarmine,  a  rhai  ereill,  sydd  yn  troi  y  testyn  i 
alegori,  a  ddywedant  fod  yn  y  geiriau  hyn  ddwy  arall- 
eg.  Yn  laf,  drws  yr  ystafell  yw  y  meddwl,  cau  y  drws, 
h.  y.,  meddant,  y  meddwl,  rhag  i  ddychymygion  gwag 
a  meddyliau  bydol  syfrdanu  dy  feddwl  wrth  weddio. 
Yn  2il,  y  drws,  meddant,  yw  y  genau — cau  dy  ddrws, 
hyny  yw,  dy  wefusau,  a  bydded  dy  weddi  fel  gweddi 
Hannah,  wedi  ei  hymddwyn  yn  dy  feddwl,  ac  heb 
gael  ei  thraethu  â'th  enau.  Y  mae  yn  arferiad  gan 
Eapistiaid,  a  dynion  monachaidd  ereill,  sydd  yn  cyn- 
llwyn  i  dwyllo,  i  droi  yr  ysgrythyrau  santaidd  i  drwyn 
cwyr,  dan  ffug  arallegau  a  dirgeledigaethau.  TJn  yn 
mawr  garu  arallegau  oedd  Origen.  Trwy  rym  ei  ran- 
au  a'i  alluoedd  y  tröodd  y  rhan  fwyaf  o'r  ysgrythyrau 
i  arallegau  ;  a  thrwy  gyfìawn  farn  Duw  arno,  yr  oedd 
yn  íFol  ddeall  ac  yn  gwrthun  gymhwyso  Math.  xix.  12, 
yn  Hythyreaol,  "  Y  mae  rhai  wedi  gwneuthur  eu  hun- 
ain  yn  eunuchiaid  er  mwyn  teyrnas  nefoedd ;"  ac  felly 
yr  anafodd  ei  hun.  Ac  yn  wir,  fe  allasai  cystal  a 
hyny  dynu  un  o'i  lygaid  i'r  un  perwyl,  oblegid  'dy- 
wed  Crist,  "  Gwell  yw  i  ti  yn  un-llygeidiog  fyned  i 
mewn  i'r  bywyd,  nag  a  dau  lygad  genyt  dy  daflu  i  dân 
uffern,"  Math.  xviii.  9.  Y  mae  hereticiaid  yn  mhob 
oes,  yn  gyffredin,  yn  amddiffyn  eu  heresiau,  trwy  droi 
yr  ysgrythyrau  i  arallegau.  Y  mae  yr  apostol  yn  llef- 
aru  am  y  cyfryw  fel  yn  gwadu  adgyfodiad  y  corff,  ac 
yn  troi  yr  holl  dystiolaethau  am  yr  adgyfodiad  i  arall- 
egau;  gan  ddeall  wrth  hyny  adgyfodiad  ysbrydol  yr 
enaid  o  bechod  yn  unig ;  o'r  cyfryw  rai  oedd  Hymen- 
eus  a  Philetus,  y  rhai  a  ddadymchwelasant  ffydd  rhai, 
gan  ddywedyd,  "  Ddarfod  yr  adgyfodiad  eisoes," 
1  Tim.  ii.  17,  18.     Ac  onid  oes  llawer  yn  ein  plith 


Y  NEEOEDD. 


7 


ninnau  ag  sydd  yn  troi  holl  hanes  y  Beibl  i  aralleg — ■ 
sydd  yn  troi  Crist,  a  phechod,  ac  angeu,  enaid,  ac 
uffern,  a  nefoedd,  a'r  olì,  i  aralleg  ? 

Y  mae  llawer  wedi,  ac  yn  gwyrdroi  yn  resynol  yr 
ysgrythyrau,  trwy  eu  troi  i  gyffelybiaethau  gwag  a 
disail.  Y  mae  rhai  synwyrgall  nwyfus,  wedi  esbonio, 
mai  paradwys  yw  yr  enaid,  mai  dyn  yw  y  meddwl,  mai 
y  wraig  yw  y  synwyr,  mai  y  sarff  yw  hyfrydwch,  mai 
pren  gwybodaeth  da  a  drwg  yw  doethineb,  ac  mai  y 
lleill  o'r  prenau  yw  rhinweddau  a  chynnysgaethiadau  y 
meddwl.  0  gyfeillion  !  y  mae  yn  beryglus  dwyn  i 
mewn  gyffelybiaethau  lle  nad  yw  yr  ysgrythyrau  yn  eu 
gwarantu  yn  amlwg  ac  eglur,  ac  i  gymeryd  y  geiriau 
hyny  yn  ffugurol  a  ddylent  gael  eu  cymeryd  yn  briodol. 

Md  oes  yn  gyffredin  i'r  geiriau  a  gyfìeithir  ystafell, 
yn  y  testyn,  ond  tri  arwyddocad  arferedig  yn  mhlith 
yr  awduron  Groeg.  Yn  gyntaf,  fe  ellir  eu  cymeryd 
am  ystafell  ddirgel,  neu  barlawr  cauedig  a  chloedig. 
Yn  ail,  am  gell  neu  logawd  (cuphoard)  i  osod  bwyd 
ynddo.  Yn  drydydd,  am  gist  neu  gwbwrd  cloedig,  lle 
y  cedwir  trysorau  yn  gyffrediu. 

Yr  esbonwyr  callaf  a  doethaf  ag  a  welais  i,  diweddar 
a  hen,  ydynt  oll  yn  esbonio  íy  nhestyn  am  weddi  ddir- 
gel  mewn  lleoedd  unig,  ac  o'r  un  goiygiad  a'r  cyfryw 
wyf  fìnau ;  ac  felly  y  brif  athrawiaeth  a  gasglaf  oddi- 
wrth  y  geiriau  yw  hon  : 

Fod  gweddi  ddirgel,  neu  ystafellol,  yn  ddyledswydd 
anhebgorol,  a  osodwyd  gan  Grist  ei  hun  ar  òawò  nad 
yw  yn  foddlon  i  orwedd  dan  y  nod  gresynol  o  fod  yn 
rhagrithwyr. 

Yr  wyf  yn  ddifrifol  ddymuno  arnoch  i  osod  at  eich 
calon  y  pum  peth  hyn  :  1.  Os  oes  unrhyw  weddi  yn 
ddyledswydd,  yna  y  mae  yn  rhaid  fod  gweddi  ddirgel 
yn  ddyledswydd;  oblegid  y  mae  gweddi  ddirgel  yn 
gymaint  gweddi  ag  un ;  ac  y  mae  gweddi  ddirgel  yn 
parotoi  ac  yn  addasu  yr  enaid  at  weddi  deuluaidd  a 

b  2 


ALLWEDD  DDIBGEIi 


chyhoeddus.  Y  mae  gweddi  ddirgel  yn  hwylus  dueddu 
ac  yn  nerthol  gyfleu  y  Cristion  at  bob  dyledswydd  a 
gwasanaeth  crefyddol  arall. 

2.  Os  nad  yw  gweddi  ddirgel  yn  ddyledswydd  an- 
hebgorol  sydd  yn  perthyn  i  ti,  trwy  ba  awdurdod  y  mae 
dy  gydwybod  yn  dy  gondemnio,  ac  yn  edliw  i  ti  am 
esgeuluso  y  ddyledswydd  hon  ?    Ond  yn 

3.  A  fu  hi  un  amser  yn  arferiad  neu  yn  drefn  gan 
Dduw  i  addaw  gwobrwy  eilwaith  ac  eilwaith,  gwobr 
gyhoeddus  am  waith  neu  wasanaeth,  na  orchymynodd 
ef  ei  hun  ?  Na  ddo,  yn  ddiau.  Yn  awr,  y  mae  yr  Ar- 
glwydd  wedi  addaw  eilwaith  ac  eilwaith  wobrwyo  yn 
gyhoeddus  y  ddyledswydd  hon  o  weddi  ddirgel,  Math. 
vi.  6,  18.  Ae  o  ganlyniad,  y  mae  y  ddyledswydd  hon 
yn  gorphwys  yn  ddiamheu  ar  bob  Cristion. 

4.  Y  mae  ein  Hiachawdwr  yn  y  testyn  yn  ei  gym- 
eryd  fel  peth  caniataol,  y  byddai  pob  plentyn  i  Dduw 
yn  gweddio  yn  aml  ar  ei  Dad  nefol,  ac  oblegid  hyny 
y  mae  yn  eu  hannog  o  hyny  yn  fwy  at  y  gwaith  o 
weddîo  yn  ddirgel.  Pan  weddiech,  megys  pe  dywed- 
asai,  yr  wyf  yn  gwybod  y  gellwch  yr  un  mor  hawdded, 
glywed  heb  glustiau,  byw  heb  ymborth,  ymladd  heb 
ddwyiaw,  a  cherdded  heb  draed,  ag  y  gellwch  fy w  heb 
weddio.  Gan  hyny,  pan  eloch  i  ddisgwyl  wrth  Dduw, 
neu  y  rhoddech  ymweliad  i'ch  Tad  nefol,  eweh  i'ch 
ystafell,  a  chauwch  eich  drws,  &c. 

5.  Os  nad  yw  ystafell  weddi  yn  ddyledswydd  an- 
hebgorol,  yr  hon  a  osododd  Crist  ar  ei  holl  bobl,  paham 
y  gwrthwyneba  Satan  gymaint  arni — paham  y  mae 
efe  mor  ddiwyd  ac  mor  ddiflino  yn  llafurio  i  wan-galoni 
Crisfnogion  ynddi,  i  gymeryd  Crist'nogion  ymaith 
oddi  wrthi  ?  Sicr  yw  na  wnai  Satan  byth  y  fath  ryfel 
creulon  a  pharhaus  ag  y  mae  yn  ei  wneuthur  yn  erbyn 
gweddi  ddirgel,  pe  na  buasai  yn  ddyledswydd  angen- 
rheidiol,  ac  yn  ddyledswydd  sydd  yn  brashau  yr  enaid. 
Ond  rhagor  am  hyn  yn  y  Traethawd  canlynol. 


T  NEFOEDD. 


9 


Y  mae  y  pum  peth  a  enwyd  yn  cadarnhau  yn  amlwg 
fod  dirgel  ymwneyd  â  Duw  yn  ddyledswydd  ddiam- 
heuol  ar  bob  Cristion.  Ond  er  mwyn  agor  y  pwnc 
mawr  ac  angenrheidiol  hwn  yn  well,  mi  a  osodaf  ar  lawr 
yr  ugain  rheswm  neu  ystyriaethau  canlynol : 

I.  Ymroddodd  y  saint  enwocaf  dan  yr  Hen  Desta- 
ment  a'r  Newydd  ei  hunain  i  weddi  ddirgel.  "Wrtho 
ei  hun  y  bu  Moses  ddeugain  diwrnod  a  deugain  nos 
gyda  Duw,  Ex.  xxxiv.  28.  Felly  y  mae  Abraham  yn 
llenwi  ei  enau  â  rhesymau,  ac  yn  dadleu  yr  achos 
allan  ei  hunan  gyda  Duw  mewn  gweddi,  er  rhagflaenu 
dystryw  ac  anghyfanedd-dra  Sodoma,  ac  ni  adawodd 
heibio  ddadleu  a  gweddîo  nes  iddo  ddwyn  Duw  i  lawr 
o  ddeg-a-deugain  i  ddeg,  Gen.  xyìü.  22 — 32.  Ac  yn 
Gen.  xxi.  33,  y  cewch  Abraham  eilwaith  gyda'i  weddi 
ddirgel :  "  Ac  Abraham  a  blanodd  goed  yn  Beer- 
shebah,  ac  a  alwodd  yno  ar  enw  yr  Arglwydd  Dduw 
tragwyddol."  Paham  y  planodd  goedwig,  ond  fel  y 
gallasai  gael  lle  mwy  dirgelaidd  i  weddîo  ac  i  dywallt 
ei  enaid  allan  ger  bron  yr  Arglwydd  yno  ?  Pelly 
Isaac,  Gen.  xxiv.  63  :  "  Ac  Isaac  a  aeth  allan  i  fyfyrio 
yn  y  maes  yn  min  yr  hwyr."  Y  mae  y  gair  Hebraeg 
Sasnach,  a  gyfìeithir  yma,  myfyrio,  yn  arwyddo  gwe- 
dd'io  yn  gystal  a  myfyrio,  ac  felly  yr  arferir  ef  yn 
aml.  Gair  cynhwysfawr  ydyw,  sydd  yn  cymeryd  i 
mewn  weddio  a  myfyrio  hefyd.  Telly  y  cewch  Jacoh 
gyda'i  weddi  ddirgel,  Gen.  xxxii.  24 — 28  :  "  A  Jacob 
a  adawyd  ei  hunan,  ac  yno  yr  ymdrechodd  gŵr  ag  ef 
nes  codi'r  wawr."  Pan  oedd  Jacob  yn  unig  wrtho  ei 
hun,  yn  y  tywyll  nos,  a  phan  yr  oedd  ei  gymhalau  o'u 
lle,  y  mae  ef  yn  y  modd  hyny  yn  ymdrechu  ac  yn 
ŵylo,  yn  wylo  ac  yn  ymdrechu  mewn  gweddi  ddirgel, 
ac  megys  tywysog,  o?r  diwedd,  efe  a  orchfygodd  gyda 
Duw,  Hosea  xii.  3,  4.  Pelly  Dafydd,  Salm  lv.  16,  17  : 
"  Myfì  a  wedd'iaf  ar  Dduw  ;  a'r  Arglwydd  a'm  hachub 
i ;  hwyr  a  boreu,  a  hanner  dydd,  y  gweddi'af,  a  byddaf 
daer :  ac  efe  a  glyw  fy  lleferydd."    Yr  un  modd  yr 


10 


ALLWEDD  DDIEGEL 


oedd  Daniel  dair  gwaith  yn  y  dydd  mewn  gweddi 
ddirgel,  Dan.  vi.  10  :  "Tna  Daniel,  pan  wybu  selio  yr 
ysgrifen,  a  aeth  i'w  dý,  a'i  ffenestri  yn  agored  yn  ei 
ystafell  tua  Jerusalem  ;  tair  gwaith  yn  y  dydd  y  gos- 
tyngai  efe  ar  ei  liniau,  ae  y  gweddi'ai,  ac  y  cyffesai  o 
flaen  ei  Dduw,  megys  y  gwnai  efe  cyn  hyny."  Tr 
oedd  Daniel  wedi  ymarfer  ei  hun  i  weddi  ddirgel ;  efe 
a  ai  iV  ystafell  cyn  yr  ai  at  ei  orchwyl  cyhoeddus  a 
gorchwylion  y  wladwriaeth,  ac  ar  ei  ddychweliad  i 
giniaw,  gwnai  droi  yn  gyntaf  i'w  ystafell  i  wasanaethu 
ei  Dduw,  ac  i  adfywio  ei  enaid,  cyn  yr  eisteddai  i  lawr 
i  wledda  ei  gorff ;  ac  ar  ddiwedd  y  dydd,  wedi  gorphen 
ei  orchwylion  gyda  dynion,  gwnai  hi  yn  orchwyl  iddo 
ei  hun  i  ddisgwyl  wrth  Dduw  yn  ei  ystafell.  Eelly  yr 
oedd  Jonah  yn  dal  i  fyny  weddi  ddirgel  pan  yn  mol  y 
pysgodyn,  ie,  pan  yn  mol  uffern,  Jonah  ii.  1,  2,  &c. 
Ac  ni  a  gawn  Elias  wrth  weddi  ddirgel  dan  y  ferywen, 
1  Bren.  xix.  4.  Tr  un  modd  Hanuah,  1  Sam.  i.  13  : 
"  À  Hannah  oedd  yn  llefaru  yn  ei  chalon,  yn  unig  ei 
gwefusau  a  symudent,  a'i  llais  ni  chlywid.',  T  mae 
gwir  enaid  gweddi  yn  gorwedd  yn  nhywalltiad  yr  enaid 
allan  ger  bron  Duw,  megys  y  gwnaeth  Hannah,  ad.  15. 
'Nià  oedd  Eebecca  ychwaith  yn  ddyeithr  o'r  ddyled- 
swydd  hon  ;  ond  a  aeth  i  ymofyn  â'r  Arglwydd,  Gen. 
xxv.  22  :  hyny  yw,  hi  a  aeth  i  ryw  fan  dirgel  i 
wedd'io,  medd  Calfìn,  Musculus,  Mercer,  ac  ereill.  A 
chyn  gynted  ag  y  dychwelwyd  Saul,  dechreucdd  ar 
weddi  ddirgel  yn  y  fan,  Act.  ix.  li  :  "  A'r  Arglwydd 
a  ddywedodd  wrtho,  Cyfod,  a  dos  i'r  heol  a  elwir 
Uni^wn,  a  chais  yn  nhŷ  Judas  un  a'i  enw  Saul,  o 
Tarsus  :  canys  wele  y  mae  yn  gweddio."  Er  mai 
Pharisead  manol  oedd,  eto  ni  weddiodd  erioed  i  bwr- 
pas,  nac  erioed  yn  effeithiol  yn  y  dirgel  cyn  hyn. 
Arfer  y  Phariseaid  oedd  gweddio  yn  nghonglau  yr 
heolydd,  ac  nid  yn  nghonglau  eu  tai.  Ond  ar  ol  ei 
droedigaeth,  yr  oedd  yn  aml  mewn  gweddi  ddirgel,  fel 
y  gellwch  weled  wrth  gymharu  yr  ysgrythyrau  hyn, 


Y  NEFOEIíD. 


11 


Ehuf.  i.  9  ;  Eph.  i.  15,  16  ;  PhiL  iii.  4 ;  2  Tim.  i.  3. 
Gwr  gwresog  mewn  ystafell  weddi  oedd  Epaphras, 
Phil.  ix.  12,  13.  Felly  yr  oedd  Cornelius  wedi  hun- 
an-ymroddi  i  wreddi  ddirgel,  Act.  x.  2,  4.  Aeth  Pedr 
i  fyny  ar  nen  y  tỳ  i  wedd'ío,  adn.  9  :  "  A  thranoeth, 
fel  yr  oeddynt  hwy  yn  ymdeithio,  ac  yn  nesau  at  y 
ddinas,  Pedr  i  aeth  i  nen  y  tŷ  i  weddi'o,  yn  nghylch  y 
chweched  awr."  Aeth  Pedr  i  fyny  ar  y  plwm,  nid  yn 
unig  i  ochelyd  syfrdandod,  ond  fel  y  byddai  yn  fwy 
cuddiedig  yn  ei  wasanaeth  dirgel.  Dywed  Eusebius 
wrthym  am  un  TJames  Justus,  fod  ei  benliniau  wedi 
tyfu  yn  gelyd  ac  yn  ddafadenog  wrth  ymostwng  mor 
aml  ar  ei  liniau  mewn  gweddi  ddirgel.  A  Nazianzen 
a  rydd  hanes  am  ei  chwaer,  Gorgonia,  fod  ei  phenlin- 
iau  fel  yn  glynu  wrth  y  ddaear  trwy  ei  haml  weddi'o  yn 
y  dirgel.  A  Gregory  a  ddywed  am  ei  fodryb  Drucilla, 
ìbd  ei  pheneliniau  cyn  galeted  a'r  corn,  trwy  aml  bwyso 
ar  ei  hysgrifen-gist  (deslc)  mewn  gweddi  ddirgel.  Mi 
a  ddarllenais  am  wr  defosiynol,  yr  hwn,  pan  ddelai  yr 
amser  penodol  i'w  wasanaeth  ddirgel,  yn  mha  gym- 
deithas  bynag  j  byddai  ynddi,  gwna  dynu  oddi  wrth- 
ynt,  trwy  y  cyfarchiad  tlws  a  phrydferth  hyn,  "  Y  mae 
i  mi  gyfaill  yn  aros  am  danaf,  byddwch  wych."  Yr 
oedd  pendefìges  uchel  o'r  wlad  hon,  yr  hon  a  ymneill- 
duai  yn  aml  allan  o  gymdeithas  Arglwj^ddi  ac  Ar- 
glwyddesi  o  fri  mawr  a  ddeuent  i  ymweled  â  hi,  yn 
hytrach  nag  iddi  golli  ei  hamser  penodol  i  ddisgwyl 
wrth  Dduw  yn  ei  hystafell :  hi  a  gymerai,  fel  y  galw- 
ent  hwy  y  peth,  yn  anfoesgar,  ei  chenad  oddi  wrthynt, 
fel  y  gallaì  hi  yn  y  dirgel  wrando  ar  Arglwydd  yr 
arglwyddi.  Hi  a  hebgorai  bob  rhy  w  ams-er  ag  a  allai 
er  gosod  allan  ei  serchiadau,  ei  moesgarwch,  a'i  mwyn- 
eidd-dra,  yn  mhlith  ei  pherthynasau  a'i  chyfeillion; 
ond  ni  oddefai  iddynt  un  amser  i  yspeilio  Daw  o'i  am- 
ser,  nac  ychwaith  yspeilio  ei  hunig  enaid  o'r  cysur  a'r 
cymundeb  ag  oedd  hi  yn  arfer  ei  fwynhau  pan  gyda 
Duw  yn  ei  hystafell.    Ac  yn  wir,  y  mae  un  awr  o 


12 


ALLWEDD  DDIBGEL 


gymuhdeb  gyda  Duw  yn  eich  ystafell  idd  ei  ddewis  o 
flaen  y  goreu  a'r  penaf  o  gymdeithasau  y  byd.  Ae  yr 
oedd  plentyn  i  un  bendefìges  Grist'nogol,  yr  hwn 
oedd  wedi  ymroddi  yn  y  fath  fodd  i  weddi  o'i  faban- 
dod,  a  chyn  y  gallai  yn  iawn  lefaru,  fel  yr  arferai 
fyned  ar  ei  ben  ei  hun  i  wedd'io  ;  ac  fel  yr  oedd  yn 
tyfu,  byddai  yn  amlach  mewn  gweddi,  ac  yn  ymneill- 
duo  ei  hun  o  gymdeithas  ;  efe  a  ofynai  holiadau  dy- 
eithr  iawn  iV  fam,  yn  mhell  uwch  law  cyrhaeddiadau 
un  o'i  oed ;  ac  o'r  diwedd  pan  nad  oedd  ond  pum 
mlwydd  oed,  yn  ysgipio  ei  dopyn  tro,  taflodd  yn  ddi- 
symwth  ei  fflangell  a'i  dopyn,  a  rhedodd  at  ei  fam,  a 
ehyda  mawr  lawenydd  dywedodd  wrthi,  "  Mam,  y 
mae  yn  rhaid  i  mi  fyned  at  Dduw  ;  a  ddeuwch  chwi 
gydami?"  Atebodd  hithau,  "  Fy  anwyl  blentyn,  pa 
fodd  y  gwyddost  ti  y  cai  di  fyned  at  Dduw  ?"  Ateb- 
odd  yntau,  "Fe  ddyweáodd  Duw  felly  wrthyf,  oblegid 
yr  wyf  fì  yn  caru  Duw,  ac  y  mae  Duw  yn  fy  ngharu 
innau."  "Fyanwyl  blentyn,  y  mae  yn  rhaid  i  chwi 
fyned  pan  welo  Duw  yn  dda — ond  paham  na  arhosi 
di  gyda  mi  ?"  Atebodd  y  plentyn,  "  Ni  arhosaf 
ddim,  y  mae  yn  rhaid  i  mi  fyned  at  Dduw." — Ac  ni 
bu  y  plentyn  fyw  uwch  law  mis  wedi  hyny,  ac  ni 
phrisiai  am  chwareu  byth  mwy,  ond  syrthio  yn  glaf  a 
wnai,  gan  ddywedyd  bob  amser,  Fod  yn  rhaid  iddo  ef 
fyned  at  Dduw,  fod  yn  rhaid  iddo  ef  fyned  at  Dduu>. 
Ac  felly,  weithiau,  y  mae  Duw  allan  o  enau  plant  bych- 
ain,  a  rbai  yn  sugno,  yn  perfíeithio  moliant.  Yn  ddi- 
au  fe  aeddfedir  y  cyfryw  i'r  nefoedd  yn  foreu,  ag  sydd 
yn  foreu  yn  ymofyn  am  Dduw  yn  y  dirgel.  Ae  y 
mae  Eusebius  yn  rhoddi  hanes  am  yr  ymherawdwr 
Cwstenyn,  ei  fod  bob  dydd  yn  arfer  cau  ei  hunan  i  fyny 
mewn  rhyw  le  dirgel  yn  ei  lys,  ac  yno  ar  ei  linian  plyg- 
edig  y  gwnai  ei  ddeisyfìadau  dnwiol  at  Dduw.  "  Fy 
Nuw  a  fìnnau  ydym  gyfeillion  rhagorol,"  medd  yr  enw- 
ng  Dr.  Sibbs.  Y  dyn  hwnw  sydd  a'i  enaid  yn  gynefìn 
gyda  Duw  yn  yr  ystafell,  mewn  difíeithwch,  ogof,  neu 


Y  NEFOEDD. 


13 


ddaear-dy,  a  gaiff  afael  ar  fwy  o  hyfrydwch  rhagorol,  a 
gwir  bleser,  nag  mewn  palas  tywysog,  Wrth  yr  holl 
esiamplau  hyn  y  gwelwch  fod  plant  Duw  yn  mhob  oes 
wedi  ymroddi  i  weddi  ddirgel.  0  gyfeillion  !  fe  ddylai 
y  siamplau  duwiol  hyn  fod  yn  gynhyrfìadol,  yn  argy- 
hoeddiadol,  ac  yn  annogaethol  iawn  i  chwi.  Yn  ddiau, 
mae  yn  gymaint  dyledswydd  arnoch  chwi  ag  ydyw  o 
ogoniant  i  chwi,  i  ganlyn  yr  esiamplau  duwiol  hyn  a 
osodwyd  yn  awr  o'ch  blaen.  Tyst,  yr  ysgrythyrau  can- 
lynol:  Diar.  ii.  20,  "  Eel  y  rhodiech  di  ar  hyd  ffordd 
gwỳr  da,  a  chadw  llwybrau  y  eyfìawn  :"  1  Cor.  xi.  1, 
"  Byddwch  ddilynwyr  i  mi,  megys  yr  wyf  fìnnau  i 
Grist:"  Phil.  iii.  17,  "  Eyddwch  ddilynwyr  i  mi, 
frodyr,  ac  edrychwch  ar  y  rhai  sydd  yn  rhodio  felly, 
megys  yr  ydym  ni  yn  siampl  i  chwi  :"  Phil.  iv.  9,  "  T 
rhai  a  ddysgasoch,  ac  a  dderbyniasoch,  ac  a  glywsoch, 
ac  a  welsoch  ynof  fì,  y  pethau  hyn  gwnewch  :  a  Duw 
yr  heddwch  a  fydd  gyda  chwi:"  1  Thess.  i.  6,  "  A 
chwi  a  aethoch  yn  ddilynwyr  i  ni,  ac  i'r  Arglwydd, 
wedi  derbyn  y  gair  mewn  gorthrymder  mawr :"  Heb. 
vi.  12,  "Eel  na  byddoch  fusgrell,  eithr  yn  ddilynwyr 
i'r  rhai  trwy  ffydd  ac  amynedd  sydd  yn  etifeddu  yr 
addewidion.,,  Pelly  2  Tim.  iii.  10,  11,  12,  14;  Tit. 
ii.  7.  Deddf  rhagorol  o  eiddo  yr  Ephesiaid  oedd  hono, 
Y  dylai  dynion  osod  o?i  blaen  y  siamplau  goreu,  a  dal 
yn  eu  meddwl  bob  amser  ryw  ddyn  enwog.  Dynion 
drwg  ydynt  mewn  cariad  rhyfeddol  ag  esiamplau 
drwg,  Jer.  xliv.  16,  17.  Indiad,  wedi  clywed  i'w  hyn- 
afìaid  fyned  i  uffern,  a  ddywedodd,  yr  elai  yntau, 
gan  hyny,  yno  hefyd.  Y  mae  gan  rai  dynion  feddwl 
myned  i  uffern  er  mwyn  cymdeithas  !  0  !  na  byddem 
ni  gymaint  mewn  cariad  ag  esiamplau  da,  ag  yw  ereül 
mewn  cariad  ag  esiamplau  drwg,  ac  yna  byddem  yn 
amlach  yn  ein  hystafelloedd  nag  ydym.  A  garwn  ni 
edrych  ar  luniau  ein  cyfeillion,  ac  heb  garu  edrych  ar 
esiamplau  duwiol  y  rhai  hyny  ag  sydd  yn  ddarlun 
hawddgar  a  bywiol  o  Grist?    Esiamplau  duwiol  rhai 


14  ALLWEDD  DDLRGEL 

ereill  a  ddylai  fod  yn  ddrych  wrth  ba  un  y  dylem  ni 
wisgo  ein  hunain.  Hwnw  yw  y  Cristion  goreu  a  chall- 
af,  sydd  yu  ysgrifenu  ar  ol  y  cynllun  ysgrythyrol  tecaf, 
sydd  yn  dilyn  y  Crist'nogion  hyny,  sydd  enwocaf 
mewn  gras,  ac  sydd  wedi  ymarferyd  fwyaf  â  gweddi 
ystafellol,  ac  yn  y  dyledswyddau  crefyddol  mwyaf 
cyfrinachol.  Jerom,  wedi  darÜen  hanes  bywyd  a  mar- 
wolaeth  Hüarion,  (un  a  fu  byw  yn  Grist'nogol  iawn, 
ac  a  fu  farw  yn  gysurol  iawn,)  a  blygodd  i  fyny  y  llyfr, 
gan  ddywedyd,  "  Da  :  Hilarion  fydd  y  champion  a  gan- 
lynaf  íi,  ei  fywyd  da  fydd  fy  nghynllun,  a'i  angeu  duw- 
iol  fy  rhagfìaonor/'  Ardderchawg  yw  byw  a  marw  yn 
ol  esiamplau  y  saint  enwocaf. 

II.  Ystyriwch,  pan  yr  oedd  Crist  ar  y  ddaear,  yr 
oedd  efe  yn  mawr  ymarfer  ei  hun  mewn  gweddi  ddir- 
gel ;  yr  oedd  yn  aml  gyda  Duw  ar  ei  ben  ei  hun,  fel  y 
gellwch  weled  yn  yr  ysgrythyrau  canlynol :  Math.  xiv. 
23,  "  Ac  wedi  iddo  ollwng  y  torfeydd  ymaith,  efe  a 
esgynodd  i'r  mynydd  wrtho  ei  hun  i  weddio ;  ac  wedi 
ei  hwyrhau  hi,  yr  oedd  efe  yno  yn  unig."  Crist  yn 
dewis  unigrwydd  at  weddi  ddirgel,  sy,  nid  yn  unig 
yn  nodi  i  ni  y  perygl  o  gythrwfl  a  gŵyriad  y  meddwl, 
ond  hefyd  mor  angenrheidiol  yw  i  ni  ddewis  y  lleoedd 
mwyaf  addas  ag  a  allwn  at  weddi  ddirgel.  Y  mae  ein 
hanwadalwch  ni,  yn  nghyd  ag  anesmwythder  Satan, 
yn  galw  arnom  am  gael  y  fath  leoedd,  lle  y  gallwn  yn 
rhydd  dywallt  allan  ein  heneidiau  i  fynwes  Duw : 
Marc  i.  35,  "  A'r  boreu  yn  blygeiniol  iawn,  wedi  iddo 
godi,  efe  a  aeth  allan,  ac  a  aeth  i  le  anghyfanedd ;  ac 
yno  y  gweddiodd  :"  Marc  vi.  46,  "Ac  wedi  iddo  eu 
danfon  hwynt  ymaith,  efe  a  aeth  i'r  mynydd  i  weddio." 
Yr  hwn  a  ewyllysia  weddi'o  i  bwrbas,  y  mae  yn  angen 
iddo  fod  yn  llonydd  wrtho  ei  hun  :  Luc  v.  16,  "Ac 
yr  oedd  efe  yn  cilio  o'r  neilldu  yn  y  diffeithwch,  ae 
yn  gweddio."  Yr  oedd  efe  yn  ymadaw;  gan  fyned  i 
weddi'o,  er  rhoddi  ar  ddeall  i  ni  ei  fod  yn  gwneuthur 
felly  yn  aml.    Pan  na  byddai  Crist  nac  yn  dysgu  nac 


Y  NEF0EDD. 


15 


yn  gwneuthur  gwyrthiau,  byddai  yn  astud  iawn  y 
pryd  hyny  mewn  gweddi  ddirgel :  Luc  yì.  12,  "  À  bu 
yn  y  dyddiau  hyny,  fyned  o  hono  ef  allan  i'r  mynydd 
i  wedd'io  :  a  pharhau  ar  hyd  y  nos  yn  gweddio  I)uw." 
À  dreuliodd  Crist  nosweithiau  cyfain  mewn  gweddi 
ddirgel  i  achub  ein  heneidiau  ?  ac  a  gawn  ni  dybicd 
ei  fod  yn  beth  mawr  i  ni  dreulio  awr  neu  ddwy  yn  y 
dydd,  er  mwyn  lles  tufewnol  a  thragwyddol  ein  hen- 
eidiau  ?  Luc  xxi.  37,  "  À'r  dydd  ydoedd  efe  yn  ath- 
rawiaethu  yn  y  deml ;  a'r  nos  yr  oedd  efe  yn  myned 
ac  yn  aros  yn  y  mynydd  a  elwir  yr  Olewydd."  Y 
mae  Crist  yn  aml  yn  cysylltu  gwedd'io  a  phregethu 
â'u  gilydd ;  a'r  hyn  a  gysylltodd  Crist  na  anturied  un 
dyn  ei  wahanu  :  Luc  xxii.  39,  41,  44,  45,  "  Àc  wedi 
iddo  fyned  allan,  efe  a  aeth,  yn  ol  ei  arfer,  i  fynydd 
yr  Olewydd,  a'i  ddisgyblion  hefyd  a'u  canlynasant  ef. 
Àc  efe  a  dynodd  oddi  wrthynt  tuag  ergyd  carreg ;  ac 
wedi  iddo  fyned  ar  ei  liniau,  efe  a  wedd'iodd.  Àc  efe 
mewn  ymdrech  meddwl,  a  weddiodd  yn  ddyfalach ;  a'i 

k  chwys  ef  oedd  fel  defnynau  mawrion  o  waed  (gwaed 
ceuledig  neu  rewedig)  yn  disgyn  ar  y  ddaear :  (ni 
chafodd  gardd  na  chynt  na  chwedi  hyn  ei  dyfrhau  â'r 
fath  waed  a  hwn.)  À  phan  gododd  ef  o'i  weddi,  a 
dyfod  at  ei  ddisgyblion,  efe  a'u  cafodd  hwynt  yn  cysgu 
gan  dristwch."  Àh  !  y  fath  ddarniau  truenus  o  wag- 
edd  yw  y  goreu  o  ddynion  mewn  awr  o  brofedigaeth  a 
themtasiwn.  Y  dynion  hyn,  ychydig  cyn  hyn,  a  add- 
awsant  ac  a  broífesasant  yn  hyf  yr  aethent  i  garchar 

r  dros  Grist,  ac  y  byddent  farw  drosto  cyn  y  gwadent  ac 
y  gadawent  ef,  eto,  pan  ddaelh  dydd  y  profì,  nis  gallas- 
ant  gymaint  a  gwylio  un  awr  gydag  ef ;  nid  oedd 
ganddynt  gymaint  a  llygaid  i  weled,  na  dwylaw 
chwTaith  i  sychu  ymaith  chwys  gwaedlyd  Crist,  megys 
yn  Ioan  vi.  15 — 17.  Eelly  gwelwch  wrth  yr  holl 
anghreiíftiau  rhagorol  hyn,  fod  Crist  yn  aml  mewn 
gweddi  ddirgel.  0  !  na  byddai  i  ni  yn  feunyddiol 
osod  ger  ein  bron  yr  esiampl  ragorol  hon,   idd  ei 


16 


ALLWEDD  DDIRGEL 


ehanlyn,  a'i  gwneuthur  ein  gorchwyl,  ein  gwaith,  a'n 
nefoedd,  i  ysgrifenu  ar  ol  y  darlun  bendigedig  hwn  a 
osododd  Crist  o'n  blaen,  sef,  bod  yn  aml  gyda  Duw 
yn  y  dirgel.  Yn  ddiau,  nid  yw  Crist'nogrwydd  ddim 
araÛ.  ond  efelychiad  y  natnr  ddwyfol,  treuliad  dyn  ei 
hun  i  ddelw  Dduw,  yn  mha  un  y  crewyd  ef,  mewn 
cyfiawnder  a  gwir  santeiddrwydd.  Fe  ddylai  holl 
fywyd  y  Cristion  fod  yn  arddanghosiad  gweledig  o 
Grist.  Yr  oedd  gan  y  Cenhedloedd  y  dyb  hon  yn  eu 
plith,  (fel  y  dywed  Lactantius)  mai  y  ffordd  i  anrhy- 
deddu  eu  duwiau  oedd  bod  yn  debyg  iddynt.  Yr  wyf 
yn  sicr  mai  y  ffordd  oreu  i  anrhydeddu  Crist  yw  bod 
yn  debyg  i  Grrist :  1  Ioan  ii.  6,  "  Yr  hwn  a  ddj^wed  ei 
fod  yn  aros  ynddo  ef,  a  ddylai  yntau  hefyd  rodio, 
megys  ag  y  rhodiodd  ef."  0  !  na  byddai  yr  ysgrythyr 
fendigedig  hon  orphwys  yn  gynhes  ar  ein  calonau. 
Crist  y w  yr  haul,  ac  fe  ddylai  holl  oriadui  au  ein  by w- 
yd  gael  eu  gosod  wrth  ddeial  ei  symudiadau.  Crist 
sydd  bortreiad  y  portreiadau ;  ac  fe  ddylai  ei  esiampl 
ef  fod  i  ni  yn  lle  miloedd  o  esiamplau.  Md  yn  unig 
ein  braint,  ond  ein  dyledswydd  a'n  gogoniant  yw  can- 
lyn  Orist  yn  ei  holl  rinweddau  moesawl :  esiamplau 
ereill  ydynt  anmherffaith  a  diffygiol ;  ond  Crist  sydd 
esiampl  berffaith :  ac  o'i  holl  blant,  y  rhai  gwynfyded- 
ioaf  yw  y  rhai  hyny  sydd  yn  dyfod  agosaf  i'r  cynllun 
hwn. 

Hiliogabalus  oedd  yn  caru  ei  blant  yn  well  am  eu 
bod  yn  tebygu  iddo  mewn  pechod :  ond  y  mae  Crist 
yn  caru  ei  blant  yn  fwy  am  eu  bod  yn  tebygu  iddo 
mewn  santeiddrwydd.  Mi  a  ddaiilenais  am  rai  ffjn- 
onau  ag  sydd  yn  cyfnewid  lliw  yr  anifeiliaid  a  yfant 
o  honynt,  i  liw  eu  dyíroedd  eu  hun,  megys  ag  y  cân 
Dubartis, — 

Dwfr  Cerona,  Xanth,  a  Cephisus,  wnant 
Yn  ddu,  yn  gocli,  yn  wyn,  y  praidd  a'u  cant, 
A  dyfnder  porphor,  ffynnon  Arab  draw, 
Wna  ddefaid  porphor  trwy  y  wlad  gerllaw. 


Y  NEFOEDD. 


17 


Y  mae  Crist,  yn  ddiau,  y  fath  ffynnon  i  bwy  bynag  a 
ymdrocha  ynddi,  ac  i  bwy  bynag  a  yfo  o  honi,  fel  ei 
cyfnewidia  i'r  unrhyw  ddelw,  2Cor.  iii.  18. 

Ond  pa  ham  yr  oedd  ein  Sarglwydd  lesu  gymaint 
mewn  gweddi  ddirgel  ?  pa  ham  yr  oedd  efe  mor  aml  gyda 
Duw  wrtho  ei  hun  ! 

Yn  laf,  Yr  oedd  er  gosod  anrhydedd  a  gwerth 
mawr  ar  weddi  ddirgel ;  yr  oedd  er  chwanegu  a  chodi 
pris  y  ddyledswydd  hon.  Y  mae  dynion  wrth  natur 
yn  barod  ac  yn  chwanog  iawn  i  gynwys  medd- 
yliau  isel  a  di-bris  am  weddi  ddirgel.  Ond  Crist, 
trwy  ymarferyd  ei  hun  mor  aml  ynddi,  sydd  wedi 
vgosod  anrhydedd  tragwyddol,  a  gwerth  anmhrisiadwy 
arni.  Ond 

Yn  2il.  Yr  oedd  efe  yn  fynych  mewn  gweddi  ddir- 
gel ;  yr  oedd  efe  yn  aml  gyda  Duw  yn  unig,  fel  na 
byddai  yn  cael  ei  weled  gyda  dynion,  ac  i  ochelyd 
pob  ymddangosiad  o  ddynol  ganmoliaeth ;  yr  hwn  a 
orchymynodd  i  ni  i  "ymgadwrhag  pob  rhith  dryg- 
ioni."  1  Thes.  v.  22.  %\  fynai  ei  hun,  pan  yr  oedd 
yma  yn  y  byd,  antnrio  at  yr  ymddanghosiad  lleiaf  o 
ddrygioni.  Yr  oedd  Crist  yn  ocielgar  iawn  rhag  pob 
peth  ag  oedd  yn  ymddangos  yn  debyg  i  bechod;  yr 
oedd  yn  ochelgar  iawn  rhag  rhith  a  chysgod  o  falchder 
a  gwag-ogoniant. 

Yn  3ydd.  I  ochelyd  attaliadau  yn  y  ddyledswydd. 
Md  mantais  fach  yw  dirgel  fan  iJr  difrifol  a'r  bywiol 
weithredydd  mewn  gweddi  ddirgel.  Y  mae  attalfeydd 
a  therfysgiadau  oddi  allan,  lawer  pryd  yn  farwor  di- 
ffoddedig  i  weddi  ddirgel.  Ni  wna  y  goreu  o  Grist'nog- 
ion  ond  gweithio  yn  drwsgi  pan  y  cyfarfyddout  ag  at^ 
talfeydd  yn  eu  gwasanaeth  dirgel. 

Yn  4ydd.  I  osod  i  ni  y  fath  gynllun  bendigedig  ac 
esiampl  rasol,  fel  na  foddlonom  ac  na  foddhaom  ein 
hunain  un  amser  gyda  gweddiau  cyhoeddus  yn  unig, 


18 


ALLWEDD  DDIRGEL 


na  chyda  gweddiau  teuluaidd  yn  unig,  ond  fel  yr  ym- 
osodom  ein  hunain  hefyd  i  weddi  ddirgel.  Nid  oedd 
Crist  yn  wastad  yn  y  cyhoedd,  nac  yn  wastad  yn  y 
teulu,  ond  yr  oedd  yn  aml  yn  y  dirgel  gyda  Duw  yn 
unig,  fel  y  gallai,  trwy  ei  esiampl  ei  hun,  ein  hannog 
ninnau  i  fod  yn  aml  gyda  Duw  yn  y  dirgel ;  a  ded- 
wydd  yw  y  rhai  sydd  yn  sengu  yn  ol  ei  draed,  ag  sydd 
yn  ysgrifenu  ar  ol  ei  rag-ysgrifen  (copy)  ef. 

Yn  5ed.  Pel  y  gallai  ddangos  i'n  dealltwriaethau 
a'n  cydwybodau  ei  fod  ef  ei  hun  y  cyflawnaf  a'r  ffydd- 
lonaf  Archofíeiriad.  Yr  oedd  Crist  yn  ofalus  ac  yn 
fiyddlon  ryfeddol  yn  nwy  ran  ei  swydd  offeiriadol,  sef, 
iawn  ac  eiriolaeth  ;  unig  lefarwr  dros  ei  bobl  oedd. 
Oh !  pa  mor  ddifrifol,  pa  mor  ddiwyd  oedd  yn  tywallt 
allan  weddiau  a  dagrau,  ocheneidiau  a  gruddfanau,  dros 
ei  bobl  yn  y  dirgel,  pan  yr  oedd  yma  yn  y  byd,  Heb.  v. 
7.  Ac  yn  awr  y  mae  yn  y  nefoedd,  ac  y  mae  eto  yn 
parhau  i  eiriol  drostynt,  Heb.  vii.  25. 

Yn  6ed.  I'n  hargyhoeddi  fod  ei  Dad  yn  gwrandaw 
ac  yn  sylwi  ar  ein  gwedddiau  dirgel,  ac  yn  costrelu  i 
fyny  ein  holl  ddagrau  dirgel,  ac  nad  yw  ein  dymun- 
iadau,  ein  hymdrechiadau,  ein  hanadliadau,  ein  newyn, 
a'n  syched  dirgel  yn  ddyeithr  iddo. 

III.  Ystyriwch  maieich  cyson  ymarfer  mewngweddi 
ddirgel  yw  yr  hyn  a'ch  gwahaniaetha  oddi  wrth  rag- 
rithwyr,  y  rhai  sydd  yn  gwneuthur  yr  oll  ag  y  maent 
yn  ei  wneuthur  i  gael  eu  gweled  gan  ddynion :  jíath. 
vi.  1,  2.  "Gochelweh  rhag  gwneuthur  eich  elusen 
yn  ngwydd  dynion,  er  mwyn  cael  eich  gweled  gan- 
ddynt :  os  amgen  ni  chewch  dâl  gan  eich  Tad  yr  hwn 
sydd  yn  y  nefoedd.  Am  hyny  pan  wnelyeh  elusen, 
na  udgana  o'th  flaen,  fel  y  gwna  y  rhagrithwyr.  yn  y 
synagogau,  ac  ar  yr  heolydd,  fel  y  molianner  hwy 
gan  ddynion.  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  y  maent  yn 
derbyn  eu  gwobr."  Hunan  yw  yr  unig  olew  sydd  yn 
gwneuthur  i  olwynion  cerbyd  y  rhagrithwyr  i  ysgogi 
gyda  gorchwylion  crefyddol:  adn.  5,  "  A  phan  weddi- 


Y  NEF0EDD. 


19 


ech,  na  fydd  fel  y  rhagrithwyr :  canys  hwy  a  garant 
weddio  yn  sefyll  yn  y  synagogau,  ac  yn  nghonglau  yr 
heolydd,  fel  yr  ymddanghosont  i  ddynion.  Yn  wir 
meddaf  i  chwi,  y  maent  yn  derbyn  eu  gwobr  :  "  adn.  16, 
"Hefyd,  pan  ymprydioch,  na  fyddweh  fel  y  rhagrith- 
wyr,  yn  wyneb  drist :  canys  anffurfìo  eu  hwynebau  y 
maent  fel  yr  ymddanghosont  i  ddynion  eu  bod  yn 
ymprydio.  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  y  maent  yn  der- 
byn  eu  gwobr."  Fel  hyn  y  gwelwch  fod  y  rhagrith- 
wyr  hyn  yn  edrych  mwy  ar  ddynion  nag  ar  Dduw, 
yn  eu  holl  ddyledswyddau.  Pan  y  gwnaent  elusenau, 
yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  udganu ;  pan  weddient,  yr 
oedd  yn  rhaid  i  hyny  fod  yn  y  synagogau,  ac  yn 
nghonglau  yr  heolydd ;  a  phan  ymprydient,  yr  oedd 
yn  rhaid  iddynt  anffurfìo  eu  hwynebau,  fel  yr  ym- 
ddanghosent  i  ddynion  eu  bod  yn  ymprydio.  Pharise- 
aid  ydynt  yn  byw  ar  fawl  a  chlodydd  dynion.  ISTatur- 
iaethwyr  a  adroddant  am  y  garreg  Chelìdonian,  na 
cheidw  ei  rhinwedd  ddim  yn  hwy  nag  y  byddo  yn  am- 
gylchedig  mewn  aur.  Felly  ni  cheidw  y  rhagrithwyr 
eu  dyledswyddau  ddim  yn  hwy  nag  y  porther  ac  yr  an- 
noger  hwy  gan  glodydd  dynion.  Hhagrithwyr  ydynt 
yn  debyg  i  r  sér  tanllyd,  y  rhai  na  ddysgleiriant  ddim 
yn  hwy,  fel  sêr  sefydlog,  nag  y  porther  hwynt  gan 
darth ;  ond  sycher  y  tarth  i  fyny,  ac  yn  y  fan  y  di- 
flanant,  ac  yr  ant  o'r  golwg.  Gwsanaeth  ddirgel 
a  noda  allan  y  cyweirdeb  mwyaf.  Y  mae  efe  yn 
gweddio  gyda  thyst  ag  sydd  yn  gweddio  heb  dyst. 
Po  fwyaf  cy wir.  fyddo  yr  enaid,  mwyaf  i  gyd  y  bydd 
yr  enaid  hwnw  mewn  gwasanaeth  ddirgel,  Job.  xxxi.  33. 
Pa  le  y  darllenwch  yn  yr  holl  ysgrythyr  fod  Pharaoh, 
neu  Saul,  neu  Judas,  neu  Demas,  neu  Simon  Magus, 
neu  yr  Ysgrifenyddion  a'r  Phariseaid,  un  amser  wedi 
tywallt  allan  eu  heneidiau  ger  bron  Duw  yn  y  dirgel  ? 
Ẅd  rhodfeydd  cyffredin  y  rhagrithiwr  yw  gweddi 
ddirgel.  Y  mae  achos  mawr  i  ofni  na  bu  enaid  y  dyn 
hwnw  erioed  yn  uniawn  gyda  Duw,  yr  hwn  sydd  yn 


20 


ÀLLWEDD  DDIEGEL 


cyflawni  ei  ddyledswyddau  yn  mhlith  dynion,  neu  yn 
mhlith  llawer  :  onide  ni  buasai  ein  Hiachawdwr,  wrth 
dynu  darlun  y  rhagrithiwr,  byth  yn  dangos  mai  hyn 
oedd  unig  wawr  ei  wynebpryd,  fel  y  gwna  ya  Math. 
vi.  5.  Y  mae  yn  eithaf  amlwg  fod  Crist  yn  gorchy- 
myn  i'w  ddisgyblion  na  byddent  *  fel  y  rhagrithwyr ; 
un  peth  yw  bod  yn  rhagrithwyr,  a  pheth  arall  yw  bod 
fel  y  rhagrithwyr.  M  fynai  Crist  i'w  ddisgyblion  i 
edrych  yn  debyg  i  ragrithwyr.  Cywirdeb  yn  unig 
yw  yr  hyn  a  alluoga  y  dyn  i  wneuthur  marsiandaeth 
o  weddi  ddirgel. 

"Wrth  weddio,  gyda  lluaws,  mae  rhai  pethau  a  eill 
hudo  a  chynhyrfu  calon  gnawdol,  megys  balchder, 
gwag-ogoniant,  cariad  at  fawl,  nen  ymofyniad  am 
enw.  Y  mae  rhagrithiwr  yn  ei  holl  ddyledswyddau 
yn  marsiando  mwy  am  enw  mawr  nag  am  fywyd  da, 
am  air  mawr  nag  am  gydwybod  dda ;  yn  debyg  i  gry- 
thonwyr  (fiddlers),  y  rhai  sydd  yn  fwy  gofalus  am 
chwareu  eu  tônau  nag  am  drefnu  eu  bywydau.  Ond 
mewn  gweddi  ddirgel  nid  oes  y  fath  farsiandiaeth  i  gael 
eu  dwyn  yn  mlaen.  Ond, 

IY.  Ystyriwch  y  gallwn  ddadfynwesu  ein  heneidiau 
yn  fwy  rhydd,  cyflawn,  a  diogel,  i  Dduw  yn  y  dirgel, 
nag  y  gallwn  yn  ngwydd  lluaws,  neu  ychydig.  Oddi 
yma  y  mae  gwr  i  alaru  wrtho  ei  hun,  a'r  wraig  wrthi 
ei  hun,  Zech.  xii.  12,  13,  14;  nid  yn  unig  i  ddangos 
gwirionedd  eu  tristwch,  ond  i  ddangos  eu  cywirdeb 
trwy  eu  neillduaeth.  Yr  oeddynt  yn  galaru  wrthynt 
eu  hunain,  fel  na  byddai  eu  pechodau  yn  ddatgudd- 
iedig  nac  yn  amlygedig  y  naill  i'r  llall.  Yma  y 
maent  yn  ddidoledig,  i  ddangos  nad  oeddynt  yn  ga- 
laru  er  mwyn  cyfeillach,  ond  am  eu  pechodau  neill- 
duol  eu  hunain,  trwy  ba  rai .  y  gwânasant  ac  y  croes- 
hoeliasant  Àrglwydd  y  gogoniant.  Yn  y  dirgel,  fe 
all  y  Cristion  fyned  i'r  fath  neillduolrwydd,  ag  na 
ddylai  yn  y  cyhoedd  gymaint  a'i  goffau.  0  !  pa  nifer 
o  Grist'nogion  a  wrident  ac   a  gywilyddient  i  rodio 


Y  HEEOEDD. 


21 


yn  yr  heolydd,  ac  i  gymdeithasu  â  phecîiaduriaid  neu 
saint,  pe  byddai  eu  gwendidau,  eu  hysgelerderau,  a'u 
drygioni,  wedi  eu  hysgrifenu  yn  eu  talcenau,  neu  yn 
adnabyddus  i  ereill,  pa  rai  y  maent  yn  eu  rhydd  a 
chyílawn  amlygu  i  Dduw  yn  y  dirgel  ?  Y  mae 
lluaws  o  bechodau  y  rhai  y  mae  dynion  wedi  syrthio 
iddynt  cyn  troedigaeth  ac  wedi  troedigaeth,  pe  eu 
hamlygid  i'r  byd,  a'u  gwnaent  hwy  eu  hunain  yn 
ddrewedig,  crefydd  i  ddrewi,  a'u  profíes  i  ddrewi  yn 
ffroenau  pawb  a'u  hadwaenent.  lë,  pe  cai  y  drygioni 
hyny  eu  cyhoeddi  ar  benau  tai,  ag  y  mae  lluaws  yn 
euog  o  honynt  cyn  derbyn  gras,  neu  wedi  derbyn 
gras,  pa  fodd  y  petrusid  Cristionogion  gweiniaid,  y 
gwangalonid  rhai  ieuainc  yn  ífÿrdd  Duw,  yr  agorid 
genau  lluaws  o  gablwyr,  y  caledid  calonau  llawer  o 
bechaduriaid  yn  erbyn  yr  Arglwydd,  ei  ffyrdd,  a'i 
geryddon,  a'r  pethau  a  berthynant  i'w  heddwch  ?  Ië, 
pa  fodd  y  dadblygid  lluman  Satan,  y  cadarnheid  ei 
deyrnas,  y  boddheid  ac  y  boddlonid  ef  ei  hun  yn 
ddirfawr  ?  T  mae  yn  drugaredd  ac  yn  ddarostyngiad 
anfeidrol  yn  Nuw,  i  osod  deddf  o  attaliad  ar  Satan, 
onidê,  efe  a  fyddai  y  mwyaf  tafod-rydd  yn  y  byd  : 
byddai  yn  llawenydd  ac  yn  fiwsic  iddo  ef  gael  am- 
lygu  yn  barhaus  ffolinebau  a  gwendidau  y  saint. 

Y  mae  Ambrose  yn  dwyn  i  mewn  y  diafol  yn  ym- 
ffrostio  yn  erbyn  Crist,  ac  yn  honi  hawl  yn  Judas  fel 
ei  eiddo  :  "  Nid  dy  eiddo  di  yw  efe,  Arglwydd  Iesu, 
ond  fy  eiddo  i ;  y  mae  ei  feddyliau  yn  curo  drosof  fi  ; 
y  mae  yn  bwyta  gyda  thi,  ond  yn  cael  ei  borthi  genyf 
fì ;  y  mae  yn  cymeryd  bara  oddi  wrthyt  ti,  oud  arian 
oddi  wrthyf  fi ;  y  mae  yn  yfed  gyda  thi,  ond  yn 
gwerthu  dy  waed  i  mi."  Nid  oes  un  pechod  a  gyf- 
lawna  y  saint,  nad  udganai  Satan  allan,  pe  rhoddai 
Duw  ond  caniatâd  iddo.  Md  oes  un  dyn  ag  sydd  yn 
ei  iawn  bwyll,  a  amlygai  i  bob  un  ei  wendidau,  ei 
lithriadau,  ei  afìechyd,  ei  ddoluriau,  a'i  gystuddiau 

C 


r 


22 


ALLWEDD  DDHtGEL 


corfíbrawl,  ond  i  ryw  berthynas  agos,  cyfaill  mynwesol, 
neu  feddyg  galluog.  Felly,  nid  oes  un  dyn  ag  sydd  yn  ei 
gyflawn  synwyrau,  a  ddatguddiai  i  bob  un,  wendidau, 
lÙthriadau,  afìechyd,  doluriau,  a  chystuddiaueienaid,  ond 
i'r  Arglwydd,  neu  i  ryw  berson  neillduol,  ag  sydd  yn 
ddoeth,  yn  ffyddlon,  ac  yn  alluog  i  gyfranu  rhyw  beth 
er  esmwythdra  i'w  enaid.  Pe  gwnai  y  Cristion  ond 
amlygu  a  rhwygo  \n  agored  Fr  byd,  yr  oU  o'i  ffolineb  a'i 
wagedd,  pa  mor  resynol  a  gwawdiai  ac  y  dirmygai 
rhai  ef  ?  a  pha  mor  llym  a  chwerw  y  goganai  ac  y 
barnai  ereill  ef  ?  Pan  yr  oedd  Dafydd  wrtho  ei  hun 
yn  yr  ogof,  dyna  y  pryd  y  tywalltodd  ei  gŵyn  ger 
bron  Duw,  ac  y  datguddiodd  ei  drallodau  o'i  ûaen, 
Salm  xlii.  3,  4.  A  phan  yr  oedd  Job  yn  hollol 
wrtho  ei  hun,  dyna  y  pryd  y  tywalltodd  ei  lygaid 
ddagrau  ger  bron  Duw,  Job  xxx.  16.  !Nid  oes  dim 
enbydrwydd  na  pherygl  wrth  gyfaddef  ein  pechodau 
o  fiaen  Duw,  ond  fe  allai  enbydrwydd  a  pherygl 
mawr  fod  o'u  cyfaddef  o  flaen  dynion. 

V.  Dyledswyddau  dirgel  a  gânt  wobrwyon  cy- 
hoedd,  Mat.  yì.  6:  "A'th  Dad  yr  hwn  a  wêl  yn  y 
dirgel,  a  dâl  i  ti  yn  yr  amlwg."  Fe  wobrwya  Duw  ei 
holl  bobl  mewn  rhan  yma,  ac  yn  y  byd  a  ddaw  yn 
berffaith.  T  mae  yn  wobrwywr  i'r  rhai  sydd  yn  ei 
ddyfal  geisio  ef.  Y  rhai  hyny  a  hauant  mewn  dagrau 
yn  y  dirgel,  a  fedant  mewn  gorfoledd  yn  y  cyhoedd. 
Pe  wobrwyir  gweddi  ddirgel  yn  yr  amlwg  o  rlaen 
dynion  ac  angylion.  Mor  gyhoedd  y  gwobrwyodd  Duw 
Daniel  oblegid  ei  weddi  ddirgel,  Dan.  vi.  10,  23 — 28, 
Mordecai  yn  ddirgel  a  ddynoethodd  gynllwyn  y  fradwr- 
iaeth  yn  erbyn  y  brenin  Ahasferus,  ac  a  wobrwywyd  ar 
gyhoedd,  Esther  ii.  21,  22,  23,  yn  nghyda  phenod  vi. 
Darius,  cyn  iddo  ddyfod  i'r  frenhiniaeth,  a  dderbyn- 
iodd  wisg  yn  rhodd  ddirgel  gan  un  Syloson ;  a  phan 
ddaeth  i  íbd  yn  frenin,  efe  a'i  gwobrwyodd  yn  gyhoedd 
a  llywodraeth  ei  wlad  Samus.  Duw,  yn  y  dydd  mawr, 
a  ŵobrwya  ei  holi  bobl  o  flaen  yr  holl  fyd,  am  bob 


Y  NEFOEDD. 


23 


gweddi,  ochenaid,  a  gruddfaniad  dirgel  a  ddaeth  oddi 
wrth  ei  bobl.  Fe  gyhoedda  Duw,  yn  y  dydd  mawr, 
i  ddynion  ac  angylion,  mai  aml  y  bu  ei  bobl  yn 
tywallt  allan  eu  heneidiau  o'i  flaen  yn  y  fath  a'r  fath 
gonglau  a  dirgel  fanau,  ac  efe  a'u  gwobrwya  yn 
gyfatebol. 

Gristionogion,  pe  credech  yn  ddiffuant,  a  phe  ym- 
orphwysech  yn  ddifrifol  ar  hyn,  yn  laf,  Chwi  a  rod- 
iech  yn  fwy  diolchgar  ;  2il,  A  weithiech  yn  fwy 
siriol  ;  3ydd,  A  ddyoddefech  yn  fwy  amyneddgar ; 
4ydd,  A  ymdrechech  yn  erbyn  y  byd,  y  cnawd,  a'r 
diafol,  yn  fwy  calonog ;  5ed,  A  osodech  eich  hunain 
allan  dros  Dduw,  ei  achos,  a'i  ogoniant,  yn  fwý  rhydd ; 
6fed,  A  fywiolaethech  gyda'r  hyn  a  dorodd  rhaglun- 
iaeth  allan  ar  eich  rhan,  yn  fwy  tawel  a  diddig; 
7fed,  A  chwi  a  fyddech  yn  fwy  aml  a  helaeth  mewn 
gweddi  ddirgel. 

VI.  Ystyriwch  fod  Duw  wedi  amlygu  ei  hun  yn 
fwyaf  cyûredin  i'w  bobl,  pan  yr  oeddynt  wrthynt  eu 
hunain  o  ûaen  gorsedd  gras.  0  !  y  toddiadau  melus, 
y  gwresogiadau  nefolaidd,  yr  arlwyadau  bendigedig,  y 
datguddiedigaethau  gogoneddus,  a'r  cymundeb  rhagorol, 
a  gafodd  Cristionogion  pan  wrthynt  eu  hunain  gyda  Duw 
yn  y  dirgel.  Pa  bryd  y  cafodd  Daniel  y  weledigaeth  a'r 
genadwri  gysurlawn  hono,  y  newyddion  bendigedig  hyny 
gan  yr  angel,  ei  fod  yn  anwyl  iawn,  ond  pan  yr  oedd 
yn  hollol  wrtho  ei  hun  mewn  gweddi  ddirgel  ?  Daniel 
ix.  20,  21,  22,  23,  "A  mi  eto  yn  llefaru,  ac  yn  gweddi'o 
ac  yn  cyffesu  fy  mhechod,  a  phechod  fy  mhobl  Israel,  ac 
yn  tywallt  fy  ngweddi  ger  bron  yr  Arglwydd  fy  ì^uw 
dros  fynydd  santaidd  fy  líuw  ;  i'e,  a  mi  eto  yn  llefaru 
mewn  gweddi,  yna  y  gŵr,  Gabriel,  yr  hwn  a  welswn 
mewn  gweledigaeth  yn  y  dechreuad,  gan  ehedeg  yn 
fuan,  a  gyffyrddodd  a  mi  yn  nghylch  pryd  yr  offrwm 
prydnhawnol.  Ac  a  barodd  im'  ddeall,  ac  a  ymddyddan- 
odd  a  mi,  ac  a  ddy  wedodd,  Daniel,  daethym  yn  awr  allan 

c  2 


24 


ALLWEDD  DDERGrEL 


i  beri  it'  fedru  deall.  Yn  nechreu  dy  weddîau  yr  aeth  y 
gorchymyn  allan,  a  mi  a  ddaethum  i'w  fynegu  i  ti :  canys 
anwyl  ydwyt  ti  :  ystyr  dithau  y  peth,  a  deall  y  weledig- 
aeth."  Duw,  trwy  ei  angel  Gabriel,  sydd  yn  datguddio 
iddo  y  cynghor  dirgel,  mewn  perthynas  i  adferiad  Jeru- 
salem,  a'r  parhad  o  hono,  sef  hyd  y  Messiah ;  a  thra  yr 
oedd  Daniel  mewn  gweddi  ddirgel,  yr  ymddangosodd  yr 
Arglwydd,  ac  mewn  ffordd  tra  hynod  y  cadarnhaodd  iddo 
ei  fod  yn  ddyn  anwyl  iawn,  neu  fel  y  mae  Hebraeg  Chu- 
mudoth  yn  arwyddo,  gwr  y  dymuniadau,  h.y.,  gwr  ag  y 
mae  dymuniadau  Duw  tuag  ato,  gwr  anwyl  odiaeth,  ac 
yn  uchel  mewn  ffafr  gyda  Duw.  Y  mae  Duw  yn  llwytho 
adenydd  gweddi  ddirgel  a'r  bendithion  pereiddiaf,  rha- 
goraf,  a  gwerthfawrocaf.  0  !  mor  aml  y  cusanodd  Duw 
y  Cristion  tylawd  yn  nechreuad  ei  weddi  ddirgel,  y  llef- 
arodd  dangnefedd  yn  nghanol  ei  weddi,  ac  y  llanwodd  ef 
â  goleutri,  llawenydd,  a  sicrwydd  ar  y  diwedd-glo.  Àc 
felly  y  mae  Cornelius  yn  cael  ei  fawr  ganmol,  a'i  raslawn 
wobrwyo,  ar  gyfrif  ei  weddi  ddirgel,  Act.  x.  1,  2,  3,  4, 
"  Yr  oedd  rhyw  wr  yn  Cesarea,  a'i  enw  Cornelius,  can- 
wriad  o'r  fyddin  a  elwir  yr  Italaidd,  gwr  defosiynol,  ac 
yn  ofni  Duw,  yn  nghyda'i  holl  dŷ,  ac  yn  gwneuthur 
Uawer  o  elusenau  i'r  bobl,  ac  yn  gweddîo  Duw  yn  was- 
tadol.  Efe  a  welodd  mewn  gweledigaeth  yn  eglur,  yn 
nghylch  y  nawfed  awr  o'r  dydd,  angel  Duw  yn  dyfod 
i  mewn  ato,  ac  yn  dywedyd  wrtho,  Cornelius.  Ac  wedi 
iddo  graffu  arno,  a  myned  yn  ofnus,  efe  a  ddywedodd, 
Eeth  sydd,  Arglwydd  ?  Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho, 
Dy  weddiau  di  a'th  elusenau  a  ddyrchafasant  yn  goffa- 
dwriaeth  ger  bron  Duw  adn.  30,  31,  "  A  Chornelius 
a  ddywedodd,  Er  ys  pedwar  diwrnod  i'r  awr  hon  oV  dydd 
yr  oeddwn  yn  ymprydio,  (h.  y.  hyd  dri  o'r  gloch  y  pryd- 
nawn,)  ac  ar  y  nawfed  awr  yn  gweddi'o  yn  fy  nhŷ  :  ac 
wele  safodd  gwr  ger  fy  mron  mewn  gwisg  ddisglaer,  ac 
a  ddywedodd,  Cornelius,  gwrandaw}Td  dy  weddi  di,  a'th 
elusenau  a ddaethant mewn  coffa  gerbron  Duw.'?  Nodwn, 
pan  yr  oedd  ef  yn  gweddîo  yn  ei  dŷ,  wrtho  ei  hun  yn  unig, 


Y  ÎTEFOEDD. 


gwr  mewn  gwisg  ddisglaer,  yr  hwn  oedd  angel  ar  lun 
dyn,  (adn.  3,)  a  yraddangosodd  iddo,  ac  a  ddywedodd, 
Cornelius,  gwrandawyd  dy  weddi  di ;  nid  y w  yn  meddwl 
y  weddi  hono  a  wnaeth  pan  yr  oedd  yn  ymprydio,  ac  yn 
ymostwng  gerbron  yr  Arglwydd,  adn.  30,  31 ;  ond  me- 
gys  y  mae  adn.  2,  3,  4,  yn  dangos  mai  ei  weddiau  a  wnaeth 
pan  wrtho  ei  hun ;  o  herwydd  fe  ymddengys  nad  oedd 
neb  arall  gydag  ef  y  pryd  hyny,  o  herwydd  efe  yn  unig 
a  welodd  y  gwr  hwnw  mewn  gwisg  ddisglaer,  ac  ato  ef 
yn  unig  y  cyfarchodd  yr  angel  ei  araeth  bresenol,  gan 
ddywedyd,  Cornelius,  gwrandawyd  dy  weddiau  di,  adn.  4, 
31.  Yma  y  gwelwch  i  weddiau  dirgel  Cornelius,  nid  yn 
unig  gael  gwrandawiad,  ond  eu  caruaidd  gofìo,  eu  gras- 
lawn  dderbyn,  a'u  gogoneddus  wobrwyo. 

Nià  yn  unig  cofìwyd  Cornelius  y  gweddiwr  gan  Dduw, 
ond  hefyd  ymwelwyd  ag  ef  yn  deimladwy  ac  yn  eglur 
gan  angel,  a  sicrhawyd  iddo  fod  ei  weddiau  dirge],  a'i 
weithredoedd  da,  yn  arogl,  yn  arogl  peraidd,  yn  aberth 
cymeradwy  a  boddlongar  gan  Dduw.  A  pha  bryd  y  caf- 
odd  Pedr  ei  weledigaeth,  ond  pan  yr  oedd  wrtho  ei  hun 
yn  gweddio  ar  nen  ei  dŷ  ?  Act.  x.  9 — 13,  "A  thranoeth, 
fel  yr  oeddynt  hwy  yn  ymdeithio,  ac  yn  neshau  at  y  ddi- 
nas,  Pedr  a  aeth  i  fyny  ar  y  tŷ  i  weddio,  yn  nghylch  y 
chweched  awr.  Ac  fe  ddaeth  arno  newyn  mawr,  ac  efe 
a  chwenychai  gael  bwyd.  Ac  a  hwynt  yn  parotoi  Äö, 
fe  syrthiodd  arno  lewyg  :  ac  efe  a  welai  y  nef  yn  agored, 
a  rhyw  lestr  yn  disgyn  arno,  fel  llen  llian  fawr,  wedi 
rhwymo  ei  phedair  congl,  a'i  gollwng  i  waered  hyd  y 
ddaear  :  yn  yr  hon  yr  oedd  pob  rhyw  bedwarcarnolion 
y  ddaear,  gwylltfìlod,  ac  ymlusgiaid,  ac  ehediaid  y  nef. 
A  daeth  llef  ato,  Cyfod,  Pedr,  lladd,  a  bwyta."  Pan  yr 
oedd  Pedr  ar  y  tŷ  wrtho  ei  hun  yn  gweddio,  efe  a  syr- 
thiodd  mewn  llewyg,  ac  a  welodd  y  nefoedd  yn  agored ; 
y  codwyd  ei  ysbryd,  y  dyrchafwyd  ei  feddwl,  ac  y  llanwyd 
holl  gyneddfau  ei  enaid  â  dwyfol  ddatguddiad.  FeÜy 
pan  yr  oedd  Paul  wrtho  ei  hun  mewn  gweddi,  efe  a  wel- 
odd  mewn  gweledigaeth  wr  a'i  enw  Ananias  yn  dyfod  i 


26 


ÀLLWEDD  DDIBGEL. 


niewn,  ac  yn  gosod  ei  law  arno,  fel  y  derbyniai  ei  olwg. 
A  nid  yn  hir  y  bu  mewn  gweddi  ddirgel,  cyn  y  datgudd- 
iwyd  iddo  mai  llestr  etholedig  oedd,  a'i  fod  wedi  ei  lenwi 
â  doniau,  grasusau,  a  cbysuron  yr  Ysbryd  Glân.  A  phan 
yr  oedd  Ioan  wrtho  ei  hun  yn  ynys  Patmos,  am  air  Duw 
a  thystiolaeth  Iesu  Grist,  (lle  yr  alltudiwyd  ef  gan  Do- 
mitian,  amherawdwr  o'r  creulonaf,)  y  cafodd  olwg  ogon- 
eddus  ar  Eab  y  Dyn,  a'r  pryd  hyny  y  datguddiodd  yr 
Arglwydd  iddo  y  dirgeledigaethau  dyfnaf  a  dirgelaf, 
mewn  perthynas  i  gyfiwr  presenol  a  dofodol  yr  eglwys, 
hyd  ddiwedd  y  byd,  pan  yr  oedd  Ioan  yn  wylo  (mewn 
gweddi  ddirgel  yn  ddiau),  y  pryd  hwnw  yr  agorwyd  iddo 
y  llyír  seliedig.  Felly,  pan  yr  oedd  Daniel  wrth  weddi 
ddirgel,  y  danfonodd  Duw  genhadwr  nefolaidd,  a'i  neges 
oedd,  i  agoryd  iddo  yr  ysgrythyrau  bendigedig  yn  fwy 
goleu  a  chyflawn.  Y  mae  y  wybodaeth  gysurlawn  ac 
anogaethol  a  gyrhaeddodd  y  dyn  Duw  hwn  o'r  blaen  trwy 
ei  aml  a'i  ddyfal  fyfyrdod  yn  y  gair,  yn  ei  anog  yn  mlaen 
i  weddi  ddirgel ;  ac  y  mae  gweddi  ddirgel  yn  gyru  (posts) 
angel  o'r  nef  i  roddi  iddo  oleuni  mwy  goleu  a  chyfiawn. 
Gweddi  ddirgel  sydd  allwedd  euraidd  i  ddadgloi  dirgeled- 
igaethau  y  gair  i  ni.  N id  yw  y  wybodaeth  o  lawer  o  wir- 
ioneddau  gwerthfawr  a  bendigedig  ddim  amgen  na  dych- 
weliadau  gweddi  ddirgel.  Y  mae  y  gair  yn  preswylio 
helaethaf  yn  nghalonau  y  rhai  hyny  sydd  yn  tywallt  allan 
eu  calonau  fwyaf  o  flaen  Duw  yn  eu  hystafelloedd.  Pan 
y  gofynwyd  i  Bonaventure,  y  doctor  saraphaidd  hwnw, 
gan  Aquinas,  o  ba  lyfrau  a  chynorthwyadau  yr  oedd  ef  yn 
cael  y  fath  ddy  wediadau  a  myfyrdodau  santaidd  a  dwyfol  ? 
Efe  a  gyfeiriodd  at  groes,  ac  a  ddywedodd,  "  Iste  est  lihery 
Sçc."  ("Pan  yn  blygedig  mewn  gweddi  wrth  draed  y 
ddeiw  hon,  y  mae  fy  enaid  yn  derbyn  mwy  o  oleuni  o'r 
nefoedd  nag  oddiwrth  bob  myfyrdod  na  dadleuaeth.") 
Er  fod  hon  yn  draddodiad  mynachaidd,  ac  yn  fíug-chwedl 
goel-grefyddol,  eto  gall  rhyw  addysg  gael  ei  thynu  oddi 
wrthi.  Yn  ddiau  y  Cristion  hwnw,  y  gweinidog  hwnw, 
ag  sydd  yn  gorwedd  fwyaf  mewn  gweddi  ddirgel  wrth 


Y  BTEFOEDD. 


27 


draed  Iesu  Grist,  a  ddealla  fwyaf  o  feddwl  Crist  yn  yr 
Efengyl,  gaiff  i  lawr  fwyaf  o'r  nefoedd,  a'r  pethau  a  ber- 
thynant  i'wheddwch  wedi  eudwyn  ilawri'wenaid  eihun. 

Nid  oes  yr  un  wasanaeth  yn  mha  un  y  mae  Cristion- 
ogion  yn  cael  y  fath  gymundeb  agos  a  chyfeillgar  â  Duw 
a  hon  o  weddi  ddirgel ;  nid  oes  yr  un  wasanaeth  yn  yr 
hon  y  mae  Duw  yn  ymhyfrydu  mwy  i  amlygü  ei  wir- 
ionedd  a'i  ffyddlondeb,  ei  ras  a'i  ddaioni,  ei  drugaredd  a'i 
haelioni,  ei  degwch  a'i  ogoniant,  i  eneidiau  tylodion,  nag 
yn  hon  o  weddi  ddirgel.  Yr  oedd  Luther  yn  cyffesu  "  Iddo 
ef  enill  mwy  o  wybodaeth  yn  yr  ysgrythyrau  trwy  weddi 
ddirgel,  mewn  amser  byr,  nag  a  gafodd  mewn  mwy  o 
amser  trwy  fyfyriaw megys  y  cafodd  Ioan,  wrth  wylo 
yn  y  dirgel,  agoriad  o'r  llyfr  seliedig.  Y  mae  gweddi 
ddirgel  yn  coroni  Duw  â'r  anrhydedd  a'r  gogoniant  sydd 
yn  perthyn  i'w  enw  ;  ac  y  mae  Duw  yn  coroni  gweddi 
ddirgel  â  datguddiad  o'r  gwirioneddau  bendigedig  a 
phwysfawr  hyny  i'w  weision  ag  sydd  fel  llyfr  seliedig 
i  ereill.  Yn  ddiau  y  mae  yr  enaid  yn  arfer  mwynhau  y 
cymundeb  mwyaf  â  Duw  yn  y  dirgel.  Pan  y  mae  y  Crist- 
ion  mewn  anialwch,  (yr  hwn  le  sydd  anghyfanedd  iawn,) 
y  pryd  hyny  y  mae  Duw  yn  ymhyfrydu  llefaru  wrtho  yn 
gysurol,  ac  wrth  fodd  ei  galon  :  Hosea  ii.  14,  aÁm  hyny 
wele,  mi  a^i  denaf  hi,  ac  a'i  dygaf  i'r  anialwch,  ac  a  ddy- 
wedaf  wrth  fodd  ei  ehalon,"  neu  yn  gysurol  wrthi  hi. 
Neu  fel  y  mae  yn  yr  Hebraeg,  Mi  a  ddywedaf  wrth  ei 
chalon.  Pan  y  caffwyf  hi  wrthi  ei  hun,  medd  Duw,  mewn 
ánialwch  anghyfanedd,  mi  a  ddywedaf  y  fath  bethau  wrth 
«i  chalon  a!i  siriola,  ac  a'i  llona  yn  ddirfawr,  ac  a  wnaf 
hyd  y  nod  ei  chalon  i  lamu  a  dawnsio  o'i  mhewn.  Pan 
y  bydd  y  wraig  wrthi  ei  hun,  y  mae  y  gwr  yn  cyfranu 
ei  feddwl  yn  fwyaf  rhydd  wrthi :  ac  felly  y  mae  Crist  i'r 
enaid  crediniol.  0  !  yr  ymweliadau  dirgel !  y  sisial  dir*~ 
gel !  yr  arlwyadau  dirgel !  y  seliadau  dirgel !  yr  amlyg- 
iadau  dirgel !  y  mae  Duw  yn  ei  roddi  i'w  bobl  pan  wrth- 
ynt  eu  hunain.  Pan  yr  oedd  Jeremiah  wrtho  ei  hun  yn 
ei  ddaear-dŷ  ty wyll,  y  cafodd  pethau  mawr  a  rhyfeddoí 


28 


ÁLLWEDD  DDIEGEL 


eu  dangos  iddo,  y  rhai  na  wyddai  am  danynt.  Tr  oedd 
Ambrose  yn  arfer  dy  wedyd,  ' '  Nid  wyf  byth  yn  llai  wrthyf 
fy  hun  na  phan  y  bydäwyf  yn  hollol  wrthyf  fy  hun ; 
o  herwydd  y  pryd  hyny  y  gallaf  fwynhau  presenoldeb  fy 
Nuw  yn  fwyaf  rhydd,  eyflawn,  a  melus,  heb  rwystr." 

Dywediad  tra  melus  a  duwinyddol  o  eiddo  Bernard 
oedd,  "  0  sant !  oni  wyddost  ti  (ebai  efe)  fod  Crist  dy 
briod  yn  wylaidd,  ac  na  bydd  efe  yn  gyfeillachol  mewn 
eymdeithas  ;  gan  hyny,  ymneilldua  trwy  weddi  a  myfyr- 
dod,  i'th  ystafell,  neu  y  maesydd,  ac  yno  y  cai  bresenoldeb 
Crist."  Pendefìges,  pan  oedd  wrth  weddi  a  myfyrdod 
dirgel  yn  ei  pharlawr,  a  gafodd  y  fath  fwynhad  melus, 
rhagorawl  a  chyflawn  o  Dduw,  fel  ag  y  llefodd  allan, 
"  0  na  bawn  bob  amser  yn  mwynhau  y  cymundeb  melus 
hwn  !" 

'Nià  yw  Crist  yn  caru  datguddio  ei  hun  idd  ei  ddy- 
weddi  mewn  heol  agored,  gymaint  ag  mewn  ystafell ; 
ac  yn  ddiau  ni  chaiff  yr  enaid  grasol  byth  olwg  hyfryd- 
ach  o  ogoniant,  na  phan  y  mae  yn  fwyaf  allan  o  olwg  y 
byd.  Y  mae  dynion  call  yn  cyfranu  eu  rhoddion  rhagoraf 
a  gwerthfawrocaf,  yn  ddirgel ;  ac  felly  y  mae  Crist  yn 
rhoddi  idd  ei  eiddo  y  goreu  pan  y  maent  yn  hollol  unig. 
Ond  am  y  cyfryw  nad  allant  hebgor  amser  i  ymofyn  am 
Dduw  yn  y  dirgel,  y  maent  yn  amlygu  yn  ddigonol  mai 
ychydig  yw  eu  cymdeithas,  neu  eu  cyfeillach,  ag  ef,  at 
yr  hwn  y  maent  mor  anfynych  yn  dyìbd. 

VII.  Ystyriwch  mai  amser  y  bywyd  hwn  yw  yr  unig 
amser  at  weddi  ddirgel.  Hi  chaniata  y  nefoedd  yr  un 
weddi  ddirgel.  Yn  y  nefoedd  ni  bydd  dim  pechodau 
dirgel  i'n  trallodi  ni ;  dim  diffygiadau  dirgel  i'n  poen- 
ydio  fpinchj  ni ;  dim  maglau  dirgel  i'n  dyrysu  ni ;  na 
dim  gelynion  dirgel  i'n  disodli  ni.  Y  mae  genym  achos 
byw  llawer  yn  yr  ymarferiad  o'r  ddyledswydd  hono  yma 
ar  y  ddaear,  yr  hon  na  chawn  byth  fod  yn  yr  ymarferiad 
o  honi  ar  ol  angeu.  Ehai  dyledswyddau  sydd  yn  gor- 
phwys  arnom  yn  awr,  megys  molianu,  dyrchafu,  ac  ym-« 
hyfrydu  yn  Nuw,  a  fyddant  yn  gorphwys  arnom  byth  yn 


Y  NEFOEDD. 


29 


y  nefoedd ;  ond  bydd  raid  i  ni  gymeryd  ein  eenad  oddi 
wrth  y  ddyledswydd  hon  o  weddi  ddirgel  pan  osodir  ein 
penau  i  orwedd  yn  y  llwch. 

VIII.  Ystyriwch  fawr  orachafiaeth  gweddi  ddirgel. 
Gweddi  ddirgel  yw,  Ponta  Cceli,  Clavis  Paradisi, — - 
Porth  y  Nefoedd,  Agoriad  iJn  gollwng  i  mewn  i  barad- 
wys.  0  !  y  pethau  mawrion  y  mae  gweddi  ddirgel  wedi 
eu  gwneuthur  gyda  Duw  !  Y  trugareddau  mawrion  a 
ennillwyd,  a'r  bygythion  mawrion  a  drowyd  o'r  neilldu 
drwyddi  hi :  y  barnedigaethau  mawrion  a  symudwyd  ac 
a  rwystrwyd  gan  weddi  ddirgel !  Darllenais  am  wraig 
faleisus,  yr  hon  a  roddodd  ei  hun  i'r  diafol,  os  gwnai 
ddrwg  i'w  chymydog,  yr  hwn  yr  oedd  hi  yn  ei  farwol 
ffieiddio.  Aeth  y  diafol  eilwaith  ac  eilwaith  i  gyflawni 
ei  neges ;  ond  o'r  diwedd  efe  a  ddychweiodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthi  nas  gallasai  efe  wneuthur  dim  niwaid  i'r 
gwr  hwnw,  canys  pa  bryd  bynag  y  deuai,  yr  oedd  yn  ei 
gael  naill  ai  yn  darllen  yr  ysgrythyrau,  neu  wrth  weddi 
ddirgel.  Y  mae  gweddìau  dirgel  yn  try wanu  y  nefoedd, 
ac  y  maent  yn  gyffredin  yn  cael  eu  bendithio  a'u  llwytho 
â  dychweliadau  grasol  a  gogoneddus  oddi  yno.  Pan  yr 
oedd  Hezeciah  yn  gweddio  ac  yn  wylo  yn  y  dirgel,  y 
danfonodd  Duw  y  proffwyd  Isaiah  i  sicrhau  iddo  fod  ei 
weddi  wedi  ei  gwrandaw,  fod  ei  ddagrau  wedi  eu  gweled, 
ac  yr  estynai  efe  at  ei  ddyddiau  bymtheng  mlynedd.  A 
phan  yr  oedd  Isaac  wrtho  ei  hun  yn  y  maesydd,  yn  my- 
fjnOy  yn  gweddio,  ac  yn  ymddyddan  àDuw  am  wraig  dda, 
y  cyfarfu  a  Eebecca.  Felly  íacob,  Gen.  xxxii.  24 — 28  : 
"  A  Jacob  a  adawyd  ei  hunan  :  yna  yr  ymdrechodd  gwr 
ag  ef  nes  codi'r  wawr.  A  phan  welodd  na  byddai  drech 
nag  ef,  efe  a  gyífyrddodd  a  chyswlit  ei  forddwyd  ef,  fel 
y  llaesodd  cyswllt  morddwyd  Jacob,  wrth  ymdrech  o 
hono  ag  ef.  A'r  angel  a  ddywedodd,  Gollwng  fi  ym- 
aith ;  oblegid  y  wawr  a  gyfododd.  Yntau  a  atebodd, 
Nrth  ollyngaf  oni'm  bendithi.  Hefyd  efe  a  ddywedodd 
wrtho,  Beth  yw  dy  enw  ?  Ac  efe  a  atebodd,  Jacob. 
Yntau  a  ddywedodd,  mwyach  ni  elwir  dy  enw  di  Jacob. 


30 


ÀLLWEDD  DDIEGrEL 


ond  Israel ;  oblegid  cefaist  nerth  gyda  Duw  fel  tywysog, 
a  chyda  dynion,  ac  a  orchfygaist.  Yma  y  cawn  ddar- 
luniad  tlws  o'r  ornest  (duel)  a  ymdrechwyd  rhwng  yr 
Hollalluogt  a  Jacob  ;  ac  oddiyma  nodwn,  yn 

laf.  Yr  ymdrechwyr,  Jacob  a  Duw,  yr  hwn  a  ym- 
ddangosodd  ar  ddull  neu  ymddangosiad  dyn.  Yr  hwn  y 
dywedir  yma  am  dano  mai  gwr  ydoedd,  oedd  Eab  Duw 
ar  ddull  dynol,  fel  yr  ymddengys  wrth  yr  holl  hanes,  a 
chan  Hosea  xii.  3,  4,  5.  Yn  awr,  y  gwr  hwn  a  ym- 
drechodd  a  J acob  oedd  Duw  yn  ddiau,  ac  nid  dyn,  yr  hyn 
sydd  eithaf  amlwg  oddi  wrth  y  rhesymau  hyn, — 

(1.)  Y  mae  Jacob  yn  dymuno  bendlth  ganddo,  adn.  26. 
Yn  awr,  uchelfraint  frenhinol  o  eiddo  Duw  yw  bendithio, 
ac  nid  ëiddo  angylion  na  dynion. 

(2.)  Y  mae  yn  ei  alw  wrth  yr  enw  Duw,  "  Cefaist 
nerth  gyda  Duw,  adn.  28.  Ac,  ebe  Jacob,  "  Gwelais 
Dduw  wyneb  yn  wyneb,"  adn.  30.  JSid,  fe  welodd 
fawrhydi  a  hanfod  Duw,  oblegid  nis  gall  neb  weled  go- 
goniant  hanfodol  Duw,  abyw,  Exod.  xxxii.  20,  23  :  ond 
gwelodd  Dduw  yn  amlycach  ac  yn  ogoneddusach  nag 
erioed  o'r  blaen.  Rhyw  lun  crëedig,  rhyw  gip-olwg  o 
ogoniant  a  welodd  Jacob,  trwy  ba  un  y  gwelodd  Duw  yn 
dda  egluro  ychwaneg  o'i  bresenoldeb  digyfrwng,  ond  nid 
éi  hunan. 

(3.)  Yr  un  person  ag  yr  ymdrechodd  Jacob  ag  ef,  yw 
yr  hwn  y  mae  Jacob  yn  ei  gofìo  (yn  ei  fendithiad)  fel  ei 
waredydd  oddi  wrth  bob  drwg,  Gen.  xlviii.  16.  Y  Duw 
hwnw  oedd,  a  ymddangosodd  iddo  yn  Bethel,  pan  ffôdd 
o  wydd  ei  frawd,  Gen.  xxxv.  7. 

(4.)  Y  mae  Jacob  yn  cael  ei  geryddu  am  ei  ymofyn- 
iad  cywrain,  neu  am  ofyn  am  enw  yr  angel,  adn.  29,  yr 
hyn  sydd  reswm  neu  ddangosiad  goleu  o'i  fawrhydi,  a'i 
ogoniant :  y  mae  Duw  uwch  law  pob  tyb  ac  enw.  Y 
mae  Duw  yn  sylwedd  goruwchsylweddol,  ac  yn  ddeallt- 
wriaeth  nad  y w  idd  ei  ddeall.  Gofynwyd  i  un,  Beth  oedd 
Duw  ?  Atebodd,  "Fod  yn  rhaid  iddo  fod  yn  Dduw  ei 
hun,  cyn  y  gallasai  adnabod  Duw  yn  gyfìawn."  Yr  ydym 


Y  NEFOEDD. 


31 


yr  un  mor  alluog  i  gynwys  y  môr  mewn  cragen  rhython 
(cocMe),  ag  ydym  i  gynwys  yr  Hollalluog  (neu  y  Nomen 
Majistatẁum  hwnw,  fel  y  geiria  Tertullian  y  peth), 
f<Ẅrth  olrhain  ar  ol  Duw,  (medd  Chrysostom,)  yr  ydwyf 
fel  dyn  yn  eloddio  mewn  ffynnon  ddofn :  yr  wyf  yn 
sefyll  yma,  ac  y  mae  y  dyfroedd  yn  ymgodi  oddi  arnaf ; 
sefyll  yr  ydwyf  acw,  ac  y  mae  y  dyíroedd  eilwaith  yn 
ymgodi  oddi  arnaf."  Yn  yr  ymdrech  hwn,  ni  chewch  un 
dyn  yn  ymdrechu  ag  un  arall,  nid  un  dyn  yn  ymdrechu 
ag  angel  crëedig,  ond  dyn  marwol,  eiddil,  a  thylawd, 
yn  ymdrechu  â  JDuw  anfarwol ;  gwendid  yn  ymdrechu 
a  nerth ;  bod  meidrol  a  Eod  anfeidrol.  Er  nad  oedd 
gan  Jacob  ail,  er  ei  fod  wrtho  ei  hun  yn  hollol,  er  ei  fod 
yn  rhyfeddol  ortbrechadwy.  er  hyny  y  mae  yn  ymdrechu, 
ac  yn  cadw  ei  afael ;  a'r  oíl  yn  nerth  yr  hwn  y  mae  yn 
ymdrechu  ag  ef. 

2ail.  Cewch  y  lle  yr  ymdrechasant,  a  hwnw  oedd  wrth 
rŷd  Jabboc,  adn.  22.  (Hwn  sydd  enw  nant  neu  afon,  yn 
tarddu  wrth  Eabba,  prif  ddinas  yr  Ammoniaid,  ac  yn 
myned  i'r  Iorddonen  islaw  môr  Galilea,  Num.  xxi.  24 ; 
Deut.  ii.  37 ;  Earn.  xi.  13, 15  ;  Deut.  iii.  16.)  ITi  fwyn- 
haodd  Jacob  erioed  gymaint  o  bresenoldeb  Duw,  a'r 
pryd  y  gadawodd  gymdeithas  dynion.  0  !  y  cymundeb 
melus  a  gafodd  Jacob  gyda  Duw,  pan  yr  ymneillduodd 
oddi  wrth  ei  deulu,  a  phan  yn  hollol  wrtho  ei  hun  gyda'i 
Dduw  wrth  rŷd  Jabboc.  Yn  ddiau  ni  bu  Jacob  erioed 
yn  llai  wrtho  ei  hun  na'r  amser  hwn,  pan  yr  oedd  yn 
hollol  felly.  Mae  y  saint  yn  aml  yn  cyfarfod  a'r  gwîn 
goreu,  ac  a'r  meddyglynau  (cordials)  goreu,  pan  byddont 
yn  hollol  wrthynt  eu  hunain  gyda  Duw. 

3ydd.  Cewch  amser  yr  ymdrech,  a  hyny  oedd  y  nos. 
Pa  amser  o'r  nos  y  dechreuodd  yr  ymdrech  hwn,  ni  ddar- 
Uenwn  yn  un  lle ;  ond  parhaodd  hyd  doriad  y  dydd, — 
parhaodd  hyd  nes  y  cafodd  Jacob  y  goreu  ar  yr  angel. 
Pa  sawl  awr  o'r  nos  y  parhaodd  yr  ymdrech  hwn,  nis  gall 
neb  rhyw  ddyn  ddy wedyd.  Dyben  Duw  oedd  na  byddai 
neb  yn  edrychwyr  nac  yn  dystion  o'r  ymdrech  hwn,  ond 


3? 


ALLWEDD  DDIBGEL 


J acob  yn  unig ;  gan  hyny  y  mae  yn  rhaid  fod  Jacob  yn 
ymdrechu  pan  yr  oedd  ereill  yn  cysgu. 

4ydd.  Cewch  sylfaen  yr  ymdrech,  a  hyny  oedd  ofn 
Jacob  rhag  Esau,  a'i  ddymuniad  taer  am  fendith.  T 
mae  Jacob  yn  ffoi  at  Dduw,  fel  na  syrthiai  o  flaen  dyn: 
nid  oes  y  fath  gysgod  mewn  tymhestl  ag  aden  Duw. 
T  diogelaf,  y  dedwyddaf,  a'r  doethaf,  y w  yr  hwn  a  rydd 
ei  hun  dan  ddwyfol  amddiffyniad  ;  hyn  a  wyddai  Jacob, 
am  hyny  y  mae  yn  rhedeg  at  Dduw,  fel  ei  unig  ddinas  • 
noddfa.  Tn  yr  ymdrech  hwn,  mynai  Duw  roddi  heibio, 
— "  Gollwng  fì  ymaith  ;  oblegid  y  wawr  a  gyfododd," 
adn.  26  ;  ond  y  mae  Jacob  yn  dal  gafael,  ac  yn  dywedyd 
yn  hyf  yn  ei  wyneb,  nas  gollyngai  nes  y  bendithiai  ef. 
0  !  allu  gweddi  ddirgel !  y  mae  ynddi  fath  o  hollalluog- 
rwydd  ;  y  mae  yn  caethiwo  Duw,  ac  yn  ei  ddal  fel  car- 
charor ;  y  mae  yn  rhwymo  dwylaw  yr  Hollalluog  :  'ie, 
hi  dyn  drugaredd  a  bendith  trwy  drais  o  law  y  nefoedd 
ei  hun.  0  !  allu  y  weddi  hono  ag  sydd  yn  gwneuthur 
dyn  yn  fuddugoliaethus  ar  y  gallu  mwyaf  ac  uchaf. 
J acob,  er  ond  dyn — dy n  unig,  dyn  teithiol,  dyn  blinedig, 
i"e,  ond  pryf  (acyn  hawdd  ei  fathru  a'i  sathru  dan  droed) 
ac  nid  gwr,  eto,  mewn  gweddi  ddirgel  y  mae  mor  nerthol 
fel  y  mae  yn  gorchfygu  yr  holl-nerthol  Dduw,  ac  mor 
alluog  fel  y  mae  yn  gorchfygu  yr  Hollalluog. 

5ed.  Cewch  natur  neu  ddull  yr  ymdrech,  a  hyny  yn 
allanol  ac  yn  dufewnol,  corfforol  ac  hefyd  yn  ysbrydol! 
Tr  oedd  trwy  rym  a  chy wreinrwydd ;  yr  oedd  trwy  rym 
ei  gorff  yn  gystal  a  thrwy  nerth  ei  ffydd.  Tmdrechodd 
nid  yn  unig  ag  ymdrechiadau  ysbrydol,  dagrau  a 
gweddiau,  Hosea  xii.  4,  ond  a  rhai  corfforol  hefyd,  pan 
yr  oedd  Duw  yn  ei  brofi  ar  y  naiil  law,  yr  oedd  ar  y  llaw 
arall  yn  ei  ddal  i  fyny.  Tn  yr  ymdrech  hwn,  fe  osododd 
Jacob  ar  angel  y  cyfammad  yn  wirioneddol  fraich  ar 
fraich,  ysgwydd  at  ysgwydd,  troed  wrth  droed,  ac  arfer- 
asant  bob  rhyw  ffyrdd  a  dyfais,  megys  y  gwna  dynion  a 
ymdrechant  y  naill  a'r  llall.  T  mae  y  gair  Hebreig 
abaJe,  a  gyfìeithir  yma  ymdrechu,  yn  arwyddaw  cyfodi  y 


Y  NEEOEDD. 


33 


Uwch  ;  oblegid  y  rhai  a  ymdrechent  gynt,  nid  yn  unig  a 
ymdrechent  yn  noeth,  (fel  yr  arferid  y  pryd  hyny,)  ond 
hefyd  a  arferent  daflu  llwch  y  naill  ar  y  llall,  fel  7  gallent 
gael  sicrach  gafael.  Y  mae  rhai  yn  casglu  oddi  wrth  y 
gair  hwn,  ahalc,  i  Jacob  a'r  angel  ffwdanu  ac  ymorchestu, 
a  throi  y  naill  at  y  llall  nes  iddynt  chwysu  eilwaith, 
oblegid  cymaint  y w  ystyr  y  gair.  Nid  mewn  cellwair  yr 
ymdrechodd  J acob  a'r  angel,  ond  mewn  dwys  brysurdeb ; 
ymdrechasant  a'u  hegni  (fel  pe  buasai)  am  y  goron ;  ym- 
orchestasant  am  y  fuddugoliaeth,  fel  am  fywyd. 

Ond  fel  yr  oedd  yr  ymdrech  hwn  yn  gorfforol,  felly  yr 
oedd  yn  ysbrydol  hefyd.  Yr  oedd  gweddiau  Jacob,  ei 
ffydd,  a'i  enaid,  yn  gafaelyd  yn  Nuw,  Hosea  xii.  4,  5. 
Arfau  Jacob  yn  ddiau  yn  y  fìlwriaeth  hon  oeddynt  ys- 
brydol,  yn  benaf,  ac  mor  nerthol  trwy  Dduw.  Nid  oes 
dim  gorchfygu  ar  Dduw  ond  yn  ei  nerth  ef  ei  hun 
Gwnaeth  Jacob  îwy  trwy  ei  ffÿdd  freninol  nag  a  wnaeth 
trwy  ei  ddwylaw  godidog,  a  mwy  trwy  ei  wylo  nag  a 
wnaeth  trwy  ei  chwysu,  a  mwy  trwy  weddio  nag  a 
wnaeth  trwy  ei  holl  ymegniadau  corfforol  i  gyd. 

6fed.  Cewch  ganlyniad  yr  ymdrech,  a  hyny  yw  budd- 
ugoliaeth  ar  yr  angel,  adn.  28.  Ymdrechodd  Jacob  yn 
mreichiau  ac  arfogaeth  yr  angel,  ac  felly  y  gorchfygodd 
ef ;  fel  ty wysog  efe  a  orchfygodd  yr  angel  trwy  y  gallu 
a  gafodd  oddi  wrth  yr  angel.  Yr  oedd  yr  angel  mor 
wirfoddol  a  chyflawn  ewyllysgar  i  gael  ei  orchfygu  gan 
Jacob,  ag  oedd  ewyllys  Jacob  i  fod  yn  orchfygwr.  Pan  y 
mae  cariadon  yn  ymdrechu,  y  mae  y  cryfaf  yn  eithaf  bodd- 
lon  i  gymeryd  codwm  gan  y  gwanaf,  ac  felly  yr  oedd  yma. 
Y  mae  y  tad  wrth  ymdrech  a'i  blentyn,  yn  eithaf  ewyll- 
ysgar,  er  cysur  a  chalondid  ei  blentyn,  i  gymeryd  codwm 
yn  awr  ac  yn  y  man ;  ac  felly  yr  oedd  rhwng  Jacob  a'r  ang- 
el  yn  yr  achos  presenol.  Yn  awr,  yn  yr  hanes  fendigedig 
hon,  fel  mewn  gwydr  grisialaidd,  gellwch  weled  mawr 
nerth  a  ffyniant  gweddi  ddirgel ;  y  mae  yn  gorchfygu  y 
Gorchfygwr  mawr;  y  mae  mor  hollalluog  ag  y  gorchfyga 
yr  hoìlalluog  Dduw.     Yn  awr,  y  mae  hyn  yn  cael  ei 


34  ÀLLWEDD  DDIROEL 

egluro  yn  gyflawn  ac  yn  hyfryd  yn  Hosea  xii.  3,  4; 
"  Yn  y  groth  y  daliodd  efe  sawdl  ei  frawd,  ac  yn  ei  nerth 
y  cafodd  allu  gyda  Duw.  Ie,  cafodd  nerth  ar  yr  angel, 
a  gorchfygodd ;  wylodd,  ac  ymbiliodd  ag  ef ;  cafodd  ef 
yn  Bethel,  ac  yno  yr  ymddyddanodd  a  ni."  Pan  yr  oedd 
Jacob  yn  hollol  wrtho  ei  hun,  yn  y  ty wyll  nos,  ac  ond  ar 
y  naill  goes,  er  hyny  ymddygodd  yn  dywysogaidd  gyda 
Duw.  Yn  ol  yr  Hebraeg, — Pe'i  tywysogodd  Jacob  hi 
gyda  Duw,  trwy  ei  weddíau  a'i  ddagrau,  fel  ag  yr  aeth 
a'r  fendith.  Ymdrech  Jacob  oedd  trwy  wylo,  a'i  ffyniant 
trwy  weddio.  Y  mae  gweddiau  a  dagrau  nid  yn  unig 
yn  hyfryd  iawn  ganf  ond  hefyd  yn  dycianol  iawn  gyda 
Duw.  Pel  yma  y  gwelwch  fod  yr  esiampl  fawr  hon  o 
eiddo  Jacob  yn  uchel  lefaru  am  ffyniant  gweddi  ddirgel. 

Gwelwch  angraifft  arall  o  hyn  yn  Dafydd,  Salm  vi.  6, 
8,  9  :  "  Diffygiais  gan  fy  ochain ;  bob  nos  yr  ydwyf  yn 
gwneuthnr  fy  ngwely  yn  foddfa  ;  yr  ydwyf  fì  yn  gwlychu 
fy  ngorweddfa  aJm  dagrau."  Y  rhai  hyn  oll  ydynt 
ymadroddion  arddangosol,  i  osod  allan  fawredd  ei  ofìd,  a 
lliosogrwydd  ei  ddagrau.  Yr  oedd  Dafydd  yn  gwneuth- 
ur  lle  ei  bechod  yn  lle  ei  edifeirwch.  Pob  man  a  halog- 
asom  a  phechod,  a  ddylem  ei  santeiddio  a'i  ddyfrhau  a'n 
dagrau.  Adn.  8  :  "  Ciliwch  oddi  wrthyf,  holl  weithred- 
wyr  anwiredd :  canys  yr  Arglwydd  a  gly wodd  lef  fy 
wylofain.  Dirgel  ddagrau  sydd  ffynadwy  iawn  gyda 
Duw.  Gall  tad  doeth  a  thyner,  gael  allan  eisieu  ac  ang- 
enrheidiau  ei  blant  yn  well  wrth  eu  dagrau  dirgel,  na 
thrwy  eu  crochlefain  ;  wrth  eu  hwylo,  na  thrwy  eu  geir- 
iau :  ac  a  dybiwch  chwi  nad  all  Duw  wneuthur  yn 
ogymaint;  Nid  yw  dagrau  yn  fudaniaid  bob  amser. 
"Crochlefa  (ebe  un,)  nid  a'th  dafod,  ond  a'th  lygaid; 
nid  a'th  eiriau,  ond  a'th  ddagrau  ;  oblegid  dyna  y  weddi 
fwyaf  effeithiol  yn  nghlistiau  Duw  mawr  y  nefoedd. 
Dagrau  edifeirwch  ydynt  genadau  anwadad wy,  nad 
ydynt  yn  dychwelyd  byth  oddi  wrth  orsedd  gras  heb 
atebiad  graslawn.  Dagrau  ydynt  fath  o  weddîau  dirgel, 
y  rhai,  er  na  ddywedant  ddim,  eto  a  gyrhaeddant  fadd- 


euant ;  ac  er  na  ddadleuant  achos  dyn,  eto  a  dderbyniant 
drugaredd  oddi  ar  law  Duw.  Eel  y  gwelwch  yn  yr 
esiampl  fawr  o  eiddo  Pedr,  yr  hwn,  er  na  ddy  wedodd 
ddim,  (a  ddarllenwn  am  dano,)  eto,  gan  wylo  yn  chwerw 
dost,  efe  a  gafodd  drugaredd.  Darllenais  am  Augustine, 
yr  hwn,  pan  aeth  fel  ymwelydd  i  dỳ  dyn  claf,  a  welai  yr 
ystafell  yn  llawn  cyfeilìion  a  cheraint,  y  rhai  oeddynt  oll 
yn  ddystaw,  ond  i  gyd  yn  wylo ;  y  wraig  yn  igian,  y 
plant  yn  ocheneidio,  y  ceraint  yn  cwynfan,  ac  oü  yn 
gaiaru,  ar  hyn  yr  erfyniodd  Augustine  y  saeth-weddi 
fer  hon, — "  Arglwydd  pa  weddi  a  wrandewi,  os  nid  y 
rhai  hyn?"  Salm  yi.  9:  "  Clybu  yr  Arglwydd  fy 
neisyfìad:  yr  Arglwydd  a  dderbyn  fy  ngweddi."  Y 
mae  Duw  weithiau  yn  ateb  ei  bobl  cyn  y  gweddiont : 
Esay  lxv.  24,  "  A  bydd  cyn  galw  o  honynt,i  mi  ateb." 
Ac  weithiau  tra  y  maent  yn  gweddio  ;  felìy  y  canlyn  yn 
yr  un  adnod, — "  Ac  a  hwy  eto  yn  llefaru,  mi  a  wran- 
dawaf."  Eelly  Esay  xxx.  19, — "  Gan  drugarhau  efe  a 
drugarha  wrthyt,  wrth  lef  dy  waedd,  pan  ei  cly wo,  efe 
v  a'th  ateb  di."  Ac  weithiau  ar  ol  gweddio  o  honynt  fel  y 
gall  profìad  pob  Cristion  dystiolaethu.  Weithiau  nid  yw 
Duw  yn  gwrandaw  nac  yn  derbyn  gweddi ;  a  hyn  yw 
coelbren  a  sefyllfa  gyfíredin  yr  annuwiol :  Diar.  i.  18 ; 
Job  xxvii.  9;  Esay  i.  15.  Weithiau  y  mae  Duw  yn 
gwrando  gweddiau  ei  bobl,  ond  nid  yw  yn  y  fan  yn  eu 
hateb,  fel  gyda  Faul,  2  Cor.  xii.  7,  8,  9.  Ac  weithiau  y 
mae  Duw  yn  gwrandaw  ac  yn  ateb  gweddiau  ei  bobl,  fel 
y  gwnaeth  yma  a  Dafydd.  Yn  awr,  yn  yr  anghraifft  hon 
o  eiddo  Dafydd,  megys  mewn  drych,  gellwch  redeg  a 
darllen  ffyniant  gweddi  ddirgel  neu  ymneillduedig. 

Gellwch  gymeryd  anghraifft  arall  o  hyn  yn  Jonah : 
Jonah  ii.  1,  2,  3,  5,  7,  10,  "  A  Jonah  a  weddiodd  ar  yr 
Arglwydd  ei  Dduw  o  fol  y  pysgodyn^  Ac  a  ddywedodd, 
O'm  hing  y  gelwais  ar  yr  Argiwydd,  ac  efe  a'm  hateb- 
odd  ;  o  fol  uffern  y  gwaeddais,  a  chly  waist  fy  llef.  Ti 
am  bwriaist  i?r  dyfnder,  i  ganol  y  môr  ;  a'r  llanw  a'm 
hamgylchodd ;  dy  holl  donau  a?th  lifelriant  a  aethant 


36 


ALLWÊDD  DDlRGrEL 


drosof.  Y  dyfroedd  a'm  hamgylchynasant  hyd  yr  enaid ; 
y  dyfnder  a  ddaeth  o'm  hamgylch ;  ymglymodd  yr  hesg 
am  fy  mhen.  Pan  lewygodd  fy  enaid  ynof,  cofiais  yr 
Arglwydd  ;  a'm  gweddi  a  ddaeth  i  mewn  atat  i'th  deml 
santaidd.  A  dywedodd  yr  Arglwydd  wrth  y  pysgodyn, 
ac  efe  a  fwriodd  Jonah  ar  y  tir  sych."  Pan  oedd  Jonah 
yn  hollol  wrtho  ei  hun,  ac  yn  nghanol  llawer  o  beryglon 
a  marwolaethau  ;  pan  yn  mol  y  morfìl,  îe,  yn  mol  uffern, 
eto  y  pryd  hyny,  gweddi  ddirgel  a'i  cyrchodd  oddi  yno. 
Eydded  peryglon  dyn  bythmor  aml,  neu  byth  mor  fawr, 
eto  y  mae  mewn  gweddi  ddirgel  fath  o  hoÛalluogrwydd 
ac  a'i  gwareda  o  honynt  oll.  Yn  lliosogrwydd  cys- 
tuddiau  y  mae  gweddi  ddirgel  yn  fwyaf  ífynadwy  gyda 
Duw.  Yn  min  boddi,  ceidw  gweddi  ddirgel  y  pen  a'r 
galon  hefyd  uwch  law'r  dwfr.  "Wrth  weddi  ddirgel 
Jonah  y  danfonodd  Duw  ei  arch-ysgrifen^  a'r  pysgodyn 
a  wasanaethodd  yn  lle  llong  i  Jonah  i'w  hwylio  yn  ddiog- 
el  i  draeth.  Pan  y  byddo  yr  amgylchiad  yn  anobeithiol 
i'r  eithaf,  gall  gweddi  ddirgel,  hyd  yn  nod  y  pryd  hyuy, 
wneuthur  llawer  gyda  Duw.  Y  mae  gweddi  ddirgel  o'r 
fath  nerth  ag  yr  egyr  ddorau  y  Lefìathan,  fel  y  gwelwch 
yn  yr  eaiampl  fawr  hon,  yr  hyn  a  gyfrifìr  yn  anhawsdra 
mawr,  Job  xli.  14. 

Cewch  siampl  arall  o  oruchafìaeth  gweddi  dûirgel  yn 
2Bren.  iv.  32 — 35:  "  A  phan  ddaeth  Eliseus  i  mewn 
i'r  ty,  wele  y  bachgen  wedi  marw,  yn  gorwedd  ar  ei  wely 
ef.  Felly  efe  a  ddaeth  i  mewn,  ac  a  gauodd  y  drws 
arnynt  ill  dau,  ac  a  wedd'iodd  ar  yr  Arglwydd."  Dirgel- 
fa  sydd  gynorthwy  da  at  wresogrwydd  mewn  gweddi 
ddirgel.  "  Ac  efe  a  aeth  i  fyny,  ac  a  orweddodd  ar  y 
bachgen,  ac  a  osododd  ei  enau  ar  ei  enau  yntau,  a'i  lygaid 
ar  ei  lygaid  yntau,  a'i  ddwylaw  ar  ei  ddwylaw  ef,  ac  efe  a 
ymestynodd  arno  ef ;  a  chynesodd  cnawd  y  bachgen.  Ac 
efe  a  ddychwelodd,  ac  a  rodiodd  yn  y  ty  i  fyny  ac  i 
waered ;  ac  a  aeth  i  fyny,  ac  a  ymestynodd  arno  ef ;  a'r 
bachgen  a  disiodd  hyd  yn  seithwaith,  a'r  bachgen  a  agor- 
odd  ei  lygaid."  0 !  allu,  goruchafìaeth,  a  hollalluogrwydd 


Y  FEFOEDD, 


gweddi  ddirgel,  fel  ag  y  mae  yn  cyfodi  y  meirw  i  fywyd. 
A'r  un  effaith  oedd  yn  ngweddi  ddirgel  Elias  wrth  gyfodi 
mab  y  wraig  weddw  o  Sarepta  i  fywyd,  1  Bren.  xvii. 
18 — 23.  Mawr  oruchafìaeth  dirgel  wedd'iau  Moses  a 
ellwch  ei  ddarllen  yn  yr  ysgrythyrau  hyn, — Num.  xi. 
1,2:  "  A'r  bobl,  fel  tuchanwyr,  oeddynt  flin  yn  nglust- 
iau  yr  Arglwydd  :  a  chlywodd  yr  Arglwydd  hyn ;  a'i 
ddig  a  enynodd  ;  a  thân  yr  Arglwydd  a  gyneuodd  yn  eu 
mysg  hwynt,  ac  a  ysodd  gwr  y  gwersyll.  A  Uefodd  y 
<  bobl  ar  Moses  :  a  gweddì'odd  Moses  ar  yr  Arglwydd  ;  a'r 
tân  a  ddiffoddodd."  Y  mae  Moses,  trwy  ei  weddi  ddirgel, 
yn  llywodraethu  ac  yn  goruwch-reoli  gyda  Duw  :  yr  oedd 
mor  nerthol  gyda  Duw  mewn  gweddi  ddirgel,  fel  y  gallai 
gael  yr  hyn  a  ddymunai.  Eelly  Num.  xxi.  7,  8,  9  ;  Salm 
cvi.  23  ;  Exod.  xxxi  9—14,  a  xiv.  15,  16,  17.  Gellwch 
weled  yr  un  peth  yn  Nehemiah :  JSfeh.  i.  11,  cym.  â 
Neh.  ii.  4 — 8.  Eelly,  pan  welodd  Luther  achos  Duw  a 
gwaith  y  diwygiad  mewn  mawr  leihad,  ac  mewn  perygl, 
efe  a  aeth  i'w  ystafell,  ac  ni  adawodd  ymdrechu  â  Duw 
nes  iddo  gael  atebiad  graslawn  o'r  nefoedd ;  ar  hyn  daeth 
allan  o'i  ystafell  at  ei  gyfeillion,  gan  lamu  a  gorfoleddu, 
gyda  vicimus,  vicimus, — gorchfygasom,  gorchfygasom, 
yn  ei  enau  : — ar  yr  hwn  amser  y  sylwyd  i  gyhoeddiad 
ddyfod  oddiwrth  Charles  y  pummed,  na  chai  neb  eu 
drygu  mwyach  am  arddel  yr  efengyl.  Ar  amser  arall, 
pan  oedd  Luther  mewn  gweddi  ddirgel  dros  gyfaill  claf 
iddo,  (yr  hwn  oedd  yn  gysurlawn  ac  yn  ddefhyddiol 
iawn  iddo,)  cafodd  atebiad  neillduol  am  ei  adferiad  :  ar 
hyn  yr  oedd  mor  hyderus,  fel  y  danfonodd  air  at  ei  gyf- 
aill  y  byddai  yn  sicr  o  gael  ei  adferu  ;  ac  felly  y  bu. 
Yr  un  modd  y  gweddîodd  Latimer  am  dri  pheth  :  yn 

laf.  Am  i'r  Erenines  Elizabeth  gael  ei  dwyn  i'r  goron. 

2il.  Ar  iddo  yntau  gael  selio  y  gwirionedd  â  gwaed 
ei  galon. 

3ydd.  Ar  i'r  efengyl  gael  ei  hadferu  unwaith  yn 
chwaneg,  vr  hyn  a  erfyniodd  gyda  mawr  daerineb  ys- 

1 


38 


ALLWEDD  DDIEGEL 


bryd ;  ac  yn  yr  hyn  bethau  ill  tríoedd  y  gwrandawodd 
Duw  ef.  Gorchymynodd  Constantine  ar  idd  ei  luniau 
gael  eu  cerfìo,  nid  fel  yr  Amherawdwyr  yn  eu  safìad 
milwraidd,  ond  mewn  agwedd  gweddi,  ar  ei  liniau,  i 
arddangos  i'r  byd  iddo  enill  mwy  trwy  weddi  ddirgel 
nag  mewn  brwydrau  cyhoedd. 

Mr.  Dodd  a  rydd  hanes  am  amryw  ddynion  da  a  fu 
lawer  gwaith  gyda'r  Arglwydd  dros  wraig  ag  oedd  wedi 
ei  meddiannu  gan  y  diafcl,  a'u  bod  yn  methu  llwyddo 
oll.  O'r  diwedd  nodasant  ddiwrnod  o  ympryd  a  gweddi, 
ar  yr  hwn  amser  daeth  gwraig  dylawd  at  ddrws  yr  ys- 
tafell  ile  yr  oedd  y  gwaith  wedi  dechreu,  ac  a  erfyniodd 
gaelmyned  i  mewn  ;  ond  am  ei  bod  yn  dylawd,  ni  chan- 
iataent  iddi  ddyfod.  Ar  hyn  aeth  y  wraig  dylawd  ar  ei 
deulin  tu  cefn  i'r  drws,  ac  a  ymofynodd  â  Duw  mewn 
gweddi ;  ond  nid  yn  hir  y  gweddîodd  cyn  i'r  ysbryd 
drwg  gynddeiriogi,  rhuo,  a  gwaeddi  allan  yn  y  wraig 
feddiannedig,  "  Cymerwch  ymaith  yr  hen  wraig  o'r  tu 
cefh  i'r  drws,  oblegid  y  mae  yn  rhaid  i  mi  fyned  ymaith ; 
cymerwch.  yr  hen  wraig  o'r  tu  cefn  i'r  drws,  oblegid  y 
mae  yn  rhaid  i  mi  fyned  ymaith."  Ac  felly,  trwy  weddî- 
au  yr  hen  wraig  fe'i  bwriwyd  ef  allan.  Pel  hyn  y 
gwelwch,  trwy  yr  esiamplau  yma,  fawr  oruchafìaeth 
gweddi  ddirgel.  Y  mae  gweddi  ddirgel  fel  cleddyf 
Saul  a  bwa  Jonathan,  nid  yw  byth  yn  dychwelyd  yn 
waglaw  ;  y  mae  yn  taro  y  nôd  ;  y  mae  yn  enill  y  dydd 
ar  Dduw  ;  y  mae  yn  trywanu  muriau  y  nefoedd,  er  eu 
bod  yn  debyg  i  furiau  Gaza,  o  haiarn  a  phres,  Esay  xlv. 
2.  0  !  pwy  a  all  ddarlunio  nerth  araethyddol  gweddi 
ddirgel. 

XI.  Ystyriwch  mai  dyledswyddau  dirgel  sydd  yn 
brasau  yr  enaid  fwyaf.  Megys  y  mae  prydiau  dirgel  o 
fwydydd  yn  gwneuthur  cyrph  breision,  felly  y  mae  dyled- 
swyddau  dirgel  yn  gwneuthur  eneidiau  breision ;  ac 
megys  y  mae  masnachau  dirgel  yn  dwyn  i  mewn  gyfoeth 
mawr,  felly  y  mae  gweddiau  dirgel  yn  cyfoethogi  ilawer 
mewn  cyfoeth  nefol  ac  ysbrydol.    Gweddi  ddirgel  yw 


Y  NEFOEDD. 


39 


agoriad  ddirgel  y  nef,  ag  sydd  yn  datgloi  holl  drysorau 
gogoniant  i'r  enaid.  Arfer  Duw  yw  rhoddi  y  trysorau 
gwerthfawroeaf  a'r  trugareddau  melusaf  idd  ei  bobl  pan 
yn  eu  hystafelloedd  ar  eu  gliniau.  Fel  y  mae  y  cy  wion 
yn  cael  cynhesrwydd  trwy  eisteddiad  týn  dan  adenydd  y 
iâr,  felly  yr  adfywir,  y  meithrinir,  ac  y  eryf  heir  gras- 
usau  y  saint,  trwy  y  dylanwadau  dirgel  a  melus  a  ddaw  ar 
eu  heneidiau  pan  mewn  dirgel  gymundeb  gyda'u  Duw. 
Gweddi  ddirgel  a  gyflawnir  yn  gydwybodol,  yw  agoriad 

v  ddirgel  y  nefbedd,  ag  a  ddatglôdd  y  fath  drysorau,  a'r 
fath  ddirgeledigaethau,  ag  y  methodd  gwybodaeth  y 
diafol  cyfrwysaf  eu  cael  allan.  Y  moddion  i  gael  y 
trysorau  mwyaf,  a'r  trugareddau  rhagoraf,  yw  gweddi 
ddirgel.  Yn  ddiau  nid  oes  neb  mor  gyfoethog  mewn 
profiadau  graslawn  a'r  rhai  sydd  yn  ymarferyd  fwyaf 
mewn  dyledswyddau  dirgel.  Salm  xxxiv.  6  :  "  Y  tlawd 
hwn  a  lefodd,  (ebe  Dafydd,)  a'r  Arglwydd  a'i  gwaredodd 
o'i  drallodau."    Dafydd,  gan  gyfeirio  ato  eihun,  a  ddy- 

.  wed  wrthym  iddo  lefain,  h,y.,  yn  ddystaw,  fel  y  gwnaeth 
Moses  ar  làn  y  Môr  Coch,  a  jSTehemiah  yn  ngwydd  brenin 
Persia ;  a'r  Ar^lwydd  a'i  gwaredodd  o'i  holl  drallodau. 
Ac  0  !  y  fath  chwanegiadau  oedd  y  gwaredigaethau  hyn 
at  ei  brofìad.  0  fy  ngyfeillion,  gwelwch,  megys  y  gwna 
y  gwlith  tyner  a  ddisgyn  ar  noswaith  ddystaw,  i'r  blodau 
a'r  llysiau  üodeuo  a  thyfu  yn  helaethach  nag  y  gwna  caw- 
odydd  o  wlaw  mawr  a  ddisgyna  yn  y  dydd,  felly  y  gwna 
gweddi  ddirgel  i  beraidd  flodau  gras  a  santeiddrwydd  dyfu 

f  a  blodeuo  yn  yr  enaid  yn  fwy  nag  y  gwna  hoil  amlwg, 
cyhoedd,  a  gweledig  ddyledswyddau  crefydd,  y  rhai  a 
gynwysir  yn  rhy  aml  o  haul  a  gwynt  balchder  a  rhagrith. 

Anwylyd,  gwyddoch  yr  enilla  anwyldd^n  yn  y  llys 
fwy  yn  aml  trwy  un  amnaid  ddirgel,  trwy  un  deisyflad 
dirgel  gan  ei  dywysog,  nag  a  enilla  masnachwr  neu  far- 
siandwr  mewn  ugain  mlynedd ;  felly,  enilla  y  Cristion 
fwy  yn  aml  trwy  un  amnaid  ddirgel,  trwy  un  deisyfìad 
dirgel  gan  Frenin  y  Breninoedd,   nag  a  enilla  llawer 

d  2 


40 


ALLWEDD  DDIEGEL 


ereill  trwy  hir  farsiandio  mewn  dyledswyddau  mwy  cy- 
hoedd  crefydd.  0  feistriaid,  cofìwch  fod  genym  lawer 
mwy  o  fanteision  i  ymarferyd  ein  doniau  a'n  galluoedd 
mewn  gweddi  ddirgel,  nag  sydd  genym  yn  y  cyhoedd ; 
oblegid  yn  y  cyhoedd  yn  unig  y  cly wwn  ereill  yn  ymarfer 
eu  galluoedd  a'u  doniau.  Mewn  dyledswyddau  cyhoedd 
yr  ydym  yn  fwy  dyoddefgar ;  ond  mewn  dyledswyddau 
dirgel  yr  ydym  yn  fwy  gweithredgar.  Gan  hyny,  pa 
fwyaf  yr  ymarferom  ein  doniau  a'n  grasusau,  mwyaf  i 
gyd  eu  cryf  heir  ac  eu  cynyddir.  Y  mae  pob  gweithred- 
iad  yn  cryf  hau  ymarferiadau.  Pa  fwyaf  yr  ymarferir  â 
phechod,  mwyaf  i  gyd  eu  cryf  heir.  Felly  y  mae  gyda'n 
doniau  a'n  grasusau,  pa  amlaf  eu  hymarferir,  mwyaf  i 
gyd  eu  cryf  heir.    Ond — 

X.  Cymerwch  lawer  o  bethau  yn  nghyd.  Y  mae  gan 
bob  Cristion  ei  bechodau  dirgel,  Salm  xix.  12  :  " Pwy  a 
ddeall  ei  gamweddau  ?  Glanhâ  fl  oddiwrth  fy  meiau 
cuddiedig."  Cuddiedig  nid  yn  unig  i  ereill,  ond  iddo  ei 
hun ;  "ie,  y  fath  bechodau  cuddiedig  ag  oedd  yn  tyfu 
oddi  ar  gamweddau  nad  oedd  yn  anadnabyddus  o  honynt. 
Y  mae  tuedd  yn  mhob  dyn  i  gyfeiliorni,^c  yna  i  fod  yn 
anwybodus  o'i  gyfeiliornadau.  Llawer  o  bechodau  wyf 
yn  eu  gweled  ynof  fy  hun,  eb  efe,  a  mwy  ydynt  nag  a 
allaf  eu  cael  allan  ;  îe,  yr  ydwyf  yn  tybied  fod  pechodau 
pob  dyn  uwch  law  ei  gyfrif.  ]Sii  all  y  goreu,  y  doethaf, 
a'r  santeiddiaf  o  ddynion  yn  y  byd,  roddi  cyflawn  a 
hollol  gofrestr  o'i  bechodau.  Pwy  a  ddeall  ei  gamwedd- 
au  ?  Y  mae  i'r  gofyniad  hwn  rym  cadarnhad.  Pwy  ? 
$eb  ;  nis  gall  y  perfíeithiaf  na'r  gwirionaf  o  ddynion  yn 
y  byd.  0  gyfeillion  !  pwy  a  all  gyfrif  y  dychymygion 
a'r  tueddiadaji  pechadurus,  neu  ybalchder,  y  cableddau, 
a'r  rhagrith  dirgelaidd  ;  yr  ymresymiadau  atheistaidd,  y 
grwgnachau,  y  dirmyg,  y  traha,  a'r  annghredu  dirgelaidd 
a  allai  Duw  ei  roddi  bob  dydd  yn  erbyn  yr  enaid  ? 
Gwridai  y  goreu  a'r  santeiddiaf  o  ddynion  ar  y  ddaear, 
pe  cai  ond  ei  bechodau  dirgel  bob  dydd  yn  ysgrifenedig 
ar  ei  dalcen.    Pelly  1  Bren.  viii.  38,  "Pob  gweddi, 


Y  NEFOEDD. 


41 


pob  deisyfìad,  a  fyddo  gan  un  dyn,  neu  gan  dy  holl  bobl 
Israel,  y  rhai  a  wyddant  bawb  bla  ei  galon  ei  hun." 
Pechod  y w  y  pla  mwyaf  yn  y  byd,  ond  nid  yw  un  amser 
mor  beryglus  a  phan  cyrhaeddo  y  galon.  Pechodau 
dirgel  fynychaf  ydynt  yn  gorwedd  agosaf  i'r  galon,  y 
ffynoneíl  o'r  lle  y  cymerant  gynaliaeth  buan  a  pharhaus. 
Y  mae  pechodau  dirgel  cyn  agosed  at  bechod  gwreiddiol 
ag  y  diferion  blaenaf  i  flaen  y  ffynonell.  A  chan 
mai  pechod  dirgel  sydd  yn  gorwedd  agosaf  i'r  galon,  felly 
pob  pechod  dirgel  yw  pla  y  galon.  Ac  megys  nad  yw 
afìechyd  dirgel  idd  ei  agor  o  flaen  neb,  ond  i  physigwr 
doeth  yn  unig  ;  felly  nid  yw  ein  pechodau  dirgel,  y  rhai 
ydynt  afìechyd  dirgel  ein  heneidiau,  gael  eu  hagoryd  o 
flaen  neb  ond  Physigwr  mawr  eneidiau  yn  unig,  yr  hwn 
sydd  abl  idd  eu  meddyginiaethu  a'u  maddeu.  Megys 
ag  y  mae  gan  bob  Cristion  ei  bechodau  dirgel,  felly  y 
mae  gan  bob  Cristion  ei  demtasiynau  a'i  angenion  dir- 
gel,  2  Cor.  xii.  8.  Ië,  yn  aml  y  mae  ganddynt  y  fath 
anghenion  neillduol  a  phersonol,  ag  nad  oes  gan  un  yn  y 
gynulleidfa,  na^  teulu,  eu  bath.  Ac  fel  ymaeganddynt 
eu  hangenion  dfrgelaidd,  felly  y  mae  ganddynt  eu  hofn- 
au,  eu  maglau,  eu  trallodau,  a'u  amheuon  dirgelaidd. 
Ac  yn  awr,  y  mae  yr  holl  bethau  hyn  yn  galw  yn  uchel 
ar  bob  Cristion  i  fod  yn  aml  a  dyfal  mewn  gweddi 
ddirgel. 

XI.  Ystyriwch  fod  gan  Grist  y  serch  aJr  hyfrydweh 
mwyaf  yn  ngweddi'au  dirgel  ei  bobl :  Can.  ii.  14,  "  Fy 
ngholomen,  yr  hon  wyt  yn  holltau  y  graig,  yn  lloches 
grisiau,  gad  i  mi  weled  dy  wyneb,  gad  i  mi  glywed  dy 
lais  :  canys  dy  lais  sydd  beraidd,  a'th  olwg  yn  hardd." 
í  mae  Crist  yn  sylwi  ar  ei  ddyweddi  pan  yn  holltau  y 
graig ;  pan  yr  êl  hi  Tr  gongl  i  weddio,  sylwa  arni  gydag 
hyfrydwch  rhyfeddol,  a  chydag  arwyddion  neillduol  o'i 
gariad.  Nid  oes  dim  yn  fwy  peraidd,  hyfryd,  a  chroes- 
awgar  gan  Grist  na  chyflawniadau  dirgel  ei  bobl.  Eu 
hanadliadau  ydynt  fel  peraidd  ganiadau  iddo  ef ;  eu 
gweddiau  dirgel  yn  holltau  y  graig,  neu  dan  y  grisiau 


42  ALLWEDD  DDIRGEL 

ydynt  fel  perarogl-darth  i  Iesu.  Y  mae  y  ddyweddi  yn 
ymneillduo  i  lochesau  dirgel  y  grisiau,  nid  yn  unig  er 
diogelwch,  ond  hefyd  er  dirgelweh,  fel  y  gallo  hi  yn 
rhyddach,  heb  ddrwg-dyb  rhagrith,  ddifynwesu  ei 
hun  i  fynwes  ei  hanwylyd.  Md  y w  yr  hyfrydwch  mawr 
a  gymer  rhieni  yn  mloesgni  a  sisial  dirgelaidd  eu  plant, 
yn  ddim  pan  gystadlir  ef  a'r  hyfrydwch  hwnw  a  gymer 
Crist  yn  ngweddîau  dirgel  ei  bobl.  Gan  hyny  os  dy- 
munwch  fod  yn  gyfeillion  a  dyrchafwyr  hyfrydwrch  Crist, 
byddwch  yn  aml  mewn  gweddi  ddirgel. 

XII.  Ystyriwch,  mai  chwi  yw  yr  unig  ddynion  yn  y 
byd  ag  y  gwnaeth  Duw  ddewisiad  o  honynt  i  ddatgudd- 
io  ei  gyfrinach  iddynt :  Ioan  xv.  15,  "  Nid  ydwyf  mwy- 
ach  yn  eich  galw  yn  weision ;  oblegyd  y  gwas  ni  ẁyr  beth 
y  mae  ei  Arglwydd  yn  ei  wneuthur ;  ond  mi  a'ch  gelwais 
chwi  yn  gyfeillion  ;  oblegid  pob  peth  ar  a  glywais  gan 
fy  Nhad,  a  hysbysais  i  chwi."  Pob  peth  a  gyfranodd 
Duw  Dacl  i  Grist,  fel  cyfryngwr,  idd  eu  datguddio  i'w 
weision,  a  eglurodd  efe  i'w  ddisgyblion,  megys  idd  ei 
gyfeillion  mynwesol.  Y  mae  Crist  yn  caru  ei  bobl  fel 
cyfeillion,  y  mae  yn  eu  cymeryd  fel  cyfeillion,  ac  y  mae 
yn  agor  ei  galon  iddynt  fel  cyfeillion.  Md  oes  dim  yn 
nghalon  Crist  ag  a  berthyn  i  leshad  tufewnol  a  thra- 
gwyddol  ei  gyfeillion,  ar  na  ddatguddia  iddynt ;  y  mae 
yn  datguddio  ei  hun,  ei  gariad,  ei  dragwyddol  ewyllys 
da,  dirgelwch  y  ffydd,  a  dirgeledigaethau  ei  gyfammod, 
i'w  gyfeillion.  Md  yw  Crist  yn  caru  cynal  ei  bobl  ef  â 
phethau  a  adnabyddir  yn  gyffredin  ac  yn  sathredig. 
Datguddia  ddirgeledigaethau  ei  fwriadau ;  ei  gariad,  ei 
feddyliau,  ei  galon,  a'i  arfaethau,  i'w  holl  gyfeillion  myn- 
wesol.  allasai  Samson  guddio  ei  gyfrinach  na'i  fedd- 
wl  rhag  Dalilah,  er  i  hyny  gostio  ei  fywyd  iddo  :  ac  a 
feddyliech  chwi  y  gall  Crist  guddio  ei  feddwl  a'i  gyfrin- 
ach  oddi  wrth  y  rhai  hyny  y  rhoddodd  ei  fy wyd  drostynt  ? 
ÎTa  all  yn  ddiau.  0  feistriaid  î  y  mae  Crist,  1.  Yn  gyfaill 
cyffredinol.  2.  Yn  gyfaill  hollnerthol  a  hollalluog  ;  nid 
llai  na  dengwaith  ar  ugain  y  gelwir  ef  Hoilalluog  yn 


Y  NEEOEDD. 


43 


llyfr  Job  ;  gall  wneuthur  uwch  law  pob  darluniadau,  a 
thu  hwnt  i  bob  amgyffrediadau.  3.  Y  mae  yn  gyfaill 
hollwybodol.  4.  Cyfaill  holl  bresenol.  5.  Cyfaill  an- 
fethadwy.  6.  Cyfaill  anymddibynol.  7.  Cyfaill  an- 
nghyfnewidiol.  8.  Cyfaill  gwyliadwrus.  9.  Cyfaill 
tyner  a  thosturiol.  10.  Y  mae  yn  gyfaill  agos  a  ffydd- 
lon.  Gan  hyny,.  nis  gall  lai  nag  egluro  a  dadfynwesu 
ei  hun  idd  ei  holl  gyfeillion  mynwesol.  Bod  yn  ddystaw 
a  mudan  sydd  eithaf  croes  i  ddeddf  cyfeillgarwch.  Y 
mae  cyfeillion  ffyddlon  yn  dra  rhydd  i  gyfranu  eu  bwr- 
iadau,  eu  meddyliau,  a'u  cyfrinachau,  y  naill  i'r  llall. 
Nid  y w  gwir  gyfaill  yn  cyfrif  dim  yn  werth  ei  adnabod 
oddieithr  iddo  ei  egluro  i'w  gyfeillion.  Geilw  Job  ei  gyf- 
eillion,  "  Cyfeillion  tufewnol,"  neu,  "  ei  gyfrinachwyr," 
Job  xix.  19.  Y  mae  holl  gyfeillion  Crist  yn  gyfeillion  tu- 
mewnol,  hwy  yw  ei  gyfrinachwyr :  Diar.  iii.  32,  "Gyda'r 
rhai  uniawn  y  mae  ei  gyfrinach  ef :  h.  y.,  ei  gyfammodol 
a'i  dadol  serch,  yr  hwn  sydd  yn  nghudd  ac  yn  ddirgel 
oddi  wrth  y  byd.  Yr  hwn  sydd  uniawn  yn  y  dirgel,  lle 
nad  oes  neb  yn  gweled,  hwn  yw  yr  uniawn,  i'r  hwn  y 
cyfrana  Duw  iddo  ei  gell-gyfrinach,  fel  idd  ei  anwylaf 
fynwesol  gyfaill.  I  gyfaill  mynwesol  yn  unig  y  dadfyn- 
weswn  ein  hunain,  megys  Salmxxv.  14,  "Dirgelwch  yr 
Arglwydd  sydd  gyda'r  rhai  a'i  hofnant,  a'i  gyfammod  i'w 
cyfarwyddo  hwynt." 

Yn  awr,  y  mae  tri  math  o  ddwyfol  gyfriaachau. 

Yn  1.  Cyfrinach  rhagluniaeth,  ac  i'r  uniawn  a'r  rhai 
sydd  yn  ei  ofni,  y  datguddia  efe  y  pethau  hyn.  Llefara 
y  proífwyd  Amos  am  y  cyfrinachau  hyn  o  rhagluniaeth  : 
Amos  iii.  7,  "  Canys  ni  wna  yr  Arglwydd  ddim  ar  nas 
dangosa  ei  gyfrinach  i'w  weision  y  proffwydi.,,  Micah  a 
wybu  gyfrinach  yr  Arglwydd  am  Ahab,  pan  na  wybu 
Zedeciah,  na  neb  arall  o'r  gau-brophwydi.  Pelly  yn  Gen. 
xviii.  17,  "  A'r  Arglwydd  a  ddywedodd,  A  gelaf  fì  rhag 
Abraham  yr  hyn  a  wnaf  ?"  Dinystr  Sodom  oedd  gyf- 
rinach  ag  oedd  yn  gorwedd  yn  mynwes  Duw,  ond  gan 
fod  Abraham  yn  gyfaill  mynwesol,  cyfranodd  Duw  iddo 


44 


ALLWEDD  DDIRGEL 


y  gyfrinach  hon.  Cyfaill  oedd  Abraham,  a  chyfaili 
ffyddlon,  a  chyfaill  trwy  neillduoldeb,  ac  am  hyny 
gwnaeth  Duw  ef  yn  nn  o'i  lys  a'i  gynghor.  0  !  gymaint 
y  mae  Duw  yn  ymddarostwng  at  ei  bobl ;  y  mae  efe  yn 
llefaru  wrthynt  fel  y  llefara  gwr  wrth  ei  gyfaill,  ac  nid  oes 
dim  cyfrinach  rhagluniaeth,  yr  hon  a  fyddai  er  lles  idd- 
ynt,  a'r  nas  datguddia  i'w  weision  ffyddlon.  Megys  y  mae 
gan  gyfeillion  fîyddlon  oll,  yr  un  cyfeillion,  a'r  un  gelyn- 
ion,  felly  y  maent  yn  cyd-gyfranu  eu  cyfraniadau  y  naill 
i'r  llall,  ac  felly  yr  oedd  rhwng  Duw  ac  Abraham. 

Yn  2.  Cyfrinach  ei  deyrnas,  a'r  pethau  hyn  a  ddat- 
guddia  i'w  bobl :  Math.  xiii.  11,  "  Am  roddi  i  chwi  wy- 
bod  dirgelion  teyrnas  nefoedd,  ac  ni  roddwyd  iddynt 
hwy."  Eelly  Math.  xi.  25,  "  Yr  amser  hwnw  yr  atebodd 
yr  Iesu,  ac  y  dy  wedodd,  I  ti  yr  ydwyf  yn  diolch,  0  Dad, 
Arglwydd  nef  a  daear,  amitì  guddio  y  pethau  hyn  rhag 
y  doethion  a'r  rhai  deallus,  a'u  datguddio  o  honot  i  rai 
bychain."  "Nafe  ddyliwn  (medd  Jerôm)  fod  yr  efengyl 
yn  ngeiriau  yr  ysgrythyr  yn  unig,  ond  yn  y  synwyr ;  nid 
yn  y  tu  allan,  ond  yn  y  mêr  ;  nid  yn  nalenau  geiriau,  ond 
yn  ngwreiddyn  rheswm."  Dymunodd  Augustin  yn  os- 
tyngedig  gan  Dduw,  0  rhyngai  hodd  yn  ei  olwg  i  ddan- 
fon  Moses  ato,  i  esbonic  rhai  rhanau  mwyaf  tywyll  a 
dyrye  yn  llyfr  Genesis.  Y  mae  llawer  o  wirioneddau  ac 
athrawiaethau  rhagorol,  peraidd,  a  dirçelaidd,  yn  yr  ef- 
engyl,  y  rhai  a  ddatguddia  Crist  i'w  bobl,  ac  y  mae  y 
byd  tylawd,  tywyll,  ac  anwybodus  hwn  yn  ddyeithr  idd- 
ynt.  Y  mae  llawer  o  ddirgeledigaethau  wedi  eu  plygu 
i  fyny  yn  ngwirioneddau  ac  athrawiaethau  egluraf  yr 
efengyl,  y  rhai  na  all  neb  eu  hegluro  a'u  datguddio,  ond 
Ysbryd  yr  Arglydd,  "  yr  hwn  sydd  yn  chwilio  pob 
peth,  i'e,  dyfnion  bethau  Duw  hefyd."  Y  mae  llawer  o 
ddirgeledigaethau  dirgel  yn  yr  efengyl,  y  rhai  na  all  holl 
ddysgeidiaeth  a  llafur  y  byd  roddi  i  ddyn  olwg  dufewnol 
arnynt.  Y  mae  llawer  yn  adwaen  athrawiaeth  a  hanes 
yr  efengyl,  ag  sydd  yn  hollol  ddyeithriaid  i  ddirgeledig- 
aethau  yr  efengyl.    Y  mae  gallu,  awdurdod,  effeithiol- 


T  NEFOEDD, 


45 


deb,  goruchafìaeth,  daioni,  a  phereidd-dra  dirgelaidd  yn 
yr  efengyl,  na  phrofodd  neb  o  honynt  ond  y  rhai  y 
gwelodd  yr  Arglwydd  yn  dda  rhoddi  gwybod  dirgelion 
yr  efengyl  iddynt :  Esay  xxix.  11,  12,  "  Selia'r  gyfraith 
yn  mysg  fy  nisgyblion."  Y  niae  cyfraith  Duw  i'r  dryg- 
ionns  yn  llyfr  seliedig,  ac  ni  allant  ei  ddeall,  Dan.  xii. 
9,  10.  Papur  wedi  ei  dduo  yw,  ac  na  allent  ei  ddarllen. 
Ac  megys  y  mae  llythyr  dirgel  at  gyfaill  yn  cynwys 
materion  dirgel,  na  all  neb  arall  ei  ddarllen,  oblegid  ei 
fod  wedi  ei  selio  :  felly  y  mae  cyfraith  gras  yn  seliedig 
dan  sel  ddirgel  y  nef,  fel  na  all  neb  ei  agor  na'i  ddarllen 
ond  cyfeillion  ffyddlon  Crist,  i'r  rhai  y  danfonwyd  ef. 
Nîd  yw  yr  holl  ysgrythyr  (medd  Gregory)  ond  un 
llythyr  cyflawn  a  ddanfonwyd  oddi  wrth  yr  Arglwydd 
Crist  idd  ei  ddyweddi  ar  y  ddaear.  Dy wed  y  Eabbiniaid 
fod  pedair  o  agoriadau  gan  Dduw  dan  ei  wregys. 
1.  Agoriad  y  cymylau.  2.  Agoriad  y  groth.  3.  Agor- 
iad  y  bedd.  4.  Agoriad  yr  ymborth.  A  gallaf  fìnnau 
ehwanegu  y  pummed  agoriad  ag  sydd  dan  ei  wregys,  a 
hòno  yw,  Agoriad  yr  ysgrythyr,  yr  hon  ni  all  neb  ei 
throi  ond  yr  hwn  sydd  ganddo  "  agoriadau  Dafydd,  yr 
ìrwn  sydd  yn  agoryd,  ac  nid  yw  neb  yn  cau  ;  ac  yn  cau 
ac  nid  yw  neb  yn  agoryd,"  T)at*  iii.  7. 

0  feistriaid !  datguddia  Duw  ei  hun,  ei  feddwl,  ei 
ewyllys,  a'i  wirionedd  i' w  bobl  mewn  modd  mwy  caruaidd 
a  chyfeillgar  nag  a  wna  i  ereill :  Luc  viii.  10,  u  Yntau  a 
ddywedodd,  I  chwi  y  rhoddwyd  gwybod  dirgeloedd  teyrn- 
as  Duw  :  eithr  i  ereill  ar  ddammegion  ;  fel  yn  gweled  na 
welant,  ac  yn  clywed  na  ddeallant.,,  Er  y  gall  doctor- 
iaid  mawrion,  ysgolheigion  treiddgar,  a  duwinyddion 
dwfn-fyfyrgar,  ond  ansantaidd,  wybod  llawer  o  athraw- 
iaethau  yr  efengyl,  a  chymeryd  poen  mawr  i  addurno  a 
thrwsio  i  fyny  yr  athrawiaethau  hyn  â  blodeu  areithydd- 
eg  a  hyawdledd,  eto  byddai  yn  llawer  gwell  i  roddi  y 
gwir  yn  ei  symlrwydd  genedigol,  na  chrogi  ei  glustiau  â 
ffugiol  berlau,  (y  gair  heb  addurniadau  dynawl  sydd  fel  j 
gareg  Garamantiaidd  (math  o  garbwncl)  a  dyferion  o  aur 


46 


ÁLLWEDD  DDIEGEL 


ynddo  ei  hun  yn  ddigon  i  gyfoethogi  yr  enaid  crediniol), 
ond  y  mae  yr  wybodaeth  neillduol,  ysbrydol,  alluogol, 
ac  achubol,  o  athrawiaethau  yr  efengyl,  yn  gyfrinach, 
yn  ddirgelwch,  îe,  yn  ddirgelwch  cuddiedig  iddynt. 

Chrysostom  sydd  yn  cymharu  dirgelwch  Crist,  gyda 
golygiad  ar  y  drygionus,  i  lyfr  ysgrifenedig,  yr  hwn  ni 
all  yr  anllythyrenog  ei  ddaiilen,  na'i  sillebu  ;  y  mae  yn 
gweled  y  clawr,  y  dalenau,  a'r  llythyrenau,  ond  nid  yw 
yn  deall  synwyr  yr  hyn  y  mae  yn  ei  weled.  Cymhara  ef 
ddirgelwch  gras  i  epistol  traethedig  yn  cael  edrych  arno 
gan  ffol-geni  anfedrus,  nas  gall  ei  ddeall ;  gŵyr  mai 
papur  ac  inc  yw,  eithr  y  synwyr  nis  dealla.  Êelly  y 
mae  dynion  ansantaidd,  er  yn  ddysgedig  iawn,  ac  er  yn 
canfod  rhisgl  dirgelwch  Crist,  eto  nid  ydynt  yn  deall  dir- 
gelwch  gras,  meddwl  tumewnol  yr  ysbryd  yn  yr  ysgryth- 
yrau  bendigedig.  Er  fod  y  diafol  yr  ysgolhaig  mwyaf  yn 
y  byd,  ac  er  yn  fwy  dy sgedig  na  holl  ddynion  y  byd,  eto 
y  mae  miloedd  o  ddirgelîon  a  dirgeledigaethau  yn  efen- 
gyl  gras  nad  yw  yn  eu  hadwaen  yn  wirioneddol,  yn  ys- 
brydol,  yn  deimladol,  yn  efTeithiol,  yn  awdurdodol,  yn 
hollol,  nac  yn  achuboL  Eithr  yn  awr  y  mae  Crist  yn 
egluro  ei  hun,  ei  feddwl,  ei  ras,  a'i  wirionedd  i'w  bobl, 
mewn  modd  mwy  goleu,  cyflawn,  earedig,  a  chyfeillgar : 
2  Sam.  vii.  27,  "  Canys  ti,  0  Arglwydd  y  lluoedd,  Duw 
Israel,  a  ädatguddiaist  i'th  was,"  felly  y  darllenwch  yn 
eich  llyfrau  chwi ;  ond  yn  Hebraeg  fel  hyn,  "  Arglwydd, 
datguddiaist  hyn  i  glust  dy  was."  Yn  awr  y  mae'r  pwys 
yn  gorwedd  ar  y  gair  clust,  yr  hwn  a  adewir  allan  yn  eich 
llyfrau  ehwi.  Pan  y  mae  Duw  yn  hysbysu  ei  hun  i'w 
bobl,  dy  wed  bethau  yn  eu  clust,  fel  yr  arferwn  ni  wneu- 
thur  i  gyfaill,  yr  hwn  sydd  gu  genym,  trwy  ddywedyd 
peth  yn  ei  glust.  Y  mae  l]awer  cyírinach  ag  a  lefara 
Iesu  Grist  yn  nghlustiau  ei  weision,  ac  ni  ddaw  ereill 
byth  i  adnabyddiaeth  o  honynt :  2  Cor.  iv.  6,  "Canys 
Duw,  yr  hwn  a  orchymynodd  i'r  goleuni  lewyrchu  o  dy- 
wyllwch,  yw  yr  hwn  a  lewyrchodd  yn  ein  calonau,  i 


T  NEFOEDD. 


47 


roddi  goleuni  gwybodaeth  gogoniant  Duw  yn  ngwyneb 
Iesu  Grist." 

T  mae  y  chwech  gradd  gwahanol  sydd  yn  yr  adnod 
hon  yn  deilwng  o'n  sylw  manylaf.  Yn  laf,  Gwybod- 
aeth.  2iL  Gwybodaeth  gogoniant  Duw.  3ydd.  Gol- 
euni  gwybodaeth  gogoniant  Duw.  4ydd.  Llewyrchu. 
5ed.  Llewyrchu  yn  ein  calonau.  Ac,  6fed.  Llewyrchu 
yn  ein  calonau  yn  ngwyneb  Iesu  Grist. 

Fel  hyn  y  gwelwch  fod  yr  Arglwydd  yn  datguddio  ei 
ddirgelwch  ei  hun,  ei  deyrnas,  ei  wirionedd,  ei  ras,  a'i 
ogoniant  i'w  saint.    Ond — 

3.  Cyfrinach  ei  ffafr,  cyfrinach  ei  neillduol  gariad 
ag  y  mae  yn  ei  ddal  tuag  atynt,  a'r  rhai  hyn  yw  y  cyf- 
rinachau  mawrion  hyny,  y  dyfnion  bethau  Duw  hyny, 
na  all  neb  eu  datguddio  ond  Ysbryd  Duw.  Yn  awr, 
y  cyfrinachau  mawrion  yma,  y  dyfnion  bethau  yma, 
mae  Duw  yn  eu  datguddio  i'w  bobl  trwy  ei  Ysbryd, 
1  Cor.  ii.  10,  11,  12  :  "  Eithr  Duw  a'u  heglurodd  i  ni 
trwy  ei  Ysbryd :  canys  yr  Ysbryd  sydd  yn  chwilio  pob 
peth  ;  "ie,  dyfnion  bethau  Duw  hefyd.  Canys  pa  ddyn  a 
edwyn  bethau  dyn,  ond  ysbryd  dyn  yr  hwn  sydd  ynddo 
ef  ?  felly  hefyd,  pethau  Duw,  nid  edwyn  neb,  ond  Ysbryd 
Duw.  A  nyni  a  dderbyniasom,  nid  ysbryd  y  byd,  ond 
yr  ysbryd  sydd  o  Dduw ;  fel  y  gwypom  y  pethau  a  rad- 
roddwyd  i  ni  gan  Dduw."  Yn  awr,  pa  rai  yw  y  pethau 
a  rad-roddwyd  i  ni  gan  Dduw,  ond  ein  hetholedigaeth, 
galwedigaeth,  cyfìawnhad,  santeiddhad,  a  gogoneddiad  ? 
A  phdham  y  rhoddodd  Duw  i  ni  ei  Ysbryd,  ond  fel  yr 
adwaenem  y  pethau  a  rad-roddwyd  i  ni  ganddo  ?  Y 
mae  rhai  yn  deall  wrth  ddirgelwch,  yn  Salm  xxv.  14, 
rhyw  sicrwydd  neillduol  o  ffafr  Duw,  trwy  yr  hyn  y 
sicrheir  i  ni  ddedwyddwch  am  amser  ac  i  dragwyddoldeb. 
Deallant  wrth  ddirgelwch,  seliad  yr  ysbryd,  y  manna 
cuddiedig,  y  garreg  wen,  a'r  enw  newydd  ynddi,  yr  hwn 
nid  edwyn  neb  ond  yr  hwn  sydd  yn  ei  dderbyn.  Y  mae 
y  geiriau  hyn,  "  Ei  gyfammod  hefyd  i'w  cyfarwyddo,,> 
(Saes.,   {t  A  ddengys  iddynt  ei  gyfammod,")  y  mae  yn 


48 


ÀLLWEDD  DDIBGEL. 


debygol  yn  arwyddo  cyn  gymaint.  Ganys  pa  gyfrinach 
fwy  a  all  Duw  ei  gyfranu  idd  ei  bobl,  na  hono  o  agoriad 
y  cyfammod  gras  iddynt,  yn  ei  radlonedd,  cyflawnder, 
sicrwydd,  pereidd-dra,  addasrwydd,  tragwyddolrwydd, 
ac  yn  seliad  i  fyny  ei  ewyllys  da,  a  holl  fendithion  ys- 
brydol  y  cyfammod  iddynt  ?  Y  cyíryw  a  garant  ac  a  was- 
anaethant  yr  Arglwydd,  a  gânt  fod  o'i  gyfrin-gyngor  ; 
cânt  wybod  dirgeledigaeth  ei  galon,  a  chaniateir  iddynt 
ddyfod  i  gymdeithas  a  cyfeiligarwch  tra  graslawn  ag 
ef  ei  hun.  Ioan  xiv.  21,  22,  23  :  "  Yr  hwn  sydd  a'm  gor- 
chymynion  i  ganddo,  ac  yn  eu  cadw  hwynt,  efe  yw  yr 
hwn  sydd  yn  fy  ngharu  i  :  a'r  hwn  sydd  yn  fy  ngharu  i, 
a  gerir  gan  fy  nhad  i :  a  minau  a'i  caraf  ef,  ac  a'm  heg- 
luraf  fy  hun  iddo.  Dywedodd  Judas  wrtho,  (nid  yr 
Iscariot,)  Arglwydd,  pa  beth  yw  yr  achos  yr  wyt  ar 
fedr  dy  eglurhau  dy  hun  i  ni,  ac  nid  i'r  byd?  Yr  Iesu  a 
atebodd  ac  a  ddywedodd  wrtho,  Os  car  neb  fì,  efe  a  geidwr 
fy  ngair ;  a'm  Tad  a'i  car  yntau,  a  nyni  a  ddeuwn  ato,  ac 
a  wnawn  ein  trigfa  gydag  ef."  Bydd  Duw  a  Christ  yn 
agos  atynt,  ac  a  eglurant  gyfrinachau  eu  cariad  i'r  rhai 
hyny  sydd  yn  ystyriol  o'u  gorchymynion.  Ac  fel  hyn  y 
gwelwch  mai  y  saint  yw  yr  unig  ddynion  i'r  rhai  y  dat- 
guddia  Duw  ddirgeledigaethau  ei  ragluniaeth,  dirgeled- 
igaethau  ei  deyrnas,  a  dirgeledigaethau  ei  gariad  iddynt. 
Daeth  Crist  allan  o  fynwes  ei  Dad,  ac  y  mae  yn  agoryd 
holl  gyfrinachau  ei  Dad,  yn  unig  idd  ei  gyfeillion  myn- 
wesol.  Yn  awr,  pa  anrhydedd  tra  uchel  y  w  i  Dduw  agor 
dirgeledigaethau  ei  gariad,  dirgeledigaethau  ei  addewid- 
ion,  dirgeledigaethau  ei  ragluniaethau,  dirgeledigaethau 
ei  fwriadau,  a  dirgeledigaethau  ei  gyfammod  i'w  bobl. 

M  thybiai  Tiberius  Caesar  neb  yn  addas  i  wybod  ei 
gyfrinachau  ef.  Yn  mhlith  y  Persiaid  nis  gallai  neb  ond 
pendefìgion,  arglwyddi,  a  duciaid,  fod  yn  gyfranogion  o 
gyfrinachau  y  llywodraeth ;  yr  oeddynt  yn  cyfrif  dir- 
gelwch  yn  fath  o  Dduwdod,  yn  beth  dwyfol,  fel  j  ca- 
darnha  Ammittanus  Marcellinus.  Eithr  yn  awr  gosod- 
odd  Duw  ar  ei  holl  saint  y  fath  anrhydedd  a'u  gwneuthur 


Y  NEFOEDD.  49 

yn  arglwyddi  a  phendefìgion,  a'r  unig  gyfrin-lywodraeth- 
wyr  yn  llys  y  nefoedd.  Yr  anrhydedd  a'r  gogoniant 
uchaf  a  all  ty wysogion  daearol  ei  roddi  ar  eu  deiliaid,  yw 
cyfranu  iddynt  eu  cyfrinachau  mwyaf.  Yn  awr,  yr  an- 
rhydedd  a'r  gogoniant  uchel  hwn  a  osododd  Erenin  y 
breninoedd  ar  ei  bobl ;  "  Canys  ei  ddirgelwch  sydd  gyda'r 
rhai  a'i  hofnant,  a'i  gyfammod  i'w  cyfarwyddo  hwynt." 
Yf  oedd  yn  anrhydedd  mawr  i  Eliseus  ei  fod  yn  medru 
dywedyd  y  cyfrinachau  ag  oedd  yn  cael  eu  llefaru  yn 
ystafell-wely  y  brenin.  0  !  pa  fath  anrhydedd  raid  ei 
fod,  ynte,  i'r  saint  wybod  y  cyfrinachau  sydd  yn  cael  eu 
llefaru  yn  mhreswylfa  Erenin  y  breninoedd  ! 

Yn  awr,  appeliaf  at  gydwybodau  pawb  sydd  yn  ofni 
yr  Arglwydd,  ai  nid  yw  yn  beth  uniawn,  cyson,  cyfiawn, 
ac  angeürheidiol  i  bobl  Dduw  osod  yn  rhydd  ac  yn  gyf- 
lawn  holl  ddirgeledigaethau  eu  calonau  yn  agored  o  flaen 
yr  Arglwydd,  yr  hwn  fel  hyn  a'i  hanrhydeddodd  mor 
fawr  a  datguddio  dirgeledigaethau  ei  ragluniaeth,  ei 
deyrnas,  a'i  ffafr  iddynt  ?  Ië,  appeliaf  at  bob  Cristion 
syml  a  chywir,  ai  ni  fyddai  yn  erbyn  goleuni  a  deddf 
natur,  yn  erbyn  rhwymyn  cariad,  a  deddf  cyfeillgarwch, 
i  fod  yn  ddystaw  ac  yn  fud,  ie,  i  gelu  ein  cyfrinachau 
oddi  wrtho  ef,  yr  hwn  sydd  yn  datguddio  ei  gyfrinachau 
mwyaf  a  rhagoraf  i  ni  ?  Ac  os  ydyw,  paham,  ynte,  na 
wnewch  yn  y  dirgel  osod  yn  agored  eich  holl  bechodau, 
eisieu,  dymuniadau,  ofnau  dirgel,  &c,  i'r  hwn  ag  sydd 
yn  gweled  yn  y  dirgel  ?  Gwyddoch  mai  yn  y  dirgel  yn 
unig  y  mae  pob  dirgeledigaethau  i  gael  eu  cyfranu ;  nid 
neb  ond  ynfydion  o'r  mwyaf  a  gyfrana  gyfrinachau  ar 
chwareufa,  neu  o  flaen  lluaws.    Ond — 

XIII.  Ystyriwch  mai  gweddi  ddirgel  yw  bwyd  a  diod 
y  Cristion  ;  mewn  amseroedd  o  gyfyngderau  a  phrofedig- 
aethau  mawrion,  mewn  amseroedd  o  gystuddiau  ac  erled- 
igaethau  mawrion,  ei  brif  ddinas  noddfa  yw,  ei  gysgod 
a'i  ymguddfa  ar  ddydd  tymhestlog  yw.  Pan  y  cafodd 
y  saint  eu  gyru  gan  erledigaethau  oreulon  i  dyllau, 
ogofeydd,  fíauau,  diffeithleoedd,  ac  anialwch  udgar, 


50 


ALLWEDD  DDIEGEL 


gweddi  ddirgel  fu  eu  bwyd  a'u  diod,  a  Christ  eu  hunig 
noddfa.  Pan  ddaeth  Esau  allan  gyda  bwriadau  gelynol 
yn  erbyn  Jacob,  gweddi  ddirgel  oedd  noddfa  Jacob, 
Gen.  xxxii.  6 — 9,  11  :  "  A'r  cenadau  a  ddychwelasant  at 
Jacob,  gan  ddywedyd,  Daethom  at  dy  frawd  Esau ;  ac 
y  mae  efe  yn  dyfod  i'th  gyfarfod  di,  a  phedwar  cant  o 
wŷr  gydag  ef." — Yn  wddf-dorwyr  oll. — "  Yna  Jacob  a 
ofnodd  yn  fawr,  a  chyfyng  oedd  arno  :  ac  efe  a  ranodd  y 
bobl  oedd  gydag  ef,  a'r  deíaid,  a'r  eidionau,  a'r  camelod, 
yn  ddwy  fìntai ;  ac  a  ddy wedodd,  Os  daw  Esau  at  y 
naill  fìntai,  a  tharaw  hono,  yna'r  fìutai  arali  a  fydd  ddi- 
angol."  —  Pan  y  mae  yr  oll  mewn  perygl,  callineb  Crist- 
ionogol  y w  i  ni  achub  yr  hyn  a  allom,  er  na  allwn  achub 
yr  hyn  a  ddymunem. — "  A  dywedodd  Jacob,  0  Dduw 
íy  nhad  Abraham,  a  Duw  fy  nhad  Isaac,  0  Arglwydd,  yr 
hwn  a  ddywedaist  wrthyf,  Dychwel  i'th  wlad,  ac  at  dy 
genedl,  a  mi  a  wnaf  ddaioni  ti ! " — Y  mae  yn  rhaid 
gweddi'o  yr  addewidion  drosodd  yn  y  dirgel.  Y  mae 
Duw  yn  caru  cael  ei  gwyno  ar  ei  ysgrifen-rwym  ei  hun, 
pan  y  mae  efe  a'i  bobl  yn  unig  — "  Achub  fì,  atolwg,  o  • 
law  fy  mrawd,  o  law  Esau  :  oblegyd  yr  ydwyf  fì  yn  ei 
ofni  ef,  rhag  dyfod  o  hono  a'm  taraw,  alr  fam  gyda'r 
plant ;  "  neu  ar  y  plant.  gan  arwyddo,  y  rhoddai  bawb  i 
farwolaeth.  Edrych  rhai  ar  y  geiriau  fel  trawsymddwyn 
wedi  eu  cymeryd  oddiwrth  adarwyr,  y  rhai  a  laddant  ac 
a  gymerant  y  rhai  ieuainc  yn  nghyda'u  mamau,  yn 
wrthwyneb  i'r  hen  ddeddf  hono,  Deut.  xxii.  6.  Dywed 
ereill  mai  ymadrodd  yw  ag  sydd  yn  y  dull  bywiocaf  yn 
gosod  allan  dynerwch  mam,  yr  hon,  pan  welo  ei  phlant 
mewn  cyfyngder,  nad  arbed  ei  ehorff  neu  ei  bywyd  ei 
hun  i  beryglu  y  cyfryw  er  cadwraeth  ei  phlant,  trwy 
gyfrttng-osod  ei  hun,  hyd  yn  nod  i  gael  ei  chigyddio  yn 
nghyd,  gyda  ac  arnynt  hwy.  Pan  yr  oedd  Jacob  a'r  oll 
ag  oedd  yn  agos  ac  yn  anwyl  ganddo,  mewn  perygl  o 
gael  eu  tori  ymaith  yn  fuan  gan  Esau,  a'r  dynion  gwaed- 
lyd  hyny  ag  oedd  gydag  ef.  Y  mae  efe  yn  ymosod 
i  weddi  ddirgel,  megys  ei  unig  ddinas  noddfa  yn  erbyn 


T  NEF0EDD. 


51 


cynddaredd  a  malais  y  galluog.  Felly  pan  oedd  Jere- 
miah  mewn  daear-dỳ  unig  a  ffiaidd :  gweddi  ddirgel 
oedd  ei  fwyd  a'i  ddiod,  ei  unig  ddinas  noddfa  oedd: 
Jer.  xxxiii.  1,  2,  3,  "  Gair  yr  Arglwydd  hefyd  a  ddaeth 
at  Jeremiah  yr  ail  waith,  (ac  efe  eto  yn  garcharor  yn 
nghyntedd  y  carchar-dŷ,)  gan  ddywedyd,  Fel  hyn  y 
dywed  yr  Arglwtdd,  yr  hwn  a'i  gwnaeth,  yr  Ae- 
glwtdd,  yr  hwn  a'i  lluniodd  i'w  sicrhau,  yr  Arglwtdd 
yw  ei  enw  :  galw  arnaf,  a  mi  a'th  atebaf,  ac  a  ddangosaf 
i  ti  bethau  mawrion  a  chedyrn  (neu  guddiedigj,  y  rhai 
nis  gwyddost."  Pan  oedd  Jeremiah  mewn  carchar  unig 
a  ffiaidd,  anogodd  Duw  ef  i  ofyn  trwy  weddi  ddirgel  am 
ragor  o  amlygiadau  a  datguddiedigaethau  o'r  cymwynas- 
au  neillduol  a  rhagorol  hyny,  pa  rai  a  fwriadodd,  mewn 
amser  dyfodol  roddi  i'w  bobl.  Felly  2  Cron,  xxxiii. 
11 — 13,  "  Am  hyny  y  dug  yr  Arglwydd  arnynt  hwy 
dywysogion  llu  brenin  Assyria,  a  hwy  a  ddaliasaut 
Manasseh  mewn  dyrysni,  ac  a'i  rhwymasant  ef  â  dwy 
gadwyn,  ac  a'i  dygasant  ef  i  Babilon.  A  phan  oedd 
gyfyng  arno  ef,  efe  a  weddîodd  ger  bron  yr  Arglwydd 
ei  Dduw,  ac  a  ymostyngodd  yn  ddirfawr  o  flaen  Duw  ei 
dadau,  ac  a  weddi'odd  arno  ef :  ac  efe  a  fu  foddlon  iddo, 
ac  a  wrandawodd  ei  ddymuniad  ef,  ac  a'i  dug  ef  drachefn 
i  Jerusalem  i'w  freniniaeth.  Yna  y  gwybu  Manasseh 
mai  yr  Arglwydd  oedd  Dduw."  Pan  oedd  Manasseh 
mewn  cadwyni,  yn  ngwlad  ei  elynion,  pan  y  diosgwyd 
ef  o'i  holl  ogoniant  tywysogaidd,  ac  wedi  ei  ddwyn  ỳn 
gaeth  i  Babilon,  efe  a  ymosododd  ei  hun  i  weddi  ddirgel, 
fel  ei  unig  ddinas  noddfa  ;  a  thrwy  y  moddion  hyn  efe  a 
lwyddodd  gyda  Duw  am  ei  adferiad  i'r  goron  a'r  frenin- 
iaeth.  Gweddi  ddirgel  sydd  fath  ddinas  noddfa  na  all 
yr  un  gallu,  cyfrwysdra,  creulondeb,  na  grym,  byth  fod 
yn  alluog  i'w  gorchfygu.  Er  i  gyd-weddiau  pobl  Dduw 
yn  nghyd  gael  eu  rhwystro  a'u  hattal  yn  aml  yn  amser 
y  deg  erledigaeth,  eto  nid  oeddynt  yn  abl  i  rwystro  neu 
attal  gweddi  ddirgel,  "Wedi  i  ddynion  a  diafliaid 
wneuthur  eu  gwaethaf,  bydd  pob  Cristion  yn  alluog  i 


52 


ALLWEDD  DDIRGEL 


gynal  ei  fasnach  ddirgel  a'r  nefoedd.  Cysgöda  gweddi 
ddirgel  y  Cristion  rhag  holl  ystormydd  a  thymhestloedd 
gwladwriaethol,  teuluaidd,  a  phersonol,  ag  a  allai  ei 
frawychu.  Pan  y  mae  dyn  yn  gorwedd  ar  glaf-wely  yn 
unig,  neu  mewn  carchar  yn  unig,  neu  gyda  Job  wedi  ei 
adael  ar  y  domen,  er  yn  unig,  neu  gyda  Ioan  wedi  ei 
alltudio  am  dystiolaeth  Iesu  i'r  ynys  hon  neu  hon  acw, 
yn  unig,  0  !  yna  gweddi  ddirgel  fydd  ei  fwyd  a'i  ddiod, 
ei  gysgod,  ei  ymguddfa,  ei  nefoedd.  Pan  fetho  pob 
masnach  arall,  y  fasnach  hon  o  weddi  ddirgel  a  ddeil 
yn  dda. 

XIY.  Ystyriwch  fod  Duw  yn  holl-bresenol.  Nis 
gallwn  fyned  i  un  man  dirgel  heb  fod  gan  yr  Arglwydd 
lygad  yno,  Math.  vi.  6  :  "  A'th  Dad  yr  hwn  a  wel  yn  y 
dirgel  a  dâl  i  ti  yn  yr  amlwg."  Felly  adn.  18.  Nid  oes 
lle  yn  y  byd  i  ba  un  yr  ymlusga  sant,  heb  fod  gan  yr 
Arglwydd  lygad  tosturiol  yno.  Kid  oes  ar  Dduw  byth 
eisieu  llygad  i  weled  ein  dagrau  dirgel,  na  chlust  i 
glywed  ein  llefau  a'n  griddfanau  dirgel,  na  chalon  i  gan- 
iatau  ein  herfyniadau  dirgel ;  gan  hyny,  dylem  dywallt 
allan  ein  heneidiau  iddo  yn  y  dirgel,  Salm  xxxviii.  9  : 
"  O'th  íiaen  di,  Arglwydd,  y  mae  íÿ  holl  nymuniad  ;  ac 
ni  chuddiwyd  fy  ucheraid  oddi  wrthyt."  Er  i'n  dymun- 
iadau  dirgel  fod  mor  gymysgedig,  er  i'n  herfyniadau 
dirgel  fod  mor  ddrylliedig,  ac  er  i'n  gruddfanau  dirgel 
fod  mor  guddiedig  ag  y  byddont  oddi  wrth  ddynion,  er 
hyny,  Duw  a'u  llygeidia  hwynt,  cofrestra  hwynt,  a  gesyd 
hwyDt  ar  gofrestr  y  nef,  ac  a'u  corona  ryw  ddydd  âg 
atebion  a  dychweliadau  gogoneddus.  Nis  gallwn  ochen- 
eidio  allan  wedüi  yn  y  dirgel  heb  iddo  ein  gweled;  nis 
gallwn  ddyrchafu  i  fyny  ein  llygaid  tuag  ato  ganol  nos, 
heb  íddo  ein  canfod.  Y  llygad  ag  sydd  gan  Dduw  ar 
ei  bobl  pan  y  maent  yn  y  dirgel,  sydd  y  fath  lygad  tyner 
a  neillduol  o  gariad,  fel  yr  egyr  ei  glustiau,  ei  galon,  a'i 
law  er  eu  daioni,  1  Pedr  iii.  12  :  4 1  Canys  y  mae  llygaid 
yr  Arglwydd  ar  y  rhai  cyfîawn,  a'i  glustiau  ef  tuag 
at  eu  gweddi  hwynt."     Pe  byddai  eu  gweddi'au  mor 


Y  NEFOEDD. 


53 


egwan  ag  na  allent  gyraecld  cyfuwch  a?r  nefoedd,  yna 
gostyngai  Duw  y  nefoedd,  a  disgynai  at  eu  gweddiau. 

Y  mae  llygad  Duw  ar  bob  ochenaid  ddirgel,  pob  grudd- 
faniad  dirgel,  pob  deigryn  dirgel,  pob  dymuniad  dirgeî, 
pob  dyhëad  dirgel  o  gariad,  pob  anadliad  dirgel  yr  enaid, 
a  phob  toddiad  a  gweithrediad  dirgel  y  galon;  y  rhai 
oll  a  ddylent  ein  hannog  i  fod  yn  aml  mewn  dyledswydd- 
au  dirgel  ac  mewn  gwasanaeth  ystafellol.  Megys  nad 
yw  y  Cristion  byth  o  gyraedd  llaw  Duw,  felly  nid  yw 
byth  aîian  o  olwg  Uygad  Duw.  Os  na  all  y  Cristion 
guddio  ei  hun  rhag  yr  haul,  yr  hwn  yw  gweinidog  gol- 
euni  Duw,  pa  mor  anmhosibl  fyddai  iddo  guddio  ei  hun 
oddi  wrth  yr  hwn  sydd  a'i  lygaid  ddeng  mil  o  weithiau 
yn  ddysgieiriach  na'r  haul?  Yn  mhob  ddyledswydd 
ddirgel,  y  mae  y  Cristion  clan  lygad  holiwybodaeth  Duw. 
Pan  yr  ydym  yn  y  lie  tywyliaf,  y  mae  gan  Dduw  fíenestri 
i'n  dwyiron,  ac  yn  nodi  gweithrediadau  clirgel  ein  dyn 
oddi  mewn.  îsid  yw  llygaid  Duw  yn  cael  eu  cyfyngu 
Pr  lle  hwn  neu  arall?  neu  i'r  gymdeithas  hon  neu  honacw. 

Y  mae  gan  Dduw  lygad  ar  ei  bobl  yr  un  fath  pan  y 
maent  yn  unig  a  phan  y  maent  yn  mhlith  lluaws;  cystal 
pan  y  maent  mewn  congì  a  phan  y  maent  mewn  torf. 
Cafocld  teml  Diana  ei  Uosgi  i  lawr  pan  yr  oedd  hi  yn 
ddiwyd  wrth  enecligaeth  Alexander,  ac  nis  gailasai  í'od 
mewn  dau  fan  ar  unwaith.  Ond  y  mae  Duw  yn  bresenol 
yn  Mharadwys  ac  yn  yr  anialwch  hefyd;  yn  y  teulu  ac 
yn  yr  ystafell  hefycl ;  yn  y  cyhoedd  ac  yn  y  dirgeì  hefyd, 
ar  yr  un  pryd.  Duw  sy  Dduw  hollbresenol;  y  mae  efe 
yn  mhob  man:  megys  nad  yw  wedi  ei  gyfyngu  i  un  man, 
felly  nicl  yw  wedi  ei  gau  allan  o  un  man:  Jer.  xxiii.  243 
"A  lecha  un  mewn  dirgel-leoedd,  fel  nas  gwelwyf  fì  ef  ? 
medd  yr  Arglwydd."  Diar  xv.  3,  "  Yn  mhob  lle  y  mae 
llygaid  yr  Arglwycld,  yn  canfod  [yn  myfyrio  ar,  fel  y 
gellir  ei  ddarllen  yn  Hebraeg]  y  drygionus  a'r  daionus." 
Yn  awr,  myfyrio  ar  sy dd  fwy  na  ehanfod  yn  unig ;  canys 
myfyrdod  wedi  ei  chwanegu  at  ganfydcliacl  sengl,  a  rycW 

E 


o4 


ALLWEDD  DDLRGEL 


radd  ddyfnach  o  wybodaeth,  gan  dreiddio  i  dumewn  y 
mater;  ac  felly  y  barna  Duw  fwriad  tufewnol  y  galon,  a 
gweithrediad  dirgeiaf  yr  ysbryd.  Duw  sydd  Fôd  an- 
feidrol  ac  annherfynol,  a'i  ganolbwynt  yn  mhob  lle,  ac 
nid  yw  ei  gylchedd  {circumference)  yn  un  man.  Yn 
awr,  05  yw  JDuw  yn  hollbresenol,  yna,  pa  le  bynag  y 
byddorn,  y  mae  Duw  yn  bresenol  gyda  ni.  Pe  baem 
mewn  carchar  yn  unig,  gyda  Joseph,  y  mae  Duw  yn 
bresenoi  gyda  ni  yno;  neu  pe  baem  mewn  alltudiaeth 
yn  unig,  gyda  Dafydd,  yno  y  mae  Duw  gyda  ni;  neu  pe 
baem  yn  unig  yn  ein  hystafelloedd,  y  mae  Duw  yn  bre- 
senol  gyda  ni  yno.  Y  mae  Duw  yn  ein  gweled  yn  y 
dirgel,  gan  hyny  ceisiwn  ei  wyneb  yn  y  dirgel.  Er  mai 
y  neíoedd  yw  ei  lys,  eto  nid  ei  garchar  yw.    Ond — 

XV.  Yr  hwn  a  esgeulusa  weddi  ddirgel,  yn  wirfoddoî, 
yn  ddiau  a  esgeulusir  yn  ei  weddi  gyhoedd.  Yr  hwn 
ni  eilw  ar  Dduw  yn  y  dirgel,  a  gaiff  wybod,  trwy  brof- 
iad  gresynol.  na  wna  Duw  na  gwrando  na  sylwi  arno  yn 
y  cyhoedd.  Diffyg  o  ddyledswyddau  dh'gel  yw  y  rheswm 
mawr  paham  y  mae  calonau  cynifer  mor  farw  a  swrth, 
mor  ffurflol  a  chnawdol,  mor  sych  ac  anffrwythlon  dan 
ordinhadau  cyhoedd.  O  na  wnai  Cristionogion  ddwys 
osod  hyn  at  eu  calon !  Calon  y  dyn  hwnw,  yn  ddiau, 
sy  id  oreu  yn  y  cyhoedd,  yr  hv>m  sydd  amlaf  yn  y  dirgel ; 
y  rhai  sydd  yn  ennill  fwyaf  mewn  ordinhadau  cyhoeddus, 
yw  y  rhai  sydd  fwyaf  cydv/ybodoì  yn  ymarfer  â  dyled- 
swyddau  dirgel.  Nid  yw  gras  neu  brofiad  r;eb  yn  cyf- 
odi  mor  ucliej,  n:d  yw  cymundeb  neb  gyda  Duw  a  dwyfol 
fwynliad  yn  cyfodi  cyfuwcb,  na  gorlanwadau  neb  o 
gysui'on  neu  ddyddanwch  yn  cyfodi  mor  uchel  a'r  eiddynt 
hwy,  y  rhai  sydd  yn  dsygwyl  yn  gydwybodoi  wrth  Dduw 
yn  y  dirgel  cyn  dvsgwyl  wrtho  yn  nghynulieidfa  ei  bobl, 
y  rhai,  pan  ddychwelont  o  ordinhadau  cyhoeddus,  a  ym- 
neillduant  i'w  hystafelloedd,  ac  a  edryehant  tua'r  nef  am 
fendith  ar  foddion  c  :xoeddu3.  Dilys  yvr,  fod  dyled- 
swyddau  dirgel  yn  addasu  yr  enaid  i  ordinhadau  cy- 
hoeddus.    Yr  hwn  sydd  jra  gwneuthur  eydwybod  o 


Y  NEFOEDD. 


55 


ddysg-wyl  wrth  Dduw  yn  y  dirgel,  a  gaiff  wybod  trwy 
brofiad  y  gwna  Duw  fendithio  ordinhadau  eyhoeddus  yn 
rhyfeddol  iddo.    Nicl  fy  nyben  yw  dyrchafu  un  ordinhad 

0  eiddo  Duw  uwchlaw  y  llall,  na  gosod  un  ordinhad  o 
eiddo  Duw  ar  fTordd  y  llall, — y  gyhoeddus  yn  erbyn  y 
ddirgel,  na'r  ddirgel  yn  erbyn  y  gyhoeddus;  ond  fod  i 
bob  ordinhad  gael  ei  huniawn  a'i  phriodol  le  ei  hun. 
Dymuniad  fy  enaid  yw  prisio  a  mawrhau  pob  ordinhad, 
ymarferyd  pob  ordinhad,  dyrchafu  pob  ordinhad,  a  ben- 
dithio  yr  Arglwydd  am  bob  ordinhad.  Ond  megys  y 
dymunech  bob  amser  weled  gogoniant  a  phrydferthwrch 
Duw  yn  ei  gysegr,  megys  y  dymunech  bob  amser  gael 
ordinhadau  cyhoeddus  i  fod  yn  hyfryd  ac  yn  fywiog  i'ch 
eneidiau,  megys  y  dymunech  bob  amser  gael  eich  hys- 
brydoedd  prudd  wedi  eu  bywhau,  eich  heneidiau  nychlyd 
wedi  eu  hadfywio,  eich  grasusau  gweiniaid  wredi  eu 
cryíhau,  eich  llygredigaethau  cryfion  wedi  eu  gwanhau, 
dan  ordinhadau  cyhoeddus,  byddwch  yn  fwy  gofalus  a 
chydwybodol  yn  y  cyflawniad  o  ddyledswyddau  ystaf- 
ellol.  O  pa  mor  gadarn  mewn  gras !  mor  fuddugoliaeth- 
us  ar  bechod!  mor  farwr  i'r  byd,  mor  fyw  i  Grist!  mor 
addas  i  fyw!  ac  mor  barod  i  farw,  y  gallasai  llawer 
Cristion  fod,  pe  buasai  yn  fwy  aml,  syml,  a  chydwybodol 
yn  y  cyflawniad  o  ddyledswyddau  dirgel!  Nid  am  fy 
mod  yn  meddwl  fod  gwirionedd  yn  y  dywediad  hwnw  o 
eiddo  Bede,  (os  deallir  y  gair  eghoys  yn  iawn,)  sef,  Y 
caiff  yr  hwn  na  ddaw  yn  ewyllysgar  i'r  eglwys,  fyned 
ryw  ddydd  yn  anewyllysgar  i  uffern.  Ond— 

XVL  Ystyriwch  tod  yr  amseroedd  ag  yr  ydym  yn 
byw  ynddynt  yn  uchel  alw  am  weddi  ddirgel.  Uffern 
sydd  fel  pe  byddai  wedi  ei  gollwng  yn  rhydd,  a  dynion 
wedi  eu  troi  i  ddiafliaid  wedi  ymgnawdoli;  drygioni  tir- 
ddinystriol  ac  enaid-ddamniol  sydd  yn  rhodio  i  fyny  ac 

1  waered  ar  hyd  yr  ystrydoedd,  gyda  thalcen  putein- 
wraig,  heb  y  rhwystr  neu  yr  attaliad  lleiaf:  Jer.  iii.  3, 
"A  thalcen  putein-wraig  oedd  i  ti?  gwrthodaist  gywil- 

£  2 


56 


ALLWEDB-  DDIRGEL 


yddio."  Jer.  vi.  lo,  "A  ydoedd  arnynt  hwy  gywflydd 
pan  wnelent  ffieidd-dra?  nid  oedd  arnynt  hwy  ddim 
cywilydd,  ac  ni  fedrent  wridio."  Pechasant  ymaith 
gywilydd,  yn  lle  cywilyddio  am  beehod.  Ymarferiad 
mewn  pechod  a  alitudiodd  yn  hollol  bob  synwyr  â 
chywilydd  am  bechod,  fei  na  oddefent  i  natur  dynu  ei 
gorchudd  o  wrido  dros  eu  meidd-dra  erchyll.  Yr  oedd- 
ynt  yn  debyg  i  Caligula,  (Amherawdwr  drygionus,)  yr 
hwn  a  arferai  ddywedyd  nad  oedd  yn  caru  dim  yn  well 
ynddo  ei  hun  na  hyny,  sef  na  fedrai  gywilyddio.  Ail- 
adroddir  yr  un  geiriau  yn  pennod  viii.  12.  Pa  mor 
gymhwysiadol  yw  yr  ysgrythyrau  hyn  i'r  amseroedd 
presenol,  gadawaf  i'r  darllenydd  doeth  farnu.  Ond  pa 
beth  a  wna  y  proífwyd  yn  awr,  pan  yr  oeddynt  mor  hyf 
mewn  pechod,  ac  mor  ddigywilydd  a  chyniìer  o  butein- 
iaid?  Hyny  a  ellwch  ei  weled  yn  Jer.  xiii.  17,  "Ond 
oni  wrandeẃch  chwi  hyn,  fy  enaid  a  wyla  mewn  lleoedd 
dirgel  (neu  guddfeydd)  am  eich  balchder;  a'm  llygaid  a 
wylant  yn  dost,  (Hebraeg, — gan  wylo  a  wyîant,  gan 
dywallt  dagrau  a  dýWáBtànt  ddagrau:  y  mae  dybliad  y 
ferf  yn  arwyddo  yr  alarnad  chwerw  a  phoenus  a  fedrai 
ei  ẅneùthür  drostynt,)  ac  a  ollyngant  ddagrau."  Yn 
awr  yr  oeddynt  w^edi  tyfu  i'r  fath  uchder  o  bechod  a 
drygioni,  fel  yr  oeddynt  uwchlaw  pob  cywilydd  a  gor- 
uchwyledd;  yn  awr  yr  oeddynt  wedi  tyfu  mor  falch, 
caled,  a  chyndyn,  mor  wrthryfelgar,  ac  mor  ynfyd  mewn 
drygioni,  fel  na  allai  dim  trugareddau  eu  toddi  na'u 
denu,  na  dim  bygythion  neu  farnau  eu  brawychu  na'u 
hattal  hwynt  ;  y  proífwyd  a  ymneillduai  ei  hun  i'r  lleoedd 
niwyaf  dirgel,  ac  yno  yr  wylai  yn  chwerw  dost,  fe)  pe 
buasai  yn  penderfynu  boddi  ei  hun  yn  ei  ddagrau  ei  hun. 
Pan  y  cyfyd  ífynnonau  galar  yn  uchel,  try  y  Cristion  ei 
gefn  ar  gymdeiíhas,  ac  a  ymneiììdua  ei  hun  i  leoedd  o'r 
fath  ddirgelaf,  fel  y  gallo,  yn  fwy  rhydd  a  cliyfìawn, 
ollwng  ei  oíid  a'i  alar  oílaen  yr  Arglwydd.  Ochî  Brydain, 
pa  falchder,  gloddest,  trythyllwch,  penrhydd-did?  anllad- 
rwydd,  meddwdod;  creiüonderau.annghyíîawnder,  gormes, 


Y  NEFOEDD. 


puteindra,  godinebau,  anwiredd,  rhagrith,  budr-wobraeth, 
didduwiaeth,  erchyll  gableddau,  ac  uffernol  annuwiol- 
derau,  sydd  yn  awr  idd  eu  cael  yn  afreolus  yn  dy  ganol 
diî  Och!  Brydain,  Brydain,  pa  fodd  yr  halogir  Sab- 
bothau  yr  Arglwydd,  y  clirmygir  ordinhadau  pur,  y 
gwrthodir  yr  ysgrythyrau,  y  gwrthwynebir  ac  y  gwawdir 
yr  Ysbryd,  y  difenwir  y  cyfiawn,  y  cefhogir  drygioni,  a 
thrwy  yr  ymarferiadau  melidigedig  hyn,  yr  ail-groeshoelir 
Crist  lawer  mil  o  weithiau  yn  y  dyddî  Och!  Brydain, 
Brydain,  pe  buasai  byw  ein  cyn-dadau,  mor  athrist  y 
gwridasent  wrth  weled  y  fath  genedlaeth  erchylì  a  diad- 
genedlig,  ag  sydd  idd  eu  cael  yn  dy  ganol  di!  Pa  fodd 
y  mae  lletygarwch  ein  henaflaid  wedi  ei  droi  i  rysedd 
a  gloddest,  eu  cynildeb  i  falchder  ac  anfradlondeb,  eu 
symlrwydd  i  gyfrwysdra,  eu  cywirdeb  i  ragrith,  eu  tosturi 
i  greulondeb,  eu  diweirdeb  i  drythyllwch  ac  anlladrwydd, 
eu  sobrwydd  i  feddwdod,  eu  masnaeh  didwyll  i  dwyll,  eu 
gweithredoedd  o  dosturi  i  weithredoedd  o  ormesiad,  a'u 
cariad  at  bobl  Dduw  i  eithaf  gelyniaeth  yn  erbyn  pobl 
Dduw !  A  pha  beth  yw  llais  yr  holl  ffieidd-dra  llefgar 
hyn,  ond  galwad  ar  bob  Cristion  i'w  ystafell,  ac  wylo 
yno  (gyda  Jeremiah  wylofus)  yn  chwerw  dost  am  yr  holl 
fíieidd-derau  mawíion  hyn,  trwy  ba  rai  y  dianrhydeddir 
Duw  ar  gyhoedd?  O!  wyîwch  yn  y  dirgel  am  bechod- 
au  y  rhai  ag  sydd  yn  cyhoeddus  ymífrostio  yn  eu  pech- 
odau,  pa  rai  a  ddylai  fod  eu  cywilydd  mwyaf.  O! 
gwridwch  yn  y  dirgel  drostynt  hwy  ag  sydd  tuhwnt  pob 
gwrido  am  eu  pechodau  eu  hunain;  canys  pwy  a  ŵyr 
nad  ymdery  yr  holl  wlad  yn  well  er  mwyn  ychydig  sydd 
yn  alarwyr  yn  y  dirgel?  Ond  pa  fodd  bynag  yr  el  gyda'r 
genedl,  gail  y  cyfryw  a  alarant  yn  y  dirgel  am  ffiieidd- 
dra  yr  oes,  gwbl  gredu  pan  y  del  barnau  dysgybol  ar  y 
wlad,  y  gwna  yr  Arglwydd  eu  cuddio  yn  ystafelloedd 
dirgel  ei  ragluniaeth.  Efe  a  esyd  nôd  dirgel  o  waredig- 
aeth  ar  dalcenau  y  rhai  a  alarant  yn  ddirgel  am  bechod- 
au  llefgar  y  dydd  hwn,  megys  y  gwnaeth  ar  yr  eiddynt 
hwy  yn  Ezec.  ix.  4,  5^  6, 


58 


ALLWEDD  DDIRGEL 


XVII.  Ystyriweh  fod  y  berthynas  anwyl  ac  agos  ag 
yr  ydyeh  yn  sefyll  ynddi  rhyngoch  a'r  Arglwydd,  yn 
uchel  alw  am  weddi  ddirgel.  Chwi  yw  ei  gyfeilHon. 
Yn  awr,  y  mae  gwir  gyfaill  yn  caru  ymweled  â'i  gyfaill, 
pan  y  gallo  ei  gael  wrtho  ei  hun,  ac  i  fwynhau  dírgelfa 
gydag  ef.  Y  mae  gwir  gyfaill  yn  caru  tywallt  allan  ei 
galon  i  fynwes  ei  g*yfáill?  pan  y  caiíf  ef  mewn  congl, 
neu  yn  y  niaes,  neu  dan  berth.  Chwi  yw  ei  rai  anwyl;  a 
pha  anwylyd  sydd  a  guddia  ei  gyfrinach  rhag  ei  dywys- 
og?  Onid  ydyw  yr  holl  rai  anwyl  {  favourites)  yn  agor 
eu  calonau  i'w  tywysogion,  pan  wrthynt  eu  hunain  ? 
Chwi  yw  ei  blant;  a  pha  blentyn  doeth  sydd  a'r  nad 
ymhyfryda  fod  gyda'i  dad.  pan  y  mae  wrtho  ei  hun,  pan 
nad  oes  neb  yn  agos?  O!  mor  rhydd  ac  agored  y  mae 
pîant,  pan  y  caffont  eu  rhieni  yn  unig,  yn  rhagor  i'r  hyn 
ydynt  pan  y  byddo  tyrfa  yn  bresenol.  Chwi  y w  dyweddi 
Críst,  a  pha  ddyweddi,  pa  wi^aig  y  sydd,  nad  jw  yn  caru 
bod  gyda'i  phriod  pan  y  mae  wrtho  ei  hun?  Cywir 
garwyr  ydynt  oreu  bob  amser  pan  y  byddont  fwyaf  unig : 
Can.  yìì.  10 — 12,  "Eiddo  fy  anwylyd  ydwyf  fi,  ac  ataf 
fl  y  mae  ei  ddyniuniad  ef.  Dyred,  fy  anwylyd,  awn  i'r 
maes,  a  lletywn  yn  y  pentrefydíl.  Bore-godwn  i'r  gwin- 
îlanoedd ;  edrychwn  a  flodeuodd  y  winwydden,  a  agorodd 
egin  y  grawnwin,  a  nodeuodd  y  pomgranadau:  yno  y 
rhoddaf  fy  nghaiûad  i  ti."  Y  mae  dyweddi  Crist  yn 
niawr  ddymuno  mwynhau  ei  gyfeillach  ef  yn  y  maesydd, 
fel,  trwy  gael  ei  hanwylyd  wrtho  ei  hun,  y  gallo  hi  yn 
fwy  rhydd  ac  yn  fwy  dirgel  agor  ei  chalon  iddo.  Megys 
y  mae  gwragedd  yn  fwy  rhydd  i  agoryd  eu  meddyhau 
a  chyfrinachau  eu  calonau,  pan  y  maent  yn  rhodio  gyda'u 
gwŷr  yn  unig  yn  y  maesydd,  nag  y  maent  pan  yn  eu  tai, 
gyda'u  plant  a'u  gwasanaethwjT  oddi  amgylch  iddjmt, 
felly  yr  oedd  gyda'r  ddyweddi.  Y  mae  yn  ddiamau  fod 
gan  y  rhai  hyny  achos  mawr  i  amau  pa  un  a  ydynt  yn 
gyfeillion,  hoffedigion,  plant,  neu  yn  ddyweddi  i  Grist,  y 
rhai  nad  ydynt  ond  anfynych,  neu  byth,  yn  cymdeithasu 
â  Christ  yn  eu  hystafelloedd,  y  rhai  sydd  yn  ddigyfeillach 


Y  NEFOEDD. 


59 


â  Christ  pan  wrthynt  eu  hunain,  a'r  rhai  nad  ydynt  byth 
yn  ymarferyd  eu  hunain  i  roddi  i  Grist  ymweliadau  dir- 
gel.  Beth  a  ddywedodd  Dalilah  wrth  Samson?  Barn. 
xvi.  15,  "Pa  fodd  y  dywedi,  Cu  genyf  dydi,  a'th  gaìon 
heb  fod  gyda  mi?  ac  ni  fynegaist  i  mi  yn  mha  fan  y 
mae  dy  fawr  nerth."  (Datguddiad  o'r  hwn  ddirgelwch 
yn  y  diwedd  a  gostiodd  iddo  ei  fywyd.)  Hyny  a  allai 
Crist  ei  ddywedyd  wrth  lawer  iawn  yn  ein  dyddiau  ni. 
Pa  fodd  y  dywedwch,  Cu  genym  dydi,  pan  nad  ydych 
byth  yn  mynegu  i  mi  eich  cyfrinach?  Pa  fodd  y  dywed- 
wch,  Cu  genym  dydi,  pan  nad  ydych  byth  yn  rhoddi  un 
ymweliad  dirgel  i  mi?  Pa  fodd  y  dywedwch  mai  fy 
nghyfeillion  fíyddion  a  mynwesol  ydych,  pan  nad  ydych 
byth  yn  dadfynwesu  eich  hunain  i  mi  yn  y  dirgel?  Pa 
fodd  y  dywedwch  mai  fy  hoffedigion  ydych,  pan  y  geli- 
wch  dreulio  un  mis  ar  ol  y  llail,  a'm  gadael  i  eto  heb 
wybod  un  o'ch  holl  gyfrinachau,  pan  y  gallech  bob  dydd, 
pe  ewyllysiech,  gael  íy  nghlust  i  yn  y  dirgel?  Pa  fbdd 
y  dywedwch  mai  fy  mhlant  ydych,  a  bod  eto  mor  gauad 
a  dystaw  ag  yr  ydych?  Pa  fodd  y  dywedwch  mai  fy 
nyweddi  ydych,  a'ch  bod  yn  gorwedd  yn  fy  mynwes,  ac 
eto  byth  yn  cymeryd  dim  hyfrydwch  i  agor  eich  calonau 
a'ch  cyfrinachau  i  mi,  pan  yr  ydwyf  wrthyf  fy  hun?  Yr 
hyn  a  ddywedodd  Alexander  wrth  un  oedd  o'r  un  enw, 
ond  llwfr-ddyn,  "  Naill  ai  rho  heibio  enw  Alexander,  neu 
ymladd  fel  Alexander,"  hyny  wyf  finau  yn  ei  ddywedyd 
wrthych  chwithau,  "Naill  ai  byddwch  yn  aml  mewn 
cell-ddyledswyddau,  fel  y  gwedda  i  Gristion,  neu  ynte 
rhoddwch  heibio  enw  Cristion  ;  naill  ai  dadfynweswch 
eich  hunain  yn  y  dirgel  i  Grist,  megys  cyfeillion,  an- 
wyliaid,  a  phlant,  neu  ynte  rhoddwch  heibio  yr  enwau 
hyny."    Ond — 

XVIII.  Ystyriwch  fod  Duw  wedi  gosod  nôd  neillduol 
o  ffafr,  anrhydedd,  a  noddiad,  ar  y  rhai  hyny  a  fu  yn 
gweddio  yn  y  dirgel,  megys  y  gweWch  yn  Moses, 
Exod.  xxxiv.  28;  yn  Abraham,  Gen.  xxi.  33;  yn  Isaac, 
Gen.  xxiv.  63;  yn  Jacob,  Gen.  xxxii.24 — 29;  yn  Dafydd, 


60 


ÁLLWEDD  DDIRGEL 


Salm  lv.  16,  17;  yn  Daniel,  pennodx.  9 — 12;  yn  PauL, 
Actauix.  11;  yn  Cornelius,  Actau  x.  2,  4;  yn  Pedr, 
Actaux.  9 — 12;  ac  yn  Manasseh,  2  Cron.  xxxiii.  18,  19. 
Gosododd  Duw  yr  holl  wŷr  da  yma  a  ymarferasant  eu 
hunain  mewn  gweddi  ddirgel,  ar  goflyfr,  er  enw  ac  an- 
rhydedd  tragwyddol  iddynt.  Anfynych  yr  ysgrifenai  y 
Persiaid  enw  eu  brenin,  ond  â  llythyrenau  o  aur.  Ys- 
grifenodd  Duw  (fel  y  gallaf  ddywedyd)  eu  Jgtenwau 
hwythau  mewn  nodweddiadau  o  aur,  y  rhai  a  ẃMethant 
gydwybod  o  ymarferyd  eu  hunain  mewn  g  weddi  ddirgel. 
Y  mae  enwau  gwerthfawr  y  rhai  hyny  a  ymroddasant  i 
ddyledswyddau  ystafellol,  fel  saf-ddelwau  aur,  £  lííai  ni  all 
rfun  halogedig  dynion,  mewn  un  modd  eu  difwyno.  Y 
maent  fel  cynifer  o  heulau  tywyniadol,  ni  all  dim  cymy]- 
au  eu  tywyllu;  y  maent  felcynifer  o  adamantau  gwreich- 
ìonllyd,  y  rhai  a  lewyrchant  ddysgleiríaf  ar  y  noswaith 
dy wyllaf .  Nid  â  y  Cristion  byth  i'w  ystafell  i  dywallt 
allan  ei  enaid  ger  bron  yr  Arglw)'dd,  heb  i'r  Arglwydd 
wneuthur  nodiad  anrhydeddus  o  hono,  a  gosod  nôd  dirgel 
o  fìafr  arno,  Ezec.  ix.  4 — 6.  A  pha  fodd  y  dylai  hyn 
gyffroi  pawb  Cristionogion,  i  fod  yn  aml  gyda  Duw 
wrthynt  eu  hunain !  Y  Rhufeiniaid  oeddynt  yn  uchel- 
frydig  iawn  am  gyraedd  enw  da,  a  gair  da,  yn  y  byd 
hwn;  ac  oni  ddylai  Cristionogion  fod  mor  ddwyfol  uchel- 
frydig  am  gyraedd  enw  da,  a  gair  da;  yn  y  byd  arall? 
Gwell  yw  enw  da  yn  wastad,  nag  enwmawr;  ac  enw  yn 
y  nefoedd,  sydd  yn  anfeidrol  well  na  mil  o  enwau  ar  y 
ddaear;  a'r  fíbrdd  i'r  ddau  hyn  yw  bod  yn  aml  gyda 
Duw  yn  y  dirgel.    Ond — 

XIX.  Ystyriwch  fod  Satan  yn  elyn  mawr  'iawn  i 
weddi  ddirgel.  Y  mae  gweddi  ddirgel  yn  fHangell  ac 
yn  uifern  i  Satan.  Y  mae  pob  gweddi,  gruddfaniad,  neu 
ochenaid  ddirgel,  yn  chwanegu  at  boenau  y  diafol.  Pan 
y  mae  plentyn  Duw  ar  ei  liniau  yn  ei  ddirgel  gyfarch- 
iadau  at  Dduw,  O!  y  meddyliau  dyeithr,  y  meddyliau 
daearol,  y  meddyliau  crwydrol,  y  meddyliau  trallodus,  y 
meddyliau  hyll,  cableddus,  a  blinedig,  y  mae  Satan  yìi 


Y  NEFOEDD. 


61 


wthio  i  mewn  i'w  enaidî  a'r  oll  iV  ddiddyfuu  ef  oddi 
wrth  weddi  ddirgel.  Weithiau  y  dy  wed  wrth  yr  enaid 
mai  ofer  yw  ceisio  Duw  yn  y  dirgel;  bryd  arall  y  dywed 
wrth  yr  enaid  ei  bod  yn  rhy  ddiweddar  i  geisio  Duw  yn 
y  dirgel,  oblegid  fod  drws  trugaredd  wedi  ei  gau,  ac  nad 
oes  yr  un  gobaith,  yr  un  cymhorth  í'r  enaid.  Weithiau 
y  dywed  wrth  yr  enaid  ei  bod  yn  ddigon  i  geisio  Duw  yn 
y  cyhoedd;  ac  weithiau  ereill  y  dywed  wrth  yr  enaid  nad 
yw  ond  annghyneíìnrwydd  i  geisio  yr  Arglwydd  yn  y 
dirgel ;  weithiau  y  dy wed  wrth  yr  enaid  nad  y  w  wedi  ei 
ethol,  ac  am  hyny  y  gwrthodir  ei  holl  weddiau  dirgel; 
brydiau  ereill  y  dywed  wrth  yr  enaid  ei  fod  wedi  ei 
selio  i  fyny  i  ddydd  digofaint,  ac  am  hyny  na  all  gweddi 
ddirgel  byth  wrthdroi  y  sêl;  a'r  oll  i  ddigaloni  ae  an- 
nghefnogi  y  Cristion  tylawd  yn  ei  ymneillduadau  4irgeL 
Weithiau  y  gwrthdery  Satan  yn  erbyn  y  Cristion  tylawd, 
fawredd  ei  bechodau;  a  phrydiau  ereill  efe  a  wrthdery  yn 
ei  erbyn  fawredd  ei  annheilyngdod ;  weithiau  y  gwrthdery 
yn  erbyn  angen  y  Cristion  am  ras;  a  phrydiau  ereill 
yn  erbyn  angen  y  Cristion  am  ddoniau  i  drin  y  cyfryw 
ddyledswydd  fel  y  dylai.  Weithiau  y  gwrthdery  yn 
erbyn  y  Cristion  ei  unionedd  yn  ei  weddi  ddirgel;  a 
phrydiau  ereiìl  y  gwrthdery  yn  erbyn  ennilliadau  y 
Cristion  me wn  gweddi  ddirgel ;  a'r  oll  i  weithio  yr  enaid 
i  fíieiddio  gweddi  ddirgel.  Y  fath  elyn  marwol  y  w  Satan 
i'r  ymarferiad  hwnw.  O !  yr  ofnau,  y  dychymygion,  a'r 
tybiau  dyeithr  a  gyfyd  Satan  yn  aml  yn  ysbrydoedd 
Cristionogion  pan  y  byddont  gyda  Duw  yn  unig,  a'r  oll 
iV  gweithio  hwynt  i  daílu  ymaith  weddi  ddirgel.  Nid 
rhai  o  amcanion  lleiaf  Satan  yw  rhwystro  y  Cristion  yn 
ei  farsiandiaeth  ddirgel  gyda  Duw.  Y  mae  Satan  yn 
gwylio  ar  ysgogiadau  y  Cristion,  fel  na  all  droi  i'w  ys- 
tafell,  nac  ymlusgo  i  un  lle  i  ymddyddan  yn  y  dirgel 
gyda'i  Dduw,  heb  iddo  ei  ganlyn  ef  yn  galed  wrth  ei 
sodlau,  a  pharhaus  daflu  dyryswch  i9r  enaid,  neu  ynte 
wrthdaro  y  naill  beth  neu  y  llall  yn  erbyn  yr  enaid.  Y 
mae  y  Cristion  yr  un  mor  alluog  i  gyfrif  sêr  y  nef,  a 


62 


ALLWEDD  DDIRGEL 


rliifo  tywod  y  môr,  ag  yw  i  gyfrif  yr  amrywiol  ddicheîl- 
ion  y  mae  Satan  yn  eu  defhyddio  i  attal  cyfarchiadau 
dirgel  yr  enaid  at  Dduw.  Yn  awr,  oddi  wrth  y  gwrth- 
wynehiad  mawr  y  mae  Satan  yn  ei  wneuthur  yn  erbyn 
gweddi  ddirgel,  gall  y  Cristion  yn  ddiogel  gasglu  y 
pura  peth  hyn, — 

1.  Rhagoroldeb  gweddi  ddirgel.  Yn  ddiau,  pe  na 
huasai  yn  beth  rhagorol  i  ddyn  fod  yn  y  dirgel  gyda 
Duw,  ni  wnelsai  Satan  byth  y  fath  wrthwynebiad  yn  ei 
herbyn. 

2.  Angenrheidrwydd  y  ddyledswydd  hon.  Pa  fwyaf 
angenrheidiol  y  byddo  unrhyw  ddyledswydd  i  les  tu- 
mewnol  a  thragwyddol  y  Cristion,  mwyaf  i  gyd  y  mae 
Satan  yn  ymgyffroi  ei  hun  i  bylu  ysbryd  y  Cristion  yn  y 
ddyledswydd  hòno. 

3.  Y  defnyddioldeb  neu  y  Ues  ag  sydd  yn  cydfyned  â 
chyflawniad  cydwybodol  o'r  ddyledswydd  hon.  Lle  yr 
ydym  ni  yn  debyg  o  ennill  fwyaf,  yno  y  mae  Satan  yn 
caru  gwrthwynebu  fwyaf. 

4.  Goruchafiaeth  gweddi  ddirgel.  Pe  na  buasaimath 
o  hollalluogrwydd  ynddi, — pe  na  buasai  yn  alluog  i 
wneuthur  rhyfeddodau  yn  y  ref,  a  rhyfeddodau  ar  y 
ddaear,  a  rhyfeddodau  yn  nghalonau  a  bywydau  dynion, 
ni  byddai  gan  Satan  bych  y  fath  elyniaeth  yn  ei  herbyn 
ag  sy  ganddo. 

5.  Fod  Duw  yn  cael  eifaicr  anrydeddu  trwy  y  ddy- 
ledswydd  hon;  ac  onidê,  ni  byddai  Satan  byth  yn  cyn- 
ddeiriogi  cymaint  yn  ei  herbyn.  Hyn  sydd  wir3  pa  fwyaf 
o  ogoniant  y  mae  Duw  yn  gael  oddi  wrth  unrhyw  wasan- 
aeth  a  gynawnom,  mwyaf  i  gyd  y  mae  Satan  yn  ym- 
orchestu,  trwy  ei  holl  daichellion,  naill  ai  i'n  cymeryd 
oddi  wrth  y  gwasanaeth  hwnw,  neu  i'n  rhwystro  yn  y 
gwasanaeth  hwnw, — fel  na  chaffo  Duw  ddim  anrhydedd, 
na  ninau  ddaioni,  nac  ef  ei  hun  niwed,  trwy  ein  ymneill- 
duadau  dirgel.    Ond,  yn 

XX.  ac  yn  olaf.  Ystyriwch  mai  chwi  yn  unig  yw 
rhai  dirgel  yr  Arglwydd, — ei  rai  cuddiedig;  gan  hyny, 


Y  NEFOEDD. 


63 


os  na  ymosodwch  chwi  at  weddi  ddirgel,  ac  i'ch  ymneill- 
duadau  dirgel,  fel  y  galloch  fwynhau  Duw  yn  y  dirgel, 
ni  wna  neb.  Rhai  dirgel  Duw  yn  unig  sydd  yn  ysbrydol, 
ac  wedi  eu  parotoi  i  ddysgwyl  wrth  Dduw  yn  y  dirgel: 
Exod.  xix.  9,  "  Yna  chwi  a  fyddwch  yn  drysor  priodol  i 
mi  o  flaen  yr  holl  bobloedd."  Y  mae  y  gair  Hebreig, 
Segullah,  yn  arwyddo  tlysau  neillduol  Duw;  rhai  priod- 
ol  neu  ddirgel  Duw,  a  geidw  efe  yn  ystôr  iddo  ei  hun, 
i'w  wasanaeth  a'i  ddefnyddiad  neillduol  ei  hun.  Tywys- 
ogion  a  glöant  i  fyny  yn  ddirgel  â'u  dwylaw  eu  hunain,  eu 
tlysau  mwyaf  gwerthfawr  a  phrisfawr:  ac  felly  Duw  ei 
rai  yntau:  Saim  cxxxv.  4,  "  Oblegid  yr  Argiwydd  a 
ddetholodd  Jacob  iddo  ei  hun,  ac  Israel  yn  briodoriaeth 
iddo."  Salm  lxxxiii.  3,  "  Ymgyfrinachasant  yn  ddichell- 
gar  yn  erbyn  dy  bobl,  ac  ymgynghorasant  yn  erbyn  dy 
rai  dirgel  di;"  a  elwir  felly,  mewn  rhan,  oblegid  i  Dduw 
eu  cuddio  yn  nirgelfa  ei  babell;  ac,  mewn  rhan,  oblegid 
fod  Duw  yn  gosod  cymaint  o  werth  arnynt,  megys  y 
gesyd  dynion  ar  drysor  dirgel  a  chuddîedig  o'r  eiddynt 
hwythau.  lë,  y  mae  yn  gwneuthnr  mwy  o  gyfrif  o 
honynt  hwy,  nag  y  mae  yn  ei  wneuthur  o'r  holl  fydheb- 
ddynt;  ac  feìly  caiíf  y  byd  wybod,  pan  y  cyfyd  Duw  i 
ddial  y  camweddau  a'r  sarhad  a  wnaed  i'w  rai  dirgel  ef. 
Nid  oes  neb  ar  y  ddaear  a  ŵyr  gymaìnt  am  gyfrinachau 
ei  gariad,  am  gy frinachau  ei  gyngor,  am  gyfrinachau  ei 
fwriadau,  ac  am  gyfrinachau  ei  galon,  ag  a  ŵyr  ei  rai  dir- 
gel  ef.  Nid  oes  neb  dan  ddylanwadau  a  chynorthwyon 
dirgel  ei  Ysbryd,  fel  y  mae  ei  rai  dirgel  ef  danynt;  gan 
hyny,  nid  yw  ryfedd  os  yw  Duw  eilwaith  ac  eilwaith  yn 
eu  galw,  ei  rai  dirgel.  Yn  awr,  beth  a  all  fod  yn  fwy 
hyfryd  a  dymunol  na  gweled  eu  naturiaethau  a'u  hymar- 
feriadau  yn  ateb  i'w  henwau?  Rhai  dirgel  yr  Arglwydd 
ydynt,  ei  rai  cjiddiedig  ydynt;  gan  hyny,  mor  fawr  y 
gweddai  iddynt  fod  yn  acnl  gyda  Duw  yn  y  dirgel. 
Agaiíf  anian  ac  ymarferiad  Nabal  ateb  i'w  enw?  1  Sam. 
xxv.  25,  "  Attolwg,  na  osoded  fy  Arglwydd  ei  galon  yn 
erbyn  y  gwr  Belial  hwn,  sef  Nabal:  canys  fel  y  mae  ei 


64 


ÁELWEDD  ddirgel 


enw,  felly  y  mae  yntau;  Nabal  yw  ei  enw  ef,  ac  ynfyd- 
rwydd  sy  gydag  ef."  Y  mae  Nabal  yn  arwyddo,  ynfyd, 
meddwyn,  delff.  Y  mae  yn  arwyddo  un  annoeth  a  di- 
ddaioni;  y  mae  yn  arwyddo  un  a'i  feddwì,  barn,  a  deall- 
twrìaeth,  yn  wy wedig  a  metliedig.  Yn  awr,  os  edrychwch 
i'r  hanes,chwi  gewch  mai  fel  y  mae  wyneb  yn  ateb  i  wyneb, 
felly  yr  oedd  tueddfryd  ac  ymarferiad  Nabal  yn  dadseinio 
ac  yn  ateb  i'w  enw.  A  phaham,  ynte,  na  wnai  ein  han- 
ian  a'n  hymerfariadau  ninau  hefyd  ateb  i'n  henwau? 
Nyni  oil  a  elwir  yn  rhai  anadnabyddus  yr  Arglwydd, — 
ei  rai  cuddiedig.  Mor  fawr,  gan  hyny,  y  perthyn  i  ni 
fod  yn  aml  gyda  Duw  yn  y  dirgel !  Paham  y  bydd  dim 
ymryson  ac  annghytundeb  rhwng  ein  henwau  a'n  hymar- 
feriadau?  Y  mae  yn  nodadwy,  fod  ymarferiad  ac  ymar- 
weddiad  seintiau  ereill  wedi  ateb  i  w  henwau.  Y  mae 
Isaac  yn  arwyddo  chwerthinwr;  ac  Isaac  oedd  fab  gras- 
la^m,  a  mab  ufudd,  a  mab  a  gadwodd  rhag  y  meidd-derau 
hyny,  â  pha  rai  yr  halogodd  llawer  o'r  patrieirch  ereill  eu 
hunain,  a  mab  fu  yn  ddyddanwch  i'w  dad  a'i  fam  eu  holl 
ddydiau.  Felly  y  mae  Josiah  yn  arwyddo,  tân  yr  Ar- 
glwydd ;  a'i  ymarferiad  a  atebodd  i'w  enw,  yn  ei  ddrylliad 
o  alior  Jereboam,  a'i  losgiad  o'r  llestri  a  wnaed  i  Baal, 
a'i  ddiswyddiad  o'r  ofTeriaid  eihmaddolgar,  y  rhai  a 
osododd  brenhinoedd  Juda  i  fyny,  a'i  losgiad  o'r  llwyn 
wrth  afon  Cedron,  a'i  chwiifrywiad  o  hono  yn  llwch,  a'i 
ddrylliad  o  dai  y  Sodomiaid,  a'i  halogiad  o'r  uchelfeydd  lle 
y  bu  yr  oífeiriaid  yn  ilosgi  arogl-darth,  a'i  ddrylliad  yn 
chwilfriw  o'r  delwau,  a  thoriad  i  lawr  y  llwyni,  gan  lanw 
eu  lleoedd  âg  esgyrn  dynion.  Felly  y  mae  Josuah  yn 
arwyddo,  Gwaredwr,  a'i  ymarferiad  oedd  yn  ateb  i'w  envr. 
Er  nad  allasai  efe  waredu  ei  bobl  oddi  wrth  eu  pechodau, 
eto  efe  a'u  gwaredodd  oddi  wrth  eu  dyoddefiadau_  Llawer 
ac  amrywiol  oedd  y  g^raredigaethau  a  ddygwyd  oddi 
amgylcn  trwy  offerynoídeb  Josuali,  fel  ag  y  gẁyr  pawb 
a  ddarllenodd  lyfr  Josuah.  Felly  y  mae  Ioan  yn  arwyddo 
graslawn,  a'i  ymarferiadau  oedd  yn  ateb  i'w  enw,  Yr 
pedd  mor  raslawn  yn  ei  addysgiadau,  ac  yn  ei  rodiadau, 


Y  NEFOEDD. 


6â 


fel  yr  emiiliodd  ffafr  hyd  yn  nod  yn  ngolwg  ei  elynion» 
Trwy  yr  esiamplau  hyn,  alìawer  ereill  a  allesid  eu  rhoddi, 
y  gwelwch  fod  ymarferiadau  ereill  o'r  seintiau  wedi  ateb 
i'w  henwau.  Gan  hyny,  edryched  pob  un  o  honom 
ninau  ar  fod  ein  hymarferiadau  ninau  hefyd  yn  ateb  i'n 
henwau;  fei  megis  y".n  geiwir  ni  yn  rhai  dirgel  yrArglwydd, 
feiiy  bydded  i  ni  fod  yn  aml  gyda  Duw  yn  y  dirgel,  fel  y 
byddo  hyfrycl  gysonedd  rhwng  ein  henwau  a'n  hymar- 
feriadau.  Na  fydded  i  ni  edifarhau  ddydd  a  ddaw,  ì  ni 
gael  ein  galw  yn  rhai  dirgel  yr  Arglwydd,  ac  eto  heb 
wneuthur  cydwybod  erioed  o  gynnal  dirgel  gymundeb 
â  Duw  yn  ein  hystafeìloedd.  Ac  fel  hyn  y  gwelweh  nad 
oes  dim  ìlai  nag  ugain  o  resymau  i'ch  perswadio  i  gynal 
dirgeì  gymundeb  â  Duw. 

Y  Cymhiaysiad. — A  ydyw  feily  fod  gweddi  ddirgel 
neu  ystafellol  yn  ddyledswydd  anhebgorol  a  osododd 
Crist  ei  hun  ar  bawb  nad  yw  yn  foddlon  i  orwedd  dan  y 
nôd  gresynol  o  fod  yn  rhagrithwyr?  Yna  y  mae  y  gwir» 
ionedd  hwn  yn  euogi  pedwar  math  ar  bobl, 

1 .  Y  mae  yn  euogi  y  rhai  hyny  a  daflant  ymaith  weddi 
ddirgel  hyd  nes  eu  cynhyrfer  iddi  gan  yr  Ysbryd; 
oblegid  trwy  yr  hudoliaeth  echrysiawn  hyn  y  cadwyd 
Ilawer  oddi  wrth  weddi  ddirgel  amryw  wythnosau  a  mis- 
oedd,  ac,  O  î  na  allvv-n  beidio  dy wedyd,  amry w  fìynydd- 
oeddî  er  ei  bod  yn  amser  addas  iawn  i  weddio  pan  y 
mae  yr  Ysbryd  yn  sin  cynhyrfu  i  weddio.  Yr  hwn  a 
wna  grefydd  yn  orchwyl  iddo,  a  weddîa  yn  feunyddiol 
am  ras  beunyddiol,  fel  y  mae  yn  gweddio  yn  feunyddiol 
am  fara  beunyddiol:  Luc  xviii.  1,  "Ac  efe  a  ddywedodd 
hefyd  ddammeg  wrthynt,  fod  yn  rhaid  gweddîo  yn 
wastad,  ac  heb  ddiífygio."  1  Thes.  v.  17,  uGweddiwch 
yn  ddibaid."  Eph.  vi.  18,  "Gan  weddio  bob  amser  â 
phob  rhyw  weddi  a  deisyfiad  yn  yr  Ysbryd,  a  bod  yn 
wyliadwrus  at  hyn  yma,  trwy  bob  dyfal-bara,  a  deisyíiad 
dros  yr  holl  saint."  Rhuf.  xii.  12,  C4Yn  dyfal  barhau 
mewn  gweddi."  Y  Groeg  sydd  draws-symudiad  (me- 
tapìwr)  vredi  ei  gymeryd  odcíi  wrth  gŵn  hela,  y  rhai  na 


66 


ALLWEDD  DDIRGEL 


roddant  byth  mo'r  chware  i  fyny  hyd  nes  y  daìiŵnt  eu 
hysglyfaeth.  Y  mae  yn  rhaid  i'r  Cristion,  nid  yn  unig 
weddio,  ond  dal  yn  mlaen  mewn  gweddi  hyd  nes  y  caífo 
yr  yspail  nefol.  Yr  ydym  mewn  beiihyddiol  eisieu,  ac 
am  hyny  y  mae  angen  am  i  ni  weddîo  yn  feunyddiol;  y 
mae  y  byd  yn  denu  yn  wastadol,  am  hyny  y  mae  angen 
am  i  ninau  weddio  yn  wastadol;  y  mae  Satan  yn  temtio 
yn  wastadol,  am  hyny  y  mae  angen  am  i  ninau  weddio 
yn  wastadol;  yn  ydym  yn  pechu  yn  wastadol,  ac  am 
hyny  y  mae  angen  am  i  ninau  weddio  yn  wastadol;  ac 
yr  ydym  mewn  perygl  yn  wastadol,  ac  am  hyny  y  mae 
angen  am  i  ninau  weddio  yn  wastadol.  Pan  ofynwyd  i 
un,  pahain  yr  oeddvyn  gweddio  chwe  gwaith  yn  y  dydd, 
yr  ateb  hyn  yn  unig  a  roddodd, — "Rhaid  i  mi  farw, 
rhaid  i  mi  farw,  rhaid  i  mi  farw."  Y  mae  angen  i  Grist- 
ioiiogion  sydd  yn  marw;  fod  yn  Gristionogion  yn 
gweddio;  a'r  rhai  sydd  yn  marw  yn  wastadol,  y  mae 
angen  iddynt  weddio  yn  wastadol.  Yn  sicr,  teuluoedd 
diweddi  ydynt  deuluoedd  diras,  a  phersonau  diweddi 
ydynt  bersonat'  diras.  Gweìl  fuasai  ddeng  mil  o  weith- 
iau,  pe  nas  ganesid  ni  i'r  byd  erioed,  nag  wedi  ehi  geni, 
i  ni  fyned  o  hono  heb  ein  hadnewyddu.  Oûd — 

2.  Y  mae  y  gwirionedd  hwn  yn  euogi  y  rhai  hyny 
nad  ydynt  yn  gweddio  yn  eu  tenìuoedd,  nac  ychwaith  yn 
eu  hystafelloedd.  Yn  mlilith  holl  blant  Duw,  nid  oes 
un  wedi  ei  feddiannu  â  chythrau!  mud.  Dynion  diweddi 
ydynt  yn  wrthodedig  gan  Dduw,  wedi  eu  daliu  gan 
Satan,  eu  caledu  mewn  pe^Lc  i,  ac  y  mae  pob  anadliad  a 
anadìant  yn  agoredi  bco  rhyw  fcnau  tymhorol,  ysbryd- 
ol,  a  tln^agAYyddol.  Gweddi  yw  y  rhan  naturioì  hòno  o 
addoliad  sy  ddyledus  i  Dduw,  yr  hyn  ni  wada  neb  ond 
atheistiaid.  Sahn  xiv.  1. 

Y  mae  yn  nodadwy  -  yn  mhlith  y  gvraethaf  o  ddynion, 
(y  Twrciaìd,)  a'r  gwàethaf  o'r  Twrciaid,  (yMooririd,) 
ei  bod  yn  ddadl  gyfiawn  wrth  eu  cyfì-aith,  yn  erbyn 
unrhyw  dyst?  ei  fod  heb  wedáio  chwe  gwaith  yn  mhob 


Y  JS'EFOEDD. 


67 


dydd  naturiol ;  oblegid  y  mae  yn  ddefod  ganddynt  hwy  i 
weddio  chwe  gwaith  yn  y  dydd.  Yn 

(1.)  Cyn  toriad  y  dydd,  y  maent  yn  gweddio  am 
ddydd. 

(2.)  Pan  ddel  y  dydd  diolehant  am  y  dydd. 
(3.)  Ar  ganol  dy  dd,  diolchant  am  yr  hanner  diwrnöd 
a  basiodd. 

(4.)  Ar  olhyny  gweddiant  am  fachludiad  haul  da. 
(o.)  Ac  ar  ol  hyny  diolchant  i  Dduw  am  y  dydd  a 
aeth  heibio. 

(6.)  Ac  yn  olaf,  gweddiant  am  nos  dda  ar  ol  eu 
dydd. 

Yn  sicr,  cyfyd  yr  AíTricaniaid  hyn  ryw  ddydd  yn  y 
fam,  yn  erbyn  y  rhai  hyny  a  fyddont  by w  mewn  holiol 
esgeulusiad  o  weddi,  y  rhai  a  oddefant  i  gymaint  o 
heulau  a  lleuadau  gyfodi  a  machlud  uwch  eu  penau,  heb 
erioed  alw  yn  ddwys  ar  Dduw.  Darllenais  am  ddyn,  yr 
hwn,  pan  oedd  yn  glaf,  ac  yn  ofhi  marw,  a  syrthiodd  i 
wedd'io,  a  thuag  at  annag  Duw  i'w  wrando,  dywedodd 
wrtlio,  Nad  cardotyn  cyfTredin  oedd  efe,  ^ac  na  flinodd  ef 
mo  hono  erioed  o'r  blaen,  ac  os  gwnai  ond  ei  wrandaw  y 
pryd  hwnw,  na  flinai  ef  mô  hono  byth  eilwaith.  Y  mae 
y  byd  hwn  yn  llawn  o'r  fath  drueiniaid  halogedig,  cabl- 
eddus,  a  di-Dduw.    Ond — 

3.  Y  mae  y  gwirionedd  hwn  yn  euogi  y  cyfryw  ag 
ydynt  yn  gwbl  am  weddi  gyhoeddus,  ond  nad  ydynt 
byth  yn  prisio  am  weddi  ddirgel;  y  rhai  sydd  yn  gwbl 
am  esgyn  i  fjmy  i'r  deml,  ond  nad  ydynt  byth  yn  prisio 
am  fyned  i'w  hystafelloedd.  Y  mae  hyn  „yn  rhagrith 
o'r  mwyaf,  sef,  bod  yn  Hawn  sel  mewn  gweddi  gyhoedd- 
us»,  eithr  yn  eithaf  oer  a  difraw  am  wedcii  ddirgel.  Yr 
hwn  a  ledrithia  gydwybod  yn  y  naill,  ac  heb  wneuthur 
dim  cydwybod  yn  y  Ilall,  sy  ragrithiwr  noeth.  Mat.  *vi. 
1,  2,  o,  axxiii.  5.  Y  mae  Satan  yn  deall  yn  eithaf  da 
pa  fodd  i  wneuthur  ei  farchnadoedd  o'r  cyfryw  ragrith- 
wyr  oll,  y  rhai  sydd  yn  gwbl  am  weddîau  yr  og«wys,  ond 
yn  hollol  fel  Galio  yn  nghyicii  gweddi  ddirgel.  Actau 


68 


ALLWEDD  DDIRGEL 


xviii.  17.  Y  mae  y  eyfryw  ag  sydd  yn  cyflawni  eu  holi 
grefyddolder  dirgel  yn  yr  eglwys,  ac  nid  yn  eu  hystaf- 
elloedd,  yn  gosod  gormod  bychandra  ar  awdurdod  Crist, 
yr  hwn  sydd  yn  dywedyd,  "Pan  weddiech,  dos  i'th 
ystafelL"  Md  yw  yn  dywedyd,  "Pan  weddiech,  dos  i'r 
eglwys;"  ond,  "  Pan  weddiech,  dos  i'th  ystafell."  Ond — 
4,  Y  mae  y  gwirionedd  hwn  yn  euogi  y  eyfryw  a 
weddiant  â  llais  uchel  yn  eu  hystafeìloedd.  Fe  ddylai  y 
Cristion  gau  drws  ei  ystafell,  a  drws  ei  wefusau  hefyd, 
mor  gauedig,  fel  na  allai  neb  oddi  allan  glywed  yr  hyn 
a  ddywed  oddi  mewn,  "Dos  i'th  ystafell  (ebe  Crist)  ac 
wedi  cau  dy  ddrws,  gweddia."  Ond  pa  raid  yw  i  ddyn 
gau  drws  ei  ystafell,  os  gweddîa  â  llef  uchel?  Ond 
gwrthddadleua  rhai,  a  dywedant, 

GwRTHDDADL  L 

Xid  oes  genym  ddim  amser  at  weddi  ddirgeL  Y  mae 
yn  rhaid  i  ni  edrych  at  ein  gorchwyl,  yr  ydym  yn  y  fath 
amgylchiadau  ag  y  mae  yn  hollol  anmhosibl  i  ni  gan- 
ìyn  dyledswyddau  dirgel. 

O  î  feistriaid,  oriau  da  a  chyfleusderau  bendigedig  at  weddi 
ddirgel,  sy  fasnach  o'r  pris  a'r  gwerth  uchaf;  ac  am  hyny, 
pwy  bynag  sydd  a  meddwl  ganddo  i  fod  yn  gyfoethog 
mewn  gras,  ac  i  fod  yn  uchel  mewn  gogoniant.  a  ddylai 
yn  wastad  brynu  yr  amser  gwerthfawr.  O  î  Sirs,  ni  a 
ddylem  brynu  amser  at  weddi  ddirgel  allan  o  amser  ein 
bwyta,  amser  ein  hyfed,  amser  ein  cysgu,  amser  ein  prynu, 
amser  ein  gwerthu,  amser  ein  pechu,  amser  ein  difyrwch, 
yn  hytrach  nag  esgeuluso  ein  cymundeb  ystafellol  gyda 
Duw. 

Titus  Yespasian,  yr  hwn  a  ddialodd  v>Taed  Crist  ar 
Jerusalem,  pan  ddychwelodd  yn  orchfygwr  i  Rufain, 
gan  goíio  un  noswaith  pan  oedd  yn  eistedd  ar  swpper 
gyda'i  gyfeillion,  na  wnaeth  efe  ddim  daioni  y  diwrnod 
hwnw,  a  draethodd  y  doeth-air  cofadwy  a  chanmoladwy 
hwn,  Amici  dìem  perdidi,  Fy  nghyfeittion,  mi  a  gollaú 
ddiwrnod. 


Y  NEFOEDD. 


69 


ChilO)  un  o?r  saith  doethion,  pan  ofynwyd  iddo  pa 
beth  oedd  y  peth  caletaf  yn  y  byd  iV  gyflawni,  atebodd, 
Iawn  ddefnyddio  ac  arfer  amser  dyn. 

Yr  oedd  Chilo  yn  dal,  Fod  yn  rhaid  rhoddi  cyfrif  nid 
yn  uüig  am  (amser)  ein  llafur,  ond  ein  seibiant  hefyd. 
Ac  iEIian  a  rydd  y  dystiolaeth  hon  am  y  Lacedemoniaid, 
eu  bod  yn  awyddus  iawn  am  eu  hamser,  gan  ei  dreulio 
oll  yn  nghylch  pethau  angenrheidiol,  ac  na  oddefent  un 
dinasydd  i  fod  ýn  segur,  nac  i  chwareu  ychwaith.  Ác 
ebe  un  arall,  Yr  ydym  yn  ofera  gyda'r  peth  gwerth- 
fawrocaf,  ac  yn  taflu  ymaith  yr  hyn  y  byddai  ein  budd 
mwyaf  i'w  brynu. 

Yn  ddiau  bydd  i'r  Cenhedloedd  gyfodi  yn  y  farn  yn 
erbyn  y  rhai  a  alwant  eu  hunain  yn  Gristionogion,  y 
rhai  sydd  yn  ynfydu  ac  yn  cTifyru  eu  hamser  gwerthfawr 
gyda'r  dryeh,  y  grib,  y  delyn,  (lute,)  y  crwth,  y  bibelì, 
neu  gyda  chwareuyddiaethau  gwag  a  digrifiadau  ynfyd, 
neu  trwy  ofer-gellwair,  cysgu  annghymedrol,  a  gwledda 
arddigonol. 

INaiìl  ai  y  mae  gweddi  ystafellol  yn  ddyledswydd,  neu 
nid  yw  ddim  yn  ddyledswydd.  Yn  awr,  ei  bod  yn 
ddyledswydd,  a  brofais  mor  gadarn,  yr  wyf  yn  tybied, 
fel  na  all  na  dyn  na  diafol,  yn  dêg  neu  yn  gyíìawn,  wadu 
nad  yw  yn  ddyledswydd.  Am  hyny,  paham  y  bloeddia 
dynion  i  fyny  orchwyl  mav/r?  Och!  pa  orchwyl  bynag 
a  adewir  heb  ei  wneuthur?  rhaid  cyflawni  dyledswydd, 
onidê,  y  dyn  hwnw  a'i  hesgeulusa,  a  ddinystria  ei  hun 
am  byth.  Gwrthddadleu  am  orchwyl  sydd  beth  gwag, 
pan  y  byddo  dyledswydd  ofynedig  i  gael  ei  chyflawni ;  ae 
yn  wir,pe  byddai  gwrthddadleuaeth  noeth  am  orchwyì,  yn 
ddigon  i  ddynion  er  esgeuluso  dyledswydd,  y  mae  arnaf  ofn 
nad  oes  ond  ychydig  o  ddyledsy/yddau  yr  efengyl  nad  ym- 
gynygai  dynion  i'w  gochelyd,  dan  rith  gorchwyl,  gor- 
chwyl  mawr.  Yr  hwn  a  wna  orchwyl  yn  esgus  rhag 
gweddi  ddirgel,  a  fydd  yr  un  mor  barocl  i  gymeryd 
gorchwyl  yn  esgus  rhag  gweddi  deuluaidd;  a'r  hwn  a 

F 


70 


ÄLLWEDD  DDIRGEL 


wna  orchwyl  ynesgus  rhag  gweddi  deuluaidd,  a  fydd  vr 
un  mor  barod  i  gymeryd  gorchwyl  yn  esgus  rhag  gweddi 
gyhoeddus.  Wele,  Sirs,  coflwch  pa  beth  a  ddaeth  oV 
rhai  hyny  a  esgusoclasant  eu  hunain  allan  o'r  nefoedd 
trwy  eu  hesgusodion  enawdol,  a'u  negeseuau  bydol:  Luc 
xív.  18 — 20,  "Mi  a  brynais  dyddyn,  aç  y  mae  yn  rhaid 
i  mi  fyned,  a'i  weled;  atolwg  i  ti,  cymer  fl  yn  esgusodol. 
(ebe  un.)  Mi  a  brynais  (ebe  un  arall)  bum  iau  o  ych- 
ain,  ac  yr  ydwyf  yn  myned  i'w  proíi  hwynt,  atolwg  i 
ti,  cymer  fl  yn  esgusodol.  Mi  a  briodais  wTaig;  (ebe 
xm  araìl;)  ac  am  hyny  nis  gallaf  ti  ddyfod."  Y  rheswm 
gwirioneddol  paham  na  ddeuent  i'r  swpper  y  gwahoddasai 
Brenin  y  brenhinoedd  hwynt  iddi,  oedd,  nid  am  eu  bod 
wedi  prynu  tyddynod  ae  ychain,  ond  fod  eu  tyddynod 
a'u  hychain  wedi  eu  prynu  hwy,  Cafodd  pethau  y  byd 
a'u  perthynasau  cnav*rdol  gymaint  o  le  yn  eu  calonau  a'u 
serchiadau,  fel  nad  oedd  ganddy^nt  ddim  archwaeth  at 
wleddoedd  y  nefoedd;  ac  am  hyny  y  mae  yn  nodadwy, 
fod  Crist  yn  chwanegu  ar  ddiwedd  y  ddammeg,  yr  hwn 
<Éni  chasao  ei  dad,  a'i  fam,  a'i  wraig,  a'i  blant,  a'i  frodyr, 
a'i  chwîorydd,  ie,  a'i  einioes  ei  hun  hefyd,  (llawer  mwy 
ei  dyddyn  a'i  ychain,)  ni  all  efe  fod  yn  ddysgybl  i  mi." 
Wrth  y  geiriau  hyn  y  mae  yn  amiwg  mai  nid  y  tyddyn, 
na'r  ychain,  na'r  wraig  yn  unrg,  a  wnaeth  iddynt  wrthod 
gwahoddiad  graslawn  Críst,  ond  cariad  a  bri  ynfyd,  an- 
nghymedrol,  a  chnawdol^  at  y  petliau  hyny  uweh  law 
bendithìon  gwrell  a  rhagorach.  Gwrthodasant  ras  a 
thrugaredd  Duw  ag  oedd  vn  cael  ei  gynyg  yn  yr  efengyl, 
dan  rith  eu  negeseuau  bydol;  a  phenderíynodd  Duw,  yn 
ddios,  na  chai  yr  un  o  honynt  brofl  o'i  swpper.  Ac  yn 
wir,  beth  a  ail-fod  yn  fwy  ©ywir  a  chyflawn  na  hynì 
sef  na  chai  y  rhai  hyny  byth  gymaint  a  phroô  o'r  ben- 
dithion  ysbrydol  a  thragwyddol,  y  rhai  a  werthfewrog- 
asant  eu  negeseuau  bydol  o  flaen  danteithìon  y  nefoedd ; 
y  ihai,  gyda'r  Rubeniaid,  a  werthfawrogasant  fro  cyfleus 
at  borthi  eu  hanifeiiiaid,  o  flaen  hawl  yn  ngwlad  yr 
addewid.    Gweddi  ddirgel  sydcl  'waith  anhebgorol  ang- 


Ý'  NE'FÖEÛtf, 


71 


enrheidiol  er  dwyn  y  galon  i  agwedd  dda,  a'i  ehadw 
hefyd  mewn  agwedd  dda.  Y  mae  yn  anhebgorol  ang- 
enrheidiol  er  darganfyddiad  a  rhagílaeniad  peehod,  ae  er 
ehwerwi,  gwanychu,  a  phuro  ymaith  bechod.  Y  mae  yn 
anhebgorol  angenrheidiol  er  darganfyddiad  gras,  ac  hefyd 
er  cyíîawn  ymarferiad  Ö,  a  ehynydd  mewn  gras.  Y  mae 
yn  angenrheidiol  i'n  harfogi  yn  erbyn  profedigaethau, 
cystuddiau,  a  dyoddefiadau  tumewnol  ac  allanol;  ac  i'n 
haddasu  ni  at  bob  gwasanaeth  a  dyledswydd  arall,  i 
ogoneddu  Duw,  a  dwyn  yn  mlaen  ein  tragwyddol  dded- 
wydd wch ;  ac  am  hyny,  paham  y  pledia  neb  alwad,  tra  y 
mae  gwaith  o'r  fath  neillduol  angenrheidrwydd  o'i  flaen? 
Pe  byddai  plentyn  neu  wraig  unrhyw  ddyn  yn  beryglus 
glaf,  neu  archolledig,  neu  yn  agos  i  angeu,  nid  ym» 
ddadleuai  un  amser,  u  Y  mae  genyf  waith,  y  mae  genyf 
lawer  iawn  o  waith  i'ẅ  wneuthur,  ac  am  hyny  nis  gallaf 
aros  gyda  fy  mhlentyn,  neu  fy  ngwraig ;  ac  nid  oes 
genyf  ddim  amser  i  fyned,  na  danfon  am  feddyg,"  &c« 
O  na;  ond  yn  hytrach  efe  a  ddadleuai  fel  hyn,  6i  Y  mae 
yn  anhebgorol  angenrheidiol  i  mi  edrych  ar  ol  cadwraeth 
bywyd  fy  mhleotyn,  neu  fy  ngwraig;  ac  am  hyn  y 
gofalaf,  beth  bynag  a  ddelo  o  fy  ngorchwyL"  ö  feistr- 
iaid!  y  mae  eieh  eneidiau  o  fwy  o  werth  i  chwi  na  holl 
wragedd  a  phlant  y  byd ;  ac  am  hyny  y  mac  yn  rhaid 
gofalu  am  hwn,  pa  orchwyl  bynag  a  esgeulusir.  Erioed 
nid  appwyntiodd  ac  ni  fwriadodd  Duw  i  un  alwad  wthio 
gweddí  ddirgeì  y  tu  allan  i'r  drysau.  Mai  pechod  mawr 
yw  i  un  profTeswr  esgeuluso  ei  alwad  neilìduol  dan  un- 
rhyw  rith  crefyddol,  sydd  eithaf  amlwg  oddi  wrth  yr 
ysgrythyrau  hyn, — Exod.  xx.  9,  "  Chwe  diwrnod  y 
gweithi,  ac  y  gwnai  dy  holl  waith."  1  Cor.  vii.  20, 
uPob  un  yn  yr  alwecligaeth  y  galwyd  ef,  yn  hòno 
arhosed."  2  Thes.  iii.  10,  11,  12,  aCanys  pan  oeddym 
heíyd  gyda  chwi,  hyn  a  orchyrnynasom  i  chwi,  Os 
bycldai  neb  ni  fynai  weithio,  na  chai  fwyta  ehwaith. 
Canys  yr  ydym  yn  clywed  fod  rhai  yn  rhodio  yn  eich 


72 


ÁLLWEBB  BDLEGEL 


pîitìi  chwi  yn  afreòlus,  heb  weithio  dim,  ond  bod  yn 
rhodresgar.  Ond  i'r  cyfryw  gorchymyn  yr  ydym,  a'u 
hannog  trwy  ein  Harglwydd  lesu  Grist,  ar  iddynt 
weithio  trwy  lonyddwch,  a  bwyta  eu  bara  eu  hunain." 
1  Thes.  iv.  11,  12,  "  A  rhoddi  o  honoch  eich  bryd  ar  fod 
yn  Ilonydd,  a  gwnauthur  eich  gorchwylion  eich  hunain. 
a  gweithio  â'ch  dwylaw  eich  hunain  (megys  y  gorchy- 
mynasom  i  chwi. )  Fel  y  rhodioch  yn  weddaidd  tuag  at 
y  rhai  sydd  oddi  allan,  ac  na  byddo  arnoch  eisieu  dim." 
Eph.  iv.  28,  "Eithr  yn  hytrach  cymered  boen,  gan 
weithio  â'i  ddwylaw  yr  hyn  sy  dda;  fel  y  byddo  ganddo 
beth  i'w  gyfranu  i'r  hwn  y  mae  angen  arno."  1  Tim. 
v.  8,  "  Ac  od  oes  neb  heb  ddarbod  dros  yr  eiddo,  ac  yn 
enweuig  ei  deuìu,  efe  a  wadodd  y  ífydd,  a  gwaeth  yw 
na'r  diffydd."  îë,  ein  Harglwydd  íesu  Grist  ydoedd 
saer  wrth  ei  gelfyddyd,  JMarc  vi.  3;  Mat.  xiii.  55,  56;  ac 
yr  oedd  yn  Uafurus  yn  y  gelfyddyd,  hyd  nes  y  dechreu- 
odd  ar  ei  weinidogaeth  gyhoeddus,  fel  y  cytuna  pawb  o'r 
henaflaid.  Yr  oedd  gan  y  patriarchiaid  eu  galwedig- 
aethau  neillduol.  Abel  oedd  fugail  defaid,  Gen.  iv.  2; 
Noah  oedd  arddwr,  Gen.  ix.  20;  meibion  Jacob  oeddynt 
fogeüiaiáÇ  a  cheidwaid  anifeiliaid?  Gen.  xlvi.  34.  Ac  yr 
oedci  gan  yr  holl  apostoîion,  cyn  eu  galw  i  waith  y  wein- 
idogaeth,  eu  galwadau  neiìlduoL 

Wrth  gyfraith  Maliomet,  y  mae  y  Twrc  mawr  ei  hun 
yn  rhwym  i  ymarfer  â  rhyw  law-gelfyddyd,  neu  alwad. 
Gwnaeth  Sölon  ddeddf,  na  fyddai  y  mab  yn  rhwym  i 
•gynorthwyo  ei  clad,  pan  yn  hen,  oddieithr  ei  fod  wedi 
gosod  ei  hun?  yn  ei  ieuenetyd,  i  ryw  alwedigaeth.  Ac 
yh  Athen,  yr  oedd  pob  dyn  i  roddi  eyfrif  biynyddol  i'r 
hecld-ynad,  trwy  ba  gelfyddyd,  neu  ddull  bywioliaeth5 
yr  cedd  ef  yn  cynal  ei  hun;  ac  os  na  aiiai  wneuíhur 
hyny,  yr  oedd  i  gael  ei  alltudio.  Ac  y  mae  wedi  ei 
gondemnio  gan  yr  Iioll  ysgrifenwyr  fel  yn  wagedd  mawr 
iawn  yn  Dionysius^  am  y  mynai  fod  y  bardd  goreu;  a 
Caligula,  am  y  mynai  fod  yr  areithiwr  goreu;  a  Nero, 
&m  y  mynai  fod  y  crwthwr  goreu;  ac  felly  daeth  y  tri  i 


Y  NEPOEDÍ), 


73 


fod  y  tywysogion  gwaethaf,  trwy  ofalu  mwy  am  orchwyl- 
îon  dynion  ereill  na'u  galwad  neillduol  eu  ímnain.  Ond 
bod  i  ddyn  daüu  ymaith  neu  esgeuluso  gweddi  ddirgel 
dan  esgus  o'i  alwad  neiliduol,  nid  yw  gyson  âg  un  ys- 
grythyr;  'ie,  y  mae  yn  wrthwyneb  i  lawer  iawn  o  ys- 
grythyrau,    megys  y  mae  yn  amlwg  trwy  y  llîaws 
rhesymau  a  goífawyd  yn  barod.    Nid  y w  galwad  o  eiddo 
neb,  yn  ddiau,  i  gymeryd  ymaith  alwad  oddi  wrth  Dduw 
neu  dduwioldeb.    Nid  aeth  i  galon  Duw  erioed,  y  dylai 
ein  galwadau  neillduol  yru  ymaith  ein  galwad  eyfTredinol 
o  Gristionogrwydd.    Y  mae  yn  rhaid,  yn  ddíau,  i'n 
gaìwad  neillduol  roddi  lle  i'n  galwad  gyí&edinoì.  Oni 
wnaeth  y  wraig  o  Sâmaria  adael  ei  dwfr-Iestr,  a  rhedeg 
i'r  ddinas,  a  dywedyd,  "Deuwch,  gwelwch  ddyn  yr  hwn 
a  ddywedodd  i  mi  yr  hyn  oll  a  wnaethym;  onid  hwn.yw 
y  Crist?"  loan.  iv.  28,  29.    Oni  adawodd  y  bugeiliaid 
eu  diadelîau  yn  y  maes,  gan  fyned  i  Bethîehem,  a  mynegî 
y  newyddion  da  o  lawenydd  mawr,  yr  hwn  a  glÿwsant 
gan  yr  angel,  sef,  "fod  Ceidwad  wedi  ei  eni  yn  ninas 
Dafydd,  yr  hwn  yw  Crist  yr  Arglwydd?"    Ac  oni  clian- 
molodd  Crist  Mair  am  yr  esgeulusiad  santaidd  hwnw  o'i 
galwad  neillduol,  pan  yr  eisteddodd  wrth  ei  drâed,  ac  y 
gwrandawodd  ei  eiriau?  Luc  x.  38.    A  pha  beth  y  mae 
yr  holl  esiamplau  hyn  yn  ei  ddangos,  ond  fod  yn  rhaid 
i'n  galwadau  neillduol  roddi  Ile  i  aìwad  cyífredinol  Crist- 
ionogrwydd.    Yn  sicr,  y  mae  gweithredoedd  ein  galwad 
gyífredinol  yn  ìlawer  uwch  a  rhagorach  nag  yw  gweith- 
redoedd  ein  galwadau  neilldnol;  ac  am  hyny  y  mae  yn 
Hawer  addasach  i'n  galwad  gyífredinol  fenthyca  amser 
gan  ein  galwad  neíllduol,  nag  ydyw  i'n  galwad  neiìlduoì 
ìenthyca  amser  gari  ein  galwad  gyífredinol.    Yn  sicr,  y 
mae  y  dynion  hyny  yn  anwybodus  iawn,  neu  yn  haloged- 
ig  iawn,  a  dybiant  eu  hunain  wedi  eu  rhwymo  mor 
glymedig  i  gaplyn  eu  galwedigaethau  neillduol  chwe 
diwrnod  yn  yr  wythnos,  fel  y  mae  yn  rhaid  iddynt 
béidio.  ag  ymyraeth  dim  â  dyledswydclau  crefyddol  yn 
yspaid  y  dyddiau  hyny.     Duw,  yr  hwn  yw  Arglwydd 


74 


ALLWEDD  DDîRGEL 


amser,  a  gadwodd  rhyw  rau  o  hono  iddo  ei  hun  bob 
dydd.  Er  ei  bod  yn  orchymynedig  i'r  Iuddewon  lafurio 
chwe  diwrnod  o'r  wythnos,  eto  yr  oedd  yn  orchymynedjg 
iddynt  hefyd  offrymu  i  fyny  foreuola  phrydnawnoì 
aberth  yn  feunyddìol.  Deut,  vi.  6 — 8;  Exod.  xxix, 
38,  39 ;  a  Num.  xxviii.  3. 

Yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  rhanu  eu  dydd  i  dair  rhan; 
y  gyntaf,  i  weddi;  yr  ail,  i  ddarllen  y  gyfraith;  a'r 
drydedd,  at  weithredoedd  eu  galwedigaethau  cyfreith- 
lawn,  Er  mor  ddrwg  oedd  yr  Iuddewon,  eto  yr  oeddynt 
bob  dydd  yn  neillduo  rhyw  ran  o'r  dydd  at  ymarferiadau 
crefyddol.  Gwaeth  na'r  Iuddewon,  yn  ddiau,  yw  y  rhai 
hyny  a  dreuliant  eu  holl  amser  yn  nghylch  eu  gorchwyl- 
ion  neillduol,  ac  a  gauant  weddi  ystafellol  yn  hollol  j  tw 
allan  i'w  drysau.  Y  mae  enaid  y  dyn  hwnw  mewn  cyflwr 
peryglus  iawn,  yr  hwn  sydd  wedi  ei  faglu  gan  attalfeydd 
y  byd,  fel  nad  all  hebgor  dim  amser  at  weddi  ddirgel. 
Os  Duw  yw  Arglwycìd  dy  drugareddau,  Arglwydd  dy 
amser,  ac  Arglwydd  dy  enaid,  pa  fodd  y  gelli,  gydag  un 
uniondeb  nac  urddasrwydd,  daflu  ymaith  ei  wasanaeth, 
dan  rith  llawer  o  orchwyl?  Collecîig  ywr  y  dyn  hwnw, 
melìdigedig  yw  y  dyn  hwnw,  yr  hwn  a  all  gael  amser  i 
bob  peth  ond  i  gyfaŵd  â  Duw  yn  ei  ystafell.  Y  mae 
-y  djn  hwnw,  yn  ddiäu,  ar  fln  dystryw,  yr  hwn  sydd  a'i 
orchwyl  bydol  yn  bwyta  i  fyny  ei  holl  feddyliau  oddi 
wrth  Dduw^,  oddi  wrth  Grist,  oddi  wrtli  y  nefoedd,  oddi 
wrth  dragwyddoldeb,  oddi  wrth  ei  enaid,  ac  oddi  wrth 
bethau  perthynol  i'w  enaid.  Ond  pa  fwyaf  o  orchwyl 
bydol  sydd  genyt  mewn  llaw,  mwyaf  oll  yw  yr  angen  am 
i  ti  gadw  yn  agos  at  dy  ystafell.  Llawer  o  orchwyl 
s}r^  yn  gosod  dyn  yn  agored  i  lawer  o  bechodau,  llawer 
o  faglau,  a  llawer  o  brofedigaethau.  Yn  awr,  pa  fwyaf 
o  bechodau,  magîau.  a  phrofedigaethau^  y  mae  gorchwyl 
dyn  yn  ei  osod  yn  agored  iddynt,  mwyaf  yn  y  byd  y  w  yr 
angen  am  i'r  dyn  hwnw  fod  yn  aml  mewn  gweddi  ddir- 
gel,  fel  y  cadwer  ei  enaid  yn  rhydd  oddi  wrth  bechod, 


Y  NEFOEDD. 


75 


ac  fel  y  cadwer  ei  droed  rhag  cael  ei  dal  yn  nghroglath  y 
diafol,  ac  fel  y  gallo  sefyll  yn  ddiysgog  yn  awr  y  brofed- 
igaeth.  Y  mae  gweddi  ddirgel  ìnor  bell  oddi  wrth  fod 
yn  rhwystr  i  orchwyl  dyn,  fel  y  máe  yn  fíbrdd  y  ffyrdd  ì 
ddwyn  i  waered  fendith  o'r  nefoedd  ar  orchwyl  dyn;  fel 
yr  oedd  y  blaenffrwyth  ag  yr  oedd  pobl  Dduw  yn  ei 
dd wyn  idäo,  yn  dwyn  i  lawr  fendith  o'r  nefoedd  ar  y  cwbl  ag 
oedd  ar  ol.  Deut.  xxvi.  1 0, 1 1 .  Nid  y  w  gweddi  ac  ymborth 
byth  yn  rhwystr  i  deithio.  Y  mae  gweddi  ddirgel  yn 
debyg  i  Jacob,  yr  hwn  a  ddygodd  fendith  i  lawr  o'r  nef- 
oedd  ar  yr  oll  o  eiddo  Laban.  Y  mae  gweddi  ddirgeì  yn 
rhoddi  i  ddyn  ddefnydd  santeiddiedig  o'i  holì  gysuron 
daearol,  ac  ar  ei  holl  orchwylion  daearol  hefyd;  a  hyn  a 
wybu  Dafydd  a  Daniel  trwy  brofiad,  ac  am  hyny  ni 
allasai  eu  gorchwylion  mawr  cyhoeddus  eu  cymeryd  oddi 
wrth  eu  dyledswyddau  dirgel.  Amser  a  dreulir  mewn 
«yíìawniadau  nefol,  nid  yw  ddim  yn  amser  wedi  ei  golli 
oddi  wrth  orchwylion  bydoL  Gweddi  ddirgel  sydd  yn 
gwneuthur  yr  oll  a  gymerom  mewn  llaw  yn  Uwyddiannus, 
írwnaeth  gweddi  ystafellol  lawer  yn  gyfoethog,  ond  n\ 
wnaeth  un  dyn  erioed  yn  dylawd  neu  yn  anghenog  yn  y 
byd  hwn.  Nid  oes  dyn  ar  y  ddaear^  vvyr  beth  a  ddeiilia 
o,  neu  a  ddygwydd  mewn  diwrnod;  Diar.  xxvii.  1, 
"Nae  ymnrostla  o'r  dydd  y  fory:  canys  ni  wyddost  beth 
a  ddygw}rdd  meion  diwrno<l.,,  Y  mae  pob  diwrnofi  fel 
yn  fawr  feichiog.  Y  mae  pob  diwrnod  fel  pe  bae  yn 
feichiog  ar  ryw  beth;  ond  pa  bej:h  a  ddwg  aMan,  pa  un 
^ii  croes  ai  cysur,  ni  ail  neb  fynegi:  megys  pan  y  mae 
gwraig  yn  feichiog,  ni  all  neb  fynegi  pa  ryw  esgoriad  a 
fydd.  Ni  vvyr  neb  pa  drugareddau  a  ddygwydd  mewn 
diwrnod;  pa  oíìdiau,  pa  dda,  neu  pa  ddrwg,  pa  gystuddiau, 
pa  brofedigaethau,  pa  ryddid,  pa  rwymau,  pa  Iwyddiant, 
neu  pa  aflwyddiant  a  ddygwydd  mewn  diwrnod;  ac  am 
hyny  y  mae  gan  ddyn  achos  i  fod  bob  dyddyn  ei  ystafell 
gyda  Duw,  fei  y  caffo  ei  barotoi  a'i  addasu  i  roesawu  a 
derbyn  yr  îioli  ddygwyddiadau,  canlyniadau,  a'r  deill- 
iadauj  ag  a  all  ddyfod  iV  gyfarfod  yn  ystod  ei  fywyd. 


76 


ALLWEDD  DDIHGEL 


Y  mae  cymàint  a  hyn  yn  ddigon  o  atebiad  i'r  wrthddadl 
hon.    Eithr — 

GWRTHDDADL  IL 

Galì  ereill  wrthddadlü,  a  dywedyd,  Syr,  yr  ^dym  ni 
yn  addef  fod  gweddi  ddirgel  yn  ddyledswydd  anhebgorol 
ag  sydd  yn  gorphwys  ar  bobl  Dduw;  eithr  gweision 
ydym  ni,  ac  nid  oes  genym  ni  ddim  amser  ag  y  gallom 
*  ei  alw  yr  eiddom  ein^hunain;  ac  y  mae  gorchwyl  ein 
meistr  y  fath  ag  na  oddef  i  ni  ddim  amser  at  weddi 
ddirgel,  ac  am  hyny  yr  ydym  yn  gobeithio  y  cymerir  ni 
yn  esgusodol. 

Àteb  1.  Y  mae  y  testyn  yn  anmhenodol,  ac  nid  yw 
wedi  ei  gyfyngu  i  unrhyw  fath  neu  radd  o  ddynion,  pa 
un  bynag  ai  uchel  neu  isel,  tylawd  neu  gyfoethog,  caeth 
neu  rydd,  gwas  neu  feistr.  "Ond  tydi,  pan  weddiech, 
dos  i'th  ystafell,  ac  wedi  cau  dy  ddrws,  gweddia  ar  dy 
Dad  yr  hwn  sydd  yn  y  dirgel." , ;  Yma  y  mae  (yn  ol  y 
Saesonaeg)  dri  tydi:  tydi,  tydí,  tydi;  y  rhai  sydd  iV 
deall  yn  anmhenodol.  Tydi  was,  yn  gystal  a  thydi 
feistr;  tydi  ŵr  caeth,  yn  gystal  a  thydi  ŵr  rhydd;  tydi 
ddyn  tylawd,  yn  gystal  a  thydi  ddyn  goludog;  tydi 
forwyn,  yn  gystal  a  thydi  feistres;  tydi  blentyn,  yn 
gystal  a  thydi  dad;  tydi  wraig,  yn  gystal  a  thydi  ŵr. 

Y  mae  gweddi  ddirgel  yn  ddyledsY/ydd  anhebgorol, 
ag  sydd  yn  gorphwys  ar  bob  math  a  graddau  o  ddynion. 
Gaìl  dyn  ddywedyd  yr  un  mor  ddiogel  fod  y  rhagenw 
(  Tu)  ti,  ag  sydd  yn  rhedeg  drwy  y  Deg  Gorchymyn, — 
uNa  fydded  i  ti  dduwiau  ereill  ger  fy  mron  i,  Na  wna 
i  ti  ddelw  geríiedig,  Nac  ymgryma  di  iddynt,  ac  na  was- 
anaetha  di  hwynt,  Na  chymer  di  enw  yr  Arglwydd  dy 
Dduw  yn  ofer,  Chwe  cliwrnod  y  gweithi  di,  Anrhydedda 
di  dy  dad  a'th  fam,  Na  ladd  di>  Na  wna  di  odineb,  Na 
ladratá  di,  Na  ddwg  di  gam-dystiolaeth  yn  erbyn  dy 
gymydog,  Na  chwennych  di  dỳ  dy  gymydog,  na  chwen- 
nych  di  wraig  dy  gymydog,  na'i  wasanaethwr,  na'i  was- 
auaethferch,  na'i  ŷch,  na'i  as^m,  na  dim  a'r  sydd  eiddo 


Y  NEFOEDÎ>. 


77 


dy  gymydog/'  yn  perthynu  i'r  eyfoethog  ac  nid  i'r 
tylawd,  i'r  meistr  ac  nid  i'r  gwas,  ag  y  gall  ddywedyd 
fod  y  tri  thydì  yn  y  testyn  \n  perthynu  i'r  cyfoethog  ac 
nid  i'r  tyiawd,  i  feistriaid  ac  nid  i  weision :  ond  yn  ddiau 
ni  ddywed  un  dyn  yn  ei  synwyr  y  fath  beth.  Y  mae  y 
rhagenw  hwn,  tydi,  yn  ddiamau  yn  cyraedd  pob  dyn  yn 
y  byd,  o  ba  radd  neu  rywogaeth  bynag  y  byddo. 

2.  Yr  wyf  yn  ateb,  fod  yr  atebion  a  roddwyd  i'r 
wrthddadl  gyntaf,  yn  gymhwysiadol  iawn  yma.  Oî  na 
byddai  pawb  meistri  mor  ddoeth  a  gosod  yr  atebion  hyny 
jit  eu  calonau  eu  hunain:  gallai  fod  yn  foddion  i  attal 
llawer  o  bechu,  ac  i  annog  meistri  a  meistresi  i  roddi  i'w 
gweision  duwiol  ychydig  rhagor  o  amser  i  ddyrchafu  eu 
calonau  at  Grist  yn  y  dirgel.  Ond— 

3.  Yr  wyf  yn  ateb,  os  gwas  ydwyt,  y  mae  genyt 
ryddid  i  ddewis  meistr  newydd.  Gwell  fyddai  i  ti  newid 
dy  sefyllfa,  na  byw  dan  gronglwyd  y  fatn  feistr  gelynol 
i  Dduw,  i  Grist,  i  grefydd,  iddo  ei  hun,  ac  i  dragwyddoì 
lesad  dy  enaid  tyìawd,  yr  hwn  na  rydd  i  ti  hanner  awr 
o  amser  yn  y  dydd  i'w  threulio  yn  dy  ystafell,  dy  gelî,  er 
fod  gogoniant  Duw,  a  daioni  ei  deulu  ef  ei  hun,  a  thra- 
gwyddol  ddedwyddwch  dy  enaid  tithau,  yn  perthynu 
iddi.  Y  mae  yn  well  i  ti  newid  dy  feistr  nag  esgeuluso 
dy  ddyiedswydd:  1  Cor.  vii.  2,  "  Ai  yn  was  y'th  alwyd? 
na  fydded  gwaeth  genyt;  eto  os  gelii  gael  bod  yn  rhydd, 
mwynha  hyny  yn  hytrach."  Collasom  ein  rhyddid  trwy 
bechod,  ac  nid  ydym,  wrth  natur,  yn  dymuno  dim  yn  fwy 
na  rhyddid.  Dywed  y  Rabbiniaid  am  ryddid,  pe  byddai 
y  nefoedd  yn  femrwn,  a'r  môr  yn  ingc,  a  phob  glas- 
welltyn  yn  bin  ysgrifenu,  nas  gallai  ei  chlod  gael  ei 
gynwys  na'i  draethu.  Yr  oedd  tŷ  Laban  yn  llawn 
eilunod ;  tai  mawrion  ydynt  yn  aml  felly.  Pabell  Jacob 
oedd  fychan;  ond  yr  oedd  gwir  addoliad  Duw  ynddi.  Y 
mae  yn  anfeidrol  well  byw  yn  mwthyn  Jŵob,  nag  yn 
nhŷ'Laban  Gada'r  cyfryw  feistri  y  mae  goreu  ein  }pod, 
lle  y  cawn  leiaf  o   bechod,  a  mwyaf  o  Dduw;  lle  y 


78 


ÄLLWEDD  DDIBGEL 


gallwn  gael  yr  esiampl  oreu,  a'r  annogaeth  gryfaf  i 
fod  yn  santaidd  a  dedwydd, 

Fe  ddylai  gwas  crefyddol  fod  mor  ofalus  yn  newisiad 
ei  feistr,  ag  yw  meistr  crefyddol  i  fod  yn  ofalus  yn  newis- 
iad  ei  was.  Y  mae  gweision  graslawn  yn  fendithion 
mawr  i'r  teuluoedd  lle  y  maent  yn  byw;  a  da  y  gellir 
galw  y  meistr  hwnw  yn  feistr  annedwydd,  yr  hwn  yn 
hytrach  a  ymadawa  â'i  was  graslawn,  nag  y  rhydd  iddo 
ychydig  amser  yn  y  dydd  i  dywallt  allan  ei  enaid  ger 
bron  yr  Arglwydd.    Ond — 

4.  Yr  ydwyf  yn  ateb,  os  ydwyt  yn  was  graslawn,  yna 
yr  ydwyt  yn  cael  dy  gynhyrfu  gan  Dduw  i  lefain,  Abba 
Dad,  pan  wrthyt  dy  hun;  pan  nad  oes  yr  un  llygad  yn 
dy  weled,  ond  yr  hwn  a  wêl  yn  y  dirgel;  os  mai  gwas 
graslawn  ydwyt,  yna  ti  a  dderbyniaist,  nid  ysbryd  y  byd, 
ond  yr  ysbryd  sydd  o  Dduw,  1  Cor.  i.  12.  Yn  awr,  yr 
hwn  y  mae  pren  y  bywyd  hwn  ganddo,  y  mae  y  ífrwyth 
sydd  yn  tyfu  ar  y  pren  bywyd  hwn  ganddo:  Galat. 
v.  22,  "  Eithr  íFrwryth  yr  Ysoryd  yw,  Cariad,  llawenydd, 
tangnefedd,  hirymaros,  cymwynasgarwch,  daioni,  ffydd, 
addfwynder,  dirwest."  Yn  awr,  gelwir  gras,  nid  gweith- 
redoedd  yr  Ysbryd,  ond  ffrwythau  yr  Ysbryd.  Yn 

(1.)  O  herwydd  fod  pob  gras  yn  ddeilliedig  oddi 
wrrth  yr  Ysbryd,  fel  y  mae  y  ffrwythau  yn  ddeilliedig 
oddi  wrth  y  gwreiddyn, 

(2.)  I  nodi  melusder  a  hyfrydwch  gras;  oblegid  beth 
sydd  yn  fwy  melus  a  hyfryd  na  ffrwythau  peraidd  ac 
iachus  ? 

(3.)  I  nodi  y  budd  aV  lles  sydd  yn  dylifo  i'r  rhai  sydd 
a 'r  Ysbryd  ganddynt;  oblegid,  megys  ag  y  mae  llawer 
yn  ymgyfoethogi  trwy  ffrwythau  eu  gerddi  a'u  perllan- 
oedd,  felly  y%mae  llawer  yn  ymgyfoethogi  mewn  gras3 
mewn  santeiddrwydd,  mewn  cysur,  ac  mewn  profiadau 
ysbrydol,  trwy  ffrw^hau  yr  Ysbryd. 

Yn  awr,  paham  y  rhoddodd  Duw  i  ti  ei  Ysbryd?  A 
phaham  y  gosododd  yn  dy  enaid  gasgliad  o  radau  gor- 
uwchnaturiol?    Onid  fel  y  byddai  i  ti  yn  mhob  ffordd 


Y  TíEFOEDD. 


79 


gaeì  dy  gymhwyso,  dy  drefnu,  a'th  addasu  at  weddi 
ddirgeì,  ac  i  gynal  dirgel  gymundeb  gyda  Duw? 

Yn  ddiau  nid  y w  Duw  yn  rhoddi  i  un-rhyw  was  dalent 
o  ddoniau,  neu  dalent  o  ras,  ond  mewn  trefn  iddo  ddwyn 
yn  mlaen  fasnach  ddirgel  rhyngddo  a'r  nefoedd, 

5.  Yr  wyf  yn  ateb,  er  i'r  brenin  Darius  wneuthur 
deddf,  na  archai  neb  arch  gan  un  Duw  na  dyn,  am  ddeng 
niwrnod  ar  hugain,  dan  boen  ei  daflu  i  ffau  y  lìewod, 
eio  Daniel,  yr  hwn  oedd  ddeiliad  a  gwas  hefyd  i'r  brenin 
Darius,  ac  yn  gyfry  w,  fel  mai  ar  ddwylaw  yr  hwn  yr  oedd 
gorchwylion  penaf  a  mwyaf  y  deyrnas  yn  gorphwys;  er 
hyny,  efe  a  gynaliodd  i  fyny  ei  ddirgel  ddefosiynau.  Yn 
yr  adnod  gyntaf  a'r  ail  o'r  chweched  o  Daniel,  y  çewch 
fod  gan  Daniel  orchwylion  mawr  a  phwysig  mewn  llaw. 
Yr  oedd  wedi  cael  ei  osod  ar  holl  orchwylion  amherodr- 
aeth  Persia ;  ac  efe,  yn  nghyda  dau  ereill  o'r  rhaglawiaid< 
(o'r  rhai  efe  oedd  y  penaf,)  oeddynt  i  dderbyn  cyfrifon 
yr  holl  deyrnas,  oddi  wíth  y  chwech  ugaîn  tywysogion 
hyny,  y  rhai  oeddynt  yn  gy^asanaethu  yn  holi  negesau 
unbenaeth  Persia.  Ae  eto,  «r  y  fath  Hosogrwydd  o 
negesau  ag  oeddynt  yn  orphwysedig  ar  ei  ddwylaw,  ac 
er  ei  sefyìlfa  wasaidd,  eto  yr  oedd  yn  ofalus  iawn  i  brynu 
amser  at  weddi  ddirgel.  Ië,  y  mae  yn  eithaf  nodadwy, 
fod  calon  Daniel,  yn  nghanol  ei  holl  orchwylion  pwysig, 
wredi  ei  gosod  gymaint  ar  weddi  ddirgeì,  ar  ei  ymneilì- 
duadau  dìrgel  at  ei  ymarferiadau  crefyddol,  ag  yr 
anturiodd  golli  ei  holl  anrhydedd,  budd,  pleserau,  'ie,  ei 
fywyd,  yn  hytrach  nag  amddifadu  ei  hun  o  amser  a 
chyfle  cyfaddas  i  ddysgwyl  wrth  Dduw  yn  ei  ystafelL 
Yn  ddiau,  cyfyd  Daniel  ryw  ddydd  yn  y  farn  yn  erbyn 
yr  holl  ddeiliaid  a'r  gweision  hyny,  y  rhai  sydd  yn  bwr- 
iadu  taflu  ymaith  weddi  ddirgeì,  trwy  eu  hesgusodion  o 
orchwyl  mawr,  ac  mai  gweision  ydynt,  &c.    Ond — 

6.  Yr  wyf  yn  ateb,  os  na  allwch  chwi,  y  rhai  ydych 
weision  graslawn,  er  gwaith  eich  meistr,  brynu  ychydig 
amser  i  ymdrechu  â  Duw  yn  y  dirgel,  pa  beth  unigol  a 
wnewch  chwi?    Pa  ragoriaeth  yr  ydych  chwi  yn  ei 


80 


ALLWEDD  DDIRGEL 


wneuthur?  A  ydych  chwi  yn  gwrandaw?  Fellyygwna 
ereiil.  A  ydych  chwi  yn  darllen?  Felìy  y  gwna  ereill. 
A  ydych  chwi  yn  canlyn  eich  meistri  i  weddi  gyhoedclus? 
f  elly  y  gwna  ereill.  A  ydych  ehwi  yn  ymuno  a'ch 
meistr  mewn  gweddi  deuluaidd?  Felìy  y  gwna  ereill. 
Ond  O!  fe  ddylai  gweision  graslawn  ragori  ar  hawb 
gweisioÄ  ereill  yn  y  byd;  dylent  hwy  wneyd  pethau 
neillduol  dros  Ddüw.  Mat,  v.  47,  "  Pa  ragoriaeth  yr 
ydych  chwi  yn  ei  wneuthur?"  Pa  beth  annghyffredinol 
yr  ydych  chwi  yn  ei  wneuthur.  Beth  sydd  yn  fwy 
cyffredin  na  chael  gweision  yn  canlyn  eu  jneistri  i 
weddiau  cyhoéddus,  ac  i  ddyledswydd  deuluaidd?  Ond 
cael  gweision  tyìodion  yn  prynu  ychydig  amser  oddi 
wrth  orchwyl  eu  meistri,  i  dywallt  allan  eu  heneidiau 
ger  bron  yr  Arglwydd  yn  y  dirgel^  nid  peth  eyffredin 
ywhyn;  ie,  peth  anughyffredin  yw  hyn,  ac  y  mae  hyn 
yn  gweddu  yn  nodedig  iawn  i  weision  graslawn.  O !  na 
wnai  gweision  pawb  y  rhai  ydynt  weision  i'r  Duw  Gor- 
uchaf,  ddwys  ystyried,  yn 

(1.)  Mai  hynod  y  cawsant  eu  breintio  gan  Dduw, 
uwch  law  pawb  gweision  ereiìl  yn  y  byd.  Y  maent 
hwy  wedi  eu  galw,  eu  mabwysiadu,  eu  cymodi,  maddeu 
iddynt,  a'u  cyfiav/nhau  ger  bron  gorsedd  Duw,  yr  hyn 
nad  yw  gweision  ereill.  A  phaham,  ynte,  na  dàyìai  y 
fath  weision  fod  yn  hynod  yn  eu  gwasanaeth,  y  rhai  sydd 
mor  hynod  yn  eu  rhagorfreintiau? 

(2.)  Y  mae  gv\Teision  graslawn  wedi  eu  gwneyd  yn  gyf- 
ranogion  o  anian  ragorach  nag  yw  gweision  ereiìl.  2  Pedr 
L  4,  "'Trwy  yr  hyn  y  rhoddwyd  i  ni  addewidion  mawr 
iawn  a  gwerthfawr;  fel  'trwy  y  rhai  hyn  y  byddech  gyf- 
ranogion  o'r  duwiol  anian."  Nid  yw  yr  apostol  yn  yr 
ymadi'odd  hwn  yn  cyfeirio  at  unrhyw  gyfnewidiad  a 
äychweliad  hanfodol  o'n  syiwedd  i  natur  Duw  a  Christ, 
ond  yn  uníg  at  ddyrchaíiad  ac  urddasiad  ein  natur  trwy 
Grist.  Er  fod  yr  undeb  dirgeledig,  neillduol;  a  hynod 
hwnw  ag  sydd  rhwng  Cristionogion  a  Christ,  yn  eu 
dyrchafu  hwy  i  uwch  tebygolrwydd  a  chyffelybrwydd 


¥  2MEFÖEBB. 


81 


0  Dduw  a  Christ,  nag  a  gyraeddasant  ato  erioed  yn 
eugwreiddiol  berfFeithrwydd;  eto,  nid  yw  yn  trosglwyddo 
unrhyw  draws-sylweddiad  gwirioneddol  o  eiddo  ein  eyrff 
na'n  heneidiau  i'r  ddwyfol  natur.  Sier  yw,  nad  yw  ein 
hundeb  a'n  cysylltiad  â  Chiist,  nac  yn  cymysgu  personau 
nac  yn  unö  sylweddau ;  ond  y  mae  yn  cysylltu  ein  serch- 
iadau,  ac  yn  dwyn  ein  hewylìysiau  i  ammod  o  gyfeillacb 
â  Christ.  Eod  yn  gyfranogion  o'r  dduwiol  anian  sydd 
yn  arwyddo  dau  heth,  medd  rhai.  Yn  laf.  Cymdeithas 
â  Duw  yn  ei  santeiddrwydd.  Yn  211.  Cymdeithas  â 
Duw  yn  ei  fendigedigrwydd;  h.  y.  yn  y  weledigaeth 
w^nfydedig,  ac  yn  nysgleirdeb  gogoniant.  Bod  yn  gyf- 
ranogion  o'r  dduwiol  anian,  medd  ereill,  yw  bod  yn  gyf- 
ranogion  o'r  grasusau  santaidd  hyny,  o'r  cyneddfau 
dwyfol  hyny,  a  elwir  weithiau,  "delw  Duw,  cyffelyb- 
rwydd  Duw,  buchedd  Duw,"  trwy  yr  hyn  y?n  tebygoîir 

1  Ddùw,  nid  yn  unìg  megys  y  gTviia  llun  neu  ddarlun 
allanol  gŵr,  ond  megys  y  gwna  plentyn  ei  dad  mewn 
wynebpryd  a  chyflwr.  Yn  awr,  cymerwch  y  geiriau  fel 
y  mynpch,  mor  neülduol  y  perthyn  i'r  gweision  hyny  ag 
sydd  yn  gyfranogion  o'r  dduwiol  anian,  i  wneuthur  peth- 
au  hynod  dros  Dduw,  i  wneuthur  y  fath  bethau  dros 
Dduw  ag  nad  oes  gan  weision  ereill  ag  nad  ydynt  yn 
gyfranogion  o'r  dduwiol  anian,  un  meddwl,  un.^alon, 
nac  un  ysbryd  i'w  gwneuthur;  yr  hyn  a  wrthodanf  ac  a 
ddiystyrant  hwy  ei  wneuthur. 

(3.)  Gweision  graslawn  ydynt  o  darddiad  uchel;  y 
maent  o  fonedd  tm  ardderchog,  a  gwreiddyn  anrhydedd- 
us.  1  loan  v.  19;  Toan  iii.  8;  îago  ii.  5. 

(4.)  Y  mae  gweision  graslawn  yn  cael  gweinyddiad 
anrhydeddus ;  y  maent  yn  cael  amdcliffyniad  ardderchog, 
Salm  xxxiv.  7;  Heb  i.  hyd  y  diwedd;  Deut.  xxxiii. 
26,  27;  Zech.  ii.  5. 

(5.)  Gweision  graslawn  ydynt  yn  hynod  urddasol;  y 
maent  wedi  eu  hurddasu  â'r  teitlau  uchaf  a  mwyaf  an- 
rhydeddus,  1  Pedr  ii.  9;  Dat.  i.  5,  6,  a  v.  10. 

(6.)  Cymerwch  lawer  o  bethau  yn  un,.    Y  mae  gan 


82 


^LLẀEDÍ)  DBIEGÉL 


weision  graslawn  ragoraeh  grasusau,  profîadau,  cÿmüTi-- 
deb,  addewidion,  sicrwydd,  amlygiadau,  gobaith,  cy- 
northwyon,  egwyddorion,  ymborth,  gwisg,  a  rhan,  nag 
sydd  gan  bawb  gweision  ereiJl  yn  y  byd;  ac  am  hyny  da 
y  gall  Duw  ddysgwyl  gwell  a  mwy  pethau  öddi  wrthynt 
hwy,  nag  oddi  wrth  bawb  gweision  ereill.  Gall  Duw, 
yn  eithaf  da,  ddysgwyl  iddynt  hwy  wneuthur  pethau 
digyfTelyb  er  ei  ogoniant  ef,  yr  hwn  a  wnaeth  y  fath 
bethau  digyffelyb  er  eu  daíoni  hwy.  Y  mae  Duw,  yn 
ddiau,  yn  dysgwyl  i  weision  graslawn  fod  yn  ei  fendithio 
ef,  pan  y  mae  gweision  ereiil  yn  ei  felldithio;  eu  bod 
hwy  yn  ei  fawrhau,  pan  y  mae  gweision  ereill  yn  ei 
ddirmygu  ef ;  eu  bod  hwy  yn  prynu  amser  drudfawr, 
pan  y  mae  gweision  ereill  yn  ofera  ac  yn  pechu 
ymaith  amser  drudfawr;  eu  bod  hicy  yn  wylo  mewn 
congl,  pan  y  m-ae  gweision  ereill  yn  campio  ac  yn  difyru 
eu  hunain  yn  mhlith  eu  cyfeillion  llawen;  eu  bod  nwy 
yn  galaru,  pan  y  mae  gweision  ereill  yìi  pechu  yn  y 
dirgel;  a'u  bod  hwy  wrth  eu  gwasanaeth  ddirgel,  pan  y 
mae  gweision  ereül  yn  cysgu. 

Solomon,  yr  hwn  oedd  y  tywysog  doethaf  a  eisteddodd 
erioed  ar  orsedd,  a'r  hwn  oedd  dan  arweiniad  anfTaeledig 
yr  Ysbryd,  a'i  traethodd  fel  arwiredd  safadwy,  uwch  law 
dwy  fil  o  flynyddau  yn  ol,  u  Fod  y  cyfiawn  yn  rhagori 
ar  ei  gymydog."  Pan  ddyferodd  Solomon  y  trawsym- 
ddwyn  hyn  o'i  bin  breninol,  níd  oedd  dyn  ar  y  ddaear  yn 
gyíìawn  gyfreithiol.  Yr  oedd  Adda  a'i  holl  hiliogaeth 
wedi  syrthio  o'u  hoìì  anrhydedd,  gogoniant,  urddas,  a'u 
rhagoroldeb,  i'r  llynclyn  mwyaf  gresynol  o  bechod  a 
thrueni;  gan  hyny,  y  mae  rhair  yn  deall  Solomon  yn 
Ilefaru  am  un  yn  gyflawn  eíengylaidd.  Yr  hwn  sydd 
felly,  bydded  efe  feistr  neu  was,  cyfoethog  neu  dylay>rd, 
y  mae  yn  rhagori  ar  ei  gymydog.  Ac  O  î  na  wnai  pawb 
meistri^  ddwys  ygtyried  hyn,  fel  nad  ymddygent  mor 
falch,  uchel,  a  chwerw  tuag  at  eu:  gweision  duwiol,  ag  i 
nacau  iddynt  ychydig  amser  i  dywallt  allau  eu  heneidiau 
gev  bron  yr  Arglwydd  yn  y  dirgel. 


Ý  NEFOEDÍ). 


Óarllenais  am  Ingo?  hen  frenin  y  Drafìaid  a'r  Vened= 
iaid,  yr  hwti  pan  wnaeth  wledd  uchelwych,  a  osododd  ei 
holl  bendefigion  paganaidd  i  eistedd  yn  y  neuadd  oddi 
dano;  ac  ar  yr  un  pryd  gorchÿmynodd  i  ryw  Gristionog- 
ion  tylodion  gael  eu  dwyn  i  fyny  i'w  ystafell  neillduol 
breswylfa  (presence  chamber)  ef,  i  eistedd  wrth  ei 
fwrdd,  fel  y  eaent  fwyta  o'i  wledd  fréninol  ef.  Pan  yí 
oedd  llawer  yn  rhyfeddu  wrth  hyn,  dywedodd  wrthynt, 
ei  fod  ef  yn  cyfrif  Cristionogion,  pa  mor  dylawd  bynag, 
yn  addurn  mwy  wrth  ei  fwrdd,  ac  yn  fwy  teilwng  o'i 
gymdeithas,  na'r  pendefigion  mwyaf  ag  oedd  heb  eu 
dychwelyd  i'r  fíydd  Gristionogol.  "Oblegid,"  ebai  ef, 
€ípan  fyddo  y  pendeíìgion  paganaidd  hyn  wedi  eu  gyru  i 
uffern,  y  Cristionogion  tylodion  hyn  a  fyddant  fy 
nghysur  a'm  cyd-dy  wysogion  yn  y  nefoedd."  Yn  ddiau, 
cyfyd  y  tywysog  ardderchog  hwn  ryw  ddydd  yn  y  farn 
yn  erbyn  pob  Laban  taeogaidd,  y  rhai  a  ymddygant 
mor  g^eulon  tuag  at  eu  gweision  graslawn,  fel  na  chan- 
iatant  iddynt  ychydig  amser  i  ddysgwyl  wrth  Dduw  yn 
y  dírgel.  Paliam  na  chaniata  meistri  graslawn,  idd  eu 
gweision  graslawn,  ychydig  amser  at  weddi  ystafellol  yn 
awr,  gan  ystyried  eu  bod  yn  gydgyfranogion  â  hwynt 
yn  yr  holl  ddaioni  sylweddol  sydd  yn  dyfod  trwy  Grist 
yn  y  byd  hwn;  a  chan  ystyried  y  cânt  fod  yn  gydgyf- 
ranogion  â  hwynt  yn  holl  ogoniant  y  byd  araìl?  Y  mae 
gan  y  gwas  tylotaf  mewn  teulu,  enaid  mwy  gwerthfawr 
na'r  nefoedd  a'r  ddaear;  a'r  gwaith  mwyaf  sydd  yn.gor- 
phwys  arno  yn  y  byd  hwn,  yw  edrych  at  dragwyddol 
gadwraeth  a  diogelwch  hwnw;  oblegid  os  bydd  hwnw 
yn  ddiogel,  y  mae  yr  oìl  yn  cldiogel,  os  bydd  hwnw  yn 
dda,  y  mae  yr  oll  yn  dda;  ond  os  collir  hwnw,  y  mae 
yr  oll  wedi  ei  golìi.  Pob  gwas  graslawn,  bydded  ef 
mor  dylawd  a  gwael  bynag,  eto  os  oes  ganddo  ddelw 
Duw,  dehv  Brenin  y  breninoedd  yn  argraífedig  arno, 
gwae  yr  hwn  a  wnelo  gam,  neu  a  ddirmygo,  neu  a 
sathro  ar  y  ddelw  hòno.  Y  mae  Duw  ei  hun,  yn  ddiau, 
yn.oael  çm\  trwy  y  sarhacî  a  wneir  i'w  ddelw  ef.   Y  mae 


84 


ÂLLWEDD  DDIÍtGEL 


diystyrweh  a'r  dirmyg  a  wneir  i  ddelw  neu  argraff 
renin,  yn  cae]  ei  wneuthur  i'r  brenin  ei  hun,  a  diala  efe 
yn  gyfatebol. 

Os  oedd  yn  deyrn-drosedd  yn  nyddiau  Tiberius,  i 
gario  delw  Augnstine  ar  fodrwy  neu  arian-bathol  i  un  lle 
budr,  fel  y  dywed  Suetonias  ei  bod,  pa  faint  mwy  raid 
ei  fod  yn  y  meistri  byny,  y  rhai  a  ddirmygant,  a  ddi- 
fenwant,  a  waradwyddant,  a  wawdiant,  a  ddifriant,  ac  a 
sathrant  dan  droed,  y  cyfryw  weision  ag  sy  ganddynt 
ddelw  y  Duw  mawr  yn  argraffedig  ar  eu  heneidiau,  a'r 
oll,  am  eu  bod  yn  edrych  tuag  at  Dduw,  Crist,  nefoedd 
santeiddrwydd,  a'u  dyledswydd?  îsi  ddylai  meistri  byth 
ddannod  i'ẅ  gweision  eu  tylodi,  gwaeledd  eu  tylwyfti,  neu 
eu  sefyiiía  wasaidd;  ond  coíio  mai  ewýllys  y  Creawdwr, 
yn  hy trach  na  bai  y  gwas,  y w  y  pethau  hyn ;  ac  y  galì 
Duw,  yr  hwn  a  wnaeth  y  meistr  yn  gyfoethog  a'r  gwas 
yn  dyìawd,  yvneuthur,  yr  un  mor  fuan,  y  meistr  yn 
yn  dylawd  a'r  gwas  yn  gyfoethog.  Y  mae  Duw  yn  aml  yti 
darostwng  yrhaigaiìuog  o'u  heisteddfäau,  acyndyrchafu 
y  rhai  isel-radd.  Yn  ddiau,  mì  ddylai  un  meistr  na 
meistres  ddirmygu,  nac  ymorfoleddu,  ar  y  fath  weision 
sydd  a  chanddynt  eneidiau  mor  ardderchog  ji'r  eiddynt 
hwythau;  ond  dylent  ddwys  ystyried  yn  aml,  y  synwyr- 
wers  o  eiddo  Soìomon,  u  Y  cyfiawn  (er  yn  was,  er  y 
gwas  gwaelaf  yn  mhiith  yr  holl  weision,)  a  ragora  ar  ei 
gymydog."  Gan  hyny,  rhoddwch  iddynt  ychydig  amser 
a  rhyddid  i  ymddyddan  â  Duw  yn  y  dirgel.  Ac  O !  na 
ddangosai  pawb  gweision  graslawn  eu  hunain,  yn  rhagori 
ar  eu  cymydpgion,  trwy  wneuthur  mwy  o  gy^dwybod  o 
w^eddi  ddirgel  nag  a  wna  eu  cymydogion,  gan  hunan- 
ymhyfrydu  mewn  ymneiìlduadau,  a  chan  brynu  mwy  o 
amser  at  waith  Duw,  eu  heneidiau,  a  Ŵragwyddoldeb, 
nac  a  wna  ẁi  cyjnydogion.    Ond — 

7.  Yr  wyf  yn  ateb,  mai  Duw  yw  unig  Àrglwydd 
amser.  Y  mae  amser  yn  fwy  o  eiddo  yr  Arglwydd  nag 
yw  o  eiddo  dy  feistr;  ac  am  hyny  nid  yw  yn  ddim 
esgeulusiad  o  orchwyl  dy  feistr,  i  gymeiyd  j^chydig 


Y  NEFOEDD. 


85 


amser  bob  dydd  at  weddi  ddirgel.  Y  mae  amserau, 
cystal  a  chanlyniadau,  yn  eiddo  rhagluniaeth:  fel  y  mae 
Duw  yn  Dduw  ein  trugareddau,  felly  efe  yw  Arglwydd 
ein  hamserau:  "  Yn  dy  law  di?/  mae  fy  amserau,"  medd 
Dafydd,  Salm  xxxi.  15.  Yr  oedd  nid  yn  unig  amserau 
ei  ofidiau,  ond  amserau  ei  gysuron  hefyd;  nid  yn  unig 
amserau  ei  adfydau,  ond  amserau  ei  drugareddau  hefyd; 
nid  yn  unig  amserau  ei  beryglon,  ond  amserau  ei  ddyled- 
swyddau  hefyd,  yn  llaw  Duw. 

Dylid  sylwi,  nad  yw  y  Salmydd  yn  dy wedyd  amser, 
eithr  amserau,  yn  y  rhif  liosog,  i  ddangos  fod  pob  tipyn 
a  rhan  o  amser  yn  gorphwys  ar  law  Duw. 

Yr  oedd  un,  wrth  achwyn  ar  y  rhai  hyny  a  ddywed- 
ant,  Deuwch,  ymddyddanwn,  i  gael  treulio  yr  amser, 
gyda  gofid  ysbryd  yn  llefain  allan,  (  0  donec  prcetereat 
hom,)  O  hyd  onid  êl  yr  awr  heibio,  O  hyd  onid  êl  yr 
amser  heibio,  yr  hwn  a  roddodd  trugaredd  dy  Wneuth- 
urwr  i  ti  i  gael  edifeirwch,  i  geisio  maddeuant,  i  ennill 
gras,  ac  i  gyraedd  gogoniant.  Y  gwas  hwnw  ag  sydd 
yn  benthyca  ychydig  amser  bob  dydd  i  geisio  gras  gan 
Dduw  yn  y  dirgel,  sydd  yn  ei  fenthyca  yn  hytrach  gan 
Dduw  na  chan  ei  feistr;  ac  am  hyny,  paham  y  dylai  ei 
feistr  achwyn,  gan  ystyried  na  wnaeth  Duw  mo  hono  ef 
erioed  yn  arglwydd  amser?  Ond — 

8.  Yr  wyf  yn  ateb,  y  dylai  gweision  brynu  yr  amser 
allan  o'u  cysgu,  eu  dadebriadau,  a'u  bwyd-brydiau 
beunyddiol,  yn  hytrach  nag  esgeuluso  gweddi  ddirgel 
dros  ddiwrnod.  A'r  gweision  hyny  (o  gydwybod  tuag 
at  Dduw,  ac  o  ofal  dyladwy  am  les  ysbrydol  a  thra- 
gwyddol  eu  heneidiau,)  ag  a  brynant  awr  a  amser  allan 
o'u  cysgu,  i'w  threulio  gyda  Duw  yn  y  dirgel,  a  gânt 
wybod,  yn  ddiau,  trwy  brofiad,  y  gwna  Duw  yehydig 
oriau  o  gysgu  yn  felusach  ac  yn  well  iddynt  na  llawer  o 
oriau;  a'u  difyrwch  allanol  a  gaiíf  ei  wneyd  i  fynyâ 
hyfrydwch  tufewnol;  ac  yn  lle  eu  bara  cyffredin,  portha 
Duw  hwynt  â'r  bara  a  ddaeth  i  waered  o'r  nef.  Áe 
G 


86 


ALLWEDD  DDIEGEL 


onid  gwas  ei  Dad  oedd  Críst?  Esay  xliL  1,  "  Wele  fy 
ngwas.  yr  hwn  yr  ydwyf  yn  ei  gynal;  fy  etholedig, 
(neu  ddewisedig,)  fr  hwn  y  raae  fy  enaid  yn  foddlon: 
rhoddais  fy  ysbryd  arno;  efe  a  ddwg  allan  farn  i'r  Cen- 
hedloedd."  Ac  oni  phrynodd  efe  amser  o'i  orphwysfa 
naturiol,  yn  hytrach  na  gadael  heibio  weddi  ddirgel? 
Marc  i.  35,  "A'r  bore  yn  blygeiniol  iawn,  wedi  iddo 
godi,  efe  a  aeth  allan,  ac  a  aeth  i  le  annghyfanedd:  ac 
yno  y  gweddiodd."  Yr  oedd  Crist  yn  treulio  y  dydd 
mewn  pregethu,  mewn  iachau  cleifion,  ac  mewn  gwneuth- 
ur  gwyrthiau;  ac  yn  hytrach  nag  y  cawsai  y  gweitlì- 
redoeda  hyn  gau  allan  weddi  ddirgel,  yr  oedd  yn  codi 
yn  blygeiniol  iawn,  fel  y  cawsai  amser  i  ymdrechu  â'i 
Dad  yn  y  dirgel.  Felly  Luc  vi.  12,  "À  bu  yn  y  dydd- 
íau  hyny,  fyned  o  hono  ef  allan  i'r  mynydd  i  wreddio;  a 
pharhau  ar  hyd  y  nos  yn  gwedáio  Duw."  O  Syrs!  a 
dreuliodd  Crist  nosweithiau  cyfain  mewn  gweddi  ddirgel 
er  iachawdwriaeth  eich  heneidiau  chwi?  Ac  a  dybiwch 
cîiwi  ei  fod  yn  beth  mawr  i  brynu  awr  o  amser  allan 
o?dh  gorphwysfa  naturiol,  L*w  geisio  a'i  wasanaethu  ef  yn 
y  dirgel,  i  wneuthur  pethau  eich  heddwch  tragwyddol 
yn  ddiogel  ?  Prynu  amser  at  weddi  ddirgel,  sydd 
bryniad  o  drysor  gwerthfawr,  yr  hwn,  os  unwaith  y 
collir  ef,  nis  gellir  byth  ei  adferu  yn  gytlawn  eilwaith. 
?e  cymerai  cyfoeth  adenydd,  ac  ehedeg  ymaith,  gallant 
ddychwelyd  eilwaith,  fel  y  gwnaethant  â  Job;  neu  pe 
gwnai  parch  ac  anrhydedd,  mawredd  ac  enw  bydol, 
eliedeg  ymaith,  gallant  ddychwelyd  eilwaith,  íel  y 
g'wnaethant  i  Nebuchodonozor ;  pe  gwnai  ífyniant,  gor- 
uchafiaethau,  a  buddugoliaethau  enwog,  iddynt  eu  hun- 
ain  adenydd,  ac  ehedeg  ymaith,  gallant  ddychwelyd 
drachefn,  megys  y  gwnaethant  i  lawer  ẃ  buddugoliaeth- 
wyr  Rhufeinig,  ac  ereill;  ond,  os  amser,  yr  hwn  y  mae 
y  prydyddion  yn  ei  liwio  âg  adenydd,  i  ddangos  ei 
fbandra  a'i  gyfiymdrâ,  a  ífy  ymaith,  ni  ddychwel  byth 
mwy. 

F   .defíges  fawr  o'r  wlad  hon,  ar  ei  gwely  angeu.  a 


Y  NEFOEDDo 


87 


waeddodd  allan,  "Gelwch  amser  yn  ol,  gelwch  amser 
yn  ol,  byd  o  gyfoeth  am  fodfedd  o  amser."  Eithr  amser 
wedi  myned  heibio,  nis  gallwyd  erioed,  ac  nis  gellir  byth 
ehwaith,  ei  alw  yn  ol. 

Yr  Aiíftiaid  a  dynent  lun  amser  â  thri  phen: 

Y  cyntaf  oedd,  o  flaidd  yn  safnrythu  am  amser  wedi 
pasio,  oblegid  ei  fod  wedi  traílyncu  yn  wancus  hyd  yn 
nod  y  cof  am  gynifer  o  bethau  tu  hwnt  eu  galw  yn  ol. 

Yr  ail,  o  lew  coronedig,  yn  rhuo  am  yr  amser  presen- 
ol,  oblegid  ei  fod  yn  meddu  tywysogaeth  pob  gweith- 
rediad,  am  yr  hyn  y  mae  yn  uchel  alw. 

A'r  trydydd  oedd,  o  gi  twyllodrus,  yn  cynífon-loni  am 
amser  i  ddyfod,  oblegid  ei  fod  yn  porthi  dynion  maldodus 
â  gobaith  gwenieithgar  idd  eu  tragwyddol  ddinystr. 

O  na  wnai  hyn  oll  lwyddo  gyda  gweision  i  brynu 
amser  at  weddi  ddirgel!  A  phe  cai  fy  nghynghor  i  le, 
cynghorwn  i  weision  i  brynu  ychydig  amser  at  weddi 
ddirgel  o'u  cysgu,  eu  bwyd-brydiau,  neu  ddadebriadau 
cyfreithlon,  yn  hytrach  nag  i  dreulio  mewn  gweddi 
ddirgel  yr  amser  hwnw  ag  a  eilw  eu  meistri  eu  hamser 
hwy,  yn  neillduol  pe  byddai  eu  meistri  yn  annychwel- 
edig,  ac  mewn  bustl  chwerwedd  a  rhwymedigaeth  an- 
wiredd;  a  hyny  oblegid  y  pump  rheswmhyn, — - 

(1.)  O  herwydd  gallai  hyn  fod  yn  foddion  i  attal 
pechod  lawer  o  du  y  meistr.  Meistri,  yn  eu  sefyllfa 
ddiadgenedledig,  ydynt  yn  barod  iawn  i  dymhestlu  ac 
ymgynddeiriogi  yn  erbyn  Duw,  a  Christ,  a  chrefydd, 
pan  y  gwelont  eu  gweision  yn  treulio  eu  hamser  mewn 
gweddi  ddirgel,  neu  mewn  unrhyw  ymarferiad  crefyddol 
arall,  yr  hwn,  yn  ol  eu  barn  hwy,  yw  eu  hamser  hwy, 
a'r  hwn  a  ddylai  gael  ei  dreulio  yn  gwbl  gyda'u  gwaith 
hwy.  Yn  awr,  fe  ddylai  fod  gan  weision  graslawn,  y 
parch  anrhydeddus  hwnw,  y  serch  tyner  hwnw,  y  tyner- 
wch  Cristionogol  hwnw,  at  eneidiau  eu  meistri,  ag  i 
wneuthur  hyd  eithaf  yr  oll  sydd  yn  eu  gallu,  i  attal  eu 

g  2 


88 


ALLWEDD  DDIRGEL 


meistri  rhag  dwyn  euogrwydd  ar  eu  heneidiau,  trwy 
bechu  yn  erbyn  Duw. 

Y  mae  y  Persiaid,  y  Twrciaid,  ac  amryw  Indiaid,  mor 
dosturiol,  fel  yr  adeiladant  ysbyttai  nid  yn  unig  i  ddyn- 
ion  hen  ac  afiach,  ond  hefyd  i  adar,  anifeiliaid,  a  chwn, 
ag  a  fyddo  naill  ai  yn  hen,  yn  newynog,  neu  yn  archoll- 
edig.  O!  pa  mor  dyner-galon,  ynte,  y  dylai  gweision 
graslawn  fod  tuag  at  eneidiau  eu  meistri,  y  rhai  ydynt 
dìysau  mwy  gwerthfawr  na'r  nefoedd  a?r  ddaear! 

(2.)  Oblegid  gallai  hyn  fod  yn  foddion  i  argyhoeddi 
barnau  a  chydwybodau  eu  meistri,  fod  rhyw  werth, 
rhyw  ragoroldeb,  a  rhyw  bereidd-dra  i'w  gael  mewn 
gweddi  ddirgel,  ac  mewn  dyledswyddau  ystafellol  ereill; 
oblegid  pan  welo  meistri  eu  gweision  yn  prynu  amser 
hyd  yn  nod  o'u  cysgu,  dadebriadau,  ciniaw,  a  swpper, 
byddant  yn  barod  i  gasglu  fod  mwy  o  werth,  yn  ddiau, 
ìnwy  o  ddaioni,  mwy  o  bereidd-dra ,  mwy  o  ragoroldeb, 
mwy  o  ogoniant,  a  mwy  o  ennill  mewn  cell-ddyled- 
swyddau,  nag  a  ddarfu  iddynt  hwy  erioed  ei  ddeall,  ei 
deimlo,  na'i  brofi ;  a  bod  eu  gweision  tylodion  yn  well  ac 
yn  fwy  cyfîawn  na  hwynt-hwy.  Sotomen  a  rydd  hanes 
fod  buchedd  benyw  dylawd  gaeth  Gristionogol,  wedi 
gwneuthur  i  frenin  a'i  holl  deulu  goíleidio  ífydd  Iesu 
Grist.  Y  mae  gweithredoedd  da  yn  argyhoeddi  mwy 
na  gwyrthiau  eu  hunain. 

Darilenais  am  un  Pachomius,  milwr  dan  Cwstenin  yr 
Amherawdwr,  pan  oedd  ei  fyddin  yn  mron  newynu  gan 
eisieu  bwyd,  efe  a  ddaeth  at  ddinas  o  Gristionogion,  a 
hwynt-hwy,  o'u  haelioni  eu  hunain,  a'u  diwallasant  yn 
fuan  ac  yn  rhad;  gan  ryfeddu  wrth  eu  haelioni  rhad  a 
rhagorol,  efe  a  ofynodd  pa  ryw  fath  bobl  oeddynt,,  y 
rhai  a  weledd  efe  mor  haelionus?  Atebwryd  mai  Crist- 
ionogion  oeddynt,  proffes  pa  rai  yw,  na  niweidiont  neb, 
ond  gw^neuthur  da  i  bawb.  Ar  hyn  Pachomius,  wedi 
ei  argyhoeddi  o  ragoroldeb  y  grefydd  hon,  a  dafiodd 
ymaith  ei  arfau,  ac  yn  y  fan  a  ddaeth  yn  Gristion. 
Craírwch,    megys  yr  ennillir  y  gwŷr  weithiau  trwy 


Y  NEFOEDD, 


89 


ymarweddiad  eu  gwragedd  heb  y  gair,  felly  y  gall 
meistri  gael  eu  hennill  trwy  ymddygiad  ac  ymarwedd- 
iad  graslawn  eu  gweision  heb  y  gair. 

Y  gwas,  wrth  brynu  amser  at  ddyledswyddau  dirgel 
ar  yr  ammodau  caletaf  a  chreulonaf,  a  all  fod  y  fath 
fendith  ag  i  fendithio  y  meistr,  fel  ag  i  ddiweddu  yn  ei 
argyhoeddiad,  ei  ddychweliad,  a'i  iachawdwriaeth.  Y 
mae  yma  fe  allai  am  dani,  ac  fe  ddylai  y  fe  allai  hyny 
fod  yn  annogaeth  ddigonol  i  bob  gwas  graslawn,  wneuthur 
yr  oll  a  allo  i  achub  enaid  ei  feistr  rhag  myned  i  waered 
i'r  pydew  uífernol. 

(3.)  Oblegid  y  gwas,  wrth  brynu  amser  allan  o'i  gwsg, 
dadebriadau,  a  bwyd-brydiau,  at  weddi  ddirgel,  a  ddeng- 
ys,  yn  y  modd  mwyaf  amlwg  a  digonol,  y  cariad  neill- 
duol,  yr  hjfrydwch  mawr,  a'r  bri  uchel  sydd  ganddo  ar 
weddi  ddirgel.  Dywedwn  fod  y  plant  hyny  yn  caru  eu 
llyfrau  yn  dda,  ac  yn  ymhyfrydu  yn  fawr  mewn  dysg- 
eidiaeth,  y  rhai  a  fyddant  wrth  eu  llyfrau  pan  y  mae 
ereill  wedi  myned  i'w  gwely,  a'r  rhai  a  fyddant  wrth  eu 
llyfrau  cyn  y  byddo  ereill  wedi  codi.  Y  mae  y  rhai 
hyny,  yn  ddiau,  yn  caru  gweddi  ddirgel  yn  odiaeth,  ac 
y  maent  yn  raawr  ymhyfryclu  mewn  cymundeb  gyda 
Duw,  ag  sydd  yn  gweddio  pan  y  mae  ereill  yn  cysgu,  ag 
sydd  yn  cyfarch  eu  Duw  yn  y  dirgel  cyn  y  byddo  eu 
meistres  wedi  trwsio  ei  hunan  yn  y  drych,  neu  eu  cyd- 
weision  wedi  trwsio  eu  hunain  at  y  masnachdý» 

(4.)  Oblegid  y  gwas,  wrth  brynu  amser  at  weddi 
ddirgel,  allan  o'i  gwsg,  bwyd-brydiau,  dadebriadau,  &c.9 
a  all  fod  o'r  defnydd  mwyaf  i  ereill  o'r  cyd-weision,  i'w 
deífroi  a'u  hargyhoeddi  hwynt  hefyd,  fod  pethau  cref- 
ydd  o'r  pwys  mwyaf  ac  uchaf,  ac  nad  oes  yr  un  fasnach 
neu  ennill  i'w  chymharu  i'r  fasnach  ddirgel  hòno  sydd 
yn  cael  ei  dwyn  yn  mlaen  rhwng  Duw  ac  enaid  y  dyn 
ei  hun;  ac  hefyd  idd  eu  cadw  rhag  ofera  a  difyru 
ymaith  yr  amser  hwnw  yr  hwn  sydd  yn  briodol  ac  yn 
wirioneddol  yn  eiddo  eu  meistr,  ac  wrth  gyfraith  freninol 
y  nefoedd,  a  ddylai  gael  ei  dreulio  yn  gwbl  ac  yn  hollol 


90 


ALLWEDD  DDHtGEL 


yn  eu  gwasanaeth  hwy;  oblegid  pa  was  gofalus  sydd 
yna  yn  y  byd,  na  wnai  ddadlu  fel  hyn? — Yr  wyf  yn 
gweled  y  gwna  y  rhai  hyn  a'r  rhai  hyn  o'm  eyd-weision, 
brynu  amser  at  weddi  ddirgel,  ae  at  ddyledswyddau 
ystafellol  ereill,  hyd  yn  nod  o'u  cwsg,  bwyd-brydiau, 
dadebriadau,  &c,  yn  hytrach  nag  y  benthycant,  neu  y 
gwnant  yn  eofn  ar  yr  amser  hwnw  a  eilw  eu  meistr  yn 
eiddo  ef,  a  phaham  y  byddaf  fl  mor  ynfyd  ag  i  ofera 
ymaith  yr  amser  hwnw,  yr  hwn  a  ddylai  gael  ei  dreulio 
yn  ngwasanaeth  fy  meistr,  neu  er  budd  fy  meistr? 

(5.)  Oblegid  y  gwas,  wrth  brynu  amser  at  weddi 
ddirgel  allan  o'i  gwsg,  ei  fwyd-brydiau,  ei  ddadebriadau, 
&c,  nis  gall  lai  na  boddloni  Duw,  a'r  hyn  a  rydd  fwyaf 
o  gysur  iddo  pan  y  dêl  i  farw.  Pa  fwyaf  y  gweithredo 
unrhyw  galon  dylawd  yn  erbyn  gwaed  a  chnawd,  mwyaf 
oll  y  mae  efe  yn  boddloni  Duw;  pa  fwyaf  y  gwna  calon 
dylawd  ymwadu  â  hi  ei  hun,  mwyaf  oll  y  mae  hi  yn 
boddloni  Duw;  pa  fwyaf  y  gweithredo  calon  dylawd  yn 
erbyn  ífrwd  o  siamplau  pechadurus,  mwyaf  oll  y  mae 
efe  yn  boddloni  Duw;  pa  fwyaf  o  anhawsderau  a  di- 
galondid  sydd  yn  cyfarfod  â  chalon  dylawd  yn  nghyf- 
lawniad  ei  dyledswyddau,  mwyaf  oll  o  gariad  a  ddengys 
efe  at  Dduw;  a  pha  fwyaf  o  gariad  a  ddengys  calon 
dylawd  at  Dduw,  mwyaf  oll  y  mae  efe  yn  boddloni 
Duw:  Jer.  ii.  2,  3,  "Cerdda,  a  llefa  yn  nghlustiau 
Jerusalem,  gan  ddywedyd,  Fel  hyn  y  dywed  yr  Ar- 
glwydd,  Cofiais  di,  caredigrwydd  dy  ieuengctyd,  a  serch 
dy  ddyweddi,  pan  y'm  canlynaist  yn  y  difFeithwch,  mewn 
tir  ni  hauwyd.  Israel  ydoedd  santeiddrwydd  i'r  Ar- 
glwydd,  a  blaenffrwyth  ei  gnwd  ef :  pawb  oll  a'r  a'i 
bwytao,  a  bechant;  drwg  a  ddygwydd  iddynt,  medd  yr 
Arglwydd"  Cafodd  Duw  ei  foddloni  yn  fawr,  a'i  fodd- 
hau  yn  hynod,  â  chariad  neillduol  a  serchiadau  rhagorol 
ei  bobl  tuag  ato,  pan  ei  canlynasant,  ac  y  cadwasant  yn 
agos  ato  ef,  yn  y  daith  faith  a  blin  hòno  trwy  yr  anial- 
wch  gwag  erchyll:  pa  fodd  y  mae  yr  holl  bethau  hyn  yn 
cyd-gyfarfod  yn  y  gwas  duwiol  hwnw  sydd  yn  prynu 


Y  NEFOEDB. 


01 


amser  at  weddi  ddirgel  ar  yr  ammodau  ealetaf  dyehy- 
mygadwy,  gadawaf  y  darllenydd  i  farnu.  Yn  ddiau, 
ar  wely  angeu,  nis  gall  tafod  draethu,  na  chalon  ddy- 
chymygu,  ond  yr  hon  a'i  teimlo,  y  cysur  annhraethadwy 
a  weinydda  dyledswyddau  ystafellol  i'r  hwn  a  ymarfer- 
odd  ei  hun  ynddynt,  ar  yr  ammodau  celyd  hyny  sydd, 
dan  sylw.    Ond — 

9.  Yr  wyf  yn  ateb,  os  ydwyt  yn  was  grasìawn,  yna  y 
mae  y  berthynas  agos  ac  anwyl  sydd  rhwng  Duw  a 
thithau,  yn  uchel  alw  am  weddi  ddirgel.  Megys  yr 
ydwyt  yn  was  dy  feistr,  felly  gŵr  rhydd  i'r  Arglwydd 
ydwyt:  1  Cor.  vii.  22,  23,  "  Canys  yr  hwn,  ac  efe  yn 
was,  a  alwyd  yn  yr  Arglwydd,  gŵr  rhydd  i'r  Arglwydd 
ydyw:  a'r  un  ífunud  yr  hwn,  ac  efe  yn  ŵr  rhydd,  a 
alwyd,  gwas  i  Grist  yw.  Er  gwerth  y'eh  prynwyd;  na 
fyddwch  weision  dynion."  Naill  ai,  pan  orchymynont  i 
chwi  bethau  gwaharddedig,  neu  pan  y  gwaharddont  i 
chwi  beth  gorchymynedig  gan  Grist,  neu  pan  arferont 
reolaeth  ar  eich  ífydd,  neu  arglwyddiaeth  ar  eich  cyd- 
wybodau,  na  oddefwch  eich  hunain,  mewn  pethau  ys- 
brydol,  i  gael  eich  dwyn  i'r  fath  gaethiwed  gan  neb 
dynion  neu  feistri  yn  y  byd,  ac  i  beidio  defuyddio  y 
rhyddid  a'r  fraint  a  bwrcasodd  Crist  i  chwi  â'i  werthfawr- 
ocaf  waed.  Nid  yw  i  neb  gweision  wasanaethu  eu 
meistri  mewn  gwrthwynebiad  i  Grist;  nac  i  neb  gweisîon 
wasanaethu  eu  meistri  fel  meistri  ysbrydol;  nac  i  neb 
gweision  wasanaethu  eu  meistri  megys  meistri  uwch- 
raddol,  ond  megys  meistri  îs  raddol,  Eph.  vi.  5 — 7;  ac 
megys  y  mae  pob  gwas  graslawn  yn  ŵr  rhydd  i'r 
Arglwydd,  felly  y  mae  pob  gwas  graslawn  yn  gyfaill  i'r 
Arglwydd,  Esay  xli.  8,  Iago  ii.  23,  Ioan  xv.  13 — 15; 
ac  megys  y  mae  pob  gwas  graslawn  yn  gyfaill  i'r  Ar- 
glwydd,  felly  y  mae  pob  gwas  graslawn  yn  fab  iJr  Ar- 
glwydd,  Galat.  iv.  5,  6,  Rhuf.  viii.  16;  ac  megys  y  mae 
pob  gwas  graslawn  yn  fab  i'r  Arglwydd,  felly  y  mae  pob 
gwas  graslawn  yn  ddyweddi  i'r  Arglwydd,  Hosea  ii. 
19,  20,  2Cor.  xi.  12. 


92 


ALLWEDD  DDIRGEL 


Ac  yn  awr,  appeliaf  at  gydwybodau  pawb  a  brofasant 
fod  yr  Arglwydd  yn  dirion,  os  nad  yw  y  berthynas  agos 
ae  anwyl  ag  sydd  rhwng  Duw  a  gweision  duwiol,  yn 
uchel  alw  araynt  i  gymeryd  pob  cyfle  a  mantais  ag  sydd 
bosibl  iddynt  gael,  i  dywallt  allan  eu  holl  eneidiau  ger 
bron  yr  Arglwydd  yn  y  dirgel,  ac  i  hysbysu  iddo  yn  y 
dirgel,  eu  holl  anghenion,  gwendidau,  dymuniadau,  &c? 
Ac  fel  y  mae  gweision  graslawn  yn  y  modd  yma  yn 
perthyn  yn  agos  ac  yn  anwyl  i  Dduw,  felly  y  mae 
gweision  graslawn  wedi  eu  breintio  yn  fawr  iawn  gan 
Dduw.  Y  mae  gweision  graslawn  cyn  rhydded  oddi 
wrth  arglwyddiaeth  pechod,  a'i  allu  damniol,  ag  yw 
meistri  graslawn.  Y  mae  g-weision  graslawn  cyn  rhydded 
oddi  wrth  uffern,  oddi  wrth  felldith  y  ddeddf,  ac  oddi 
wrth  ddigofaint  Duw,  ag  yw  eu  meistri  graslawn.  Y 
mae  gweision  graslawn  mor  fabwysiedig,  mor  gymoded- 
ig,  mor  faddeuedig,  mor  gyfiawned,  ac  mor  brynedig,  ag 
yw  eu  meistri  graslawn.  Y  mae  gweision  graslawn  yn 
gymaint  etifeddion,  etifeddion  i  Dduw,  a  chyd-etifeddion 
â  Christ,  ag  yw  meistri  graslawn.  Y  mae  gweision 
graslawn  yn  gymaint  rhywogaeth  etholedig,  brenhinol 
offeiriadaeth,  cenedl  santaidd,  pobl  briodol,  wedi  eu  galw 
allan  o  dywyllwch  i\v  ryfeddol  oleuni  ef,  ag  yw  eu 
meistri  graslawn.  Ac  am  hyny,  gan  fod  ganddynt  yr 
un  hawl  i'r  holl  ragorfreintiau  mawr  a  gogoneddus 
hyny,  y  rhai  sydd  yn  perthyn  i  saint  fel  saint,  y  maent 
yr  un  modd  mor  rhwymedig  a  chlymedig  â'r  dyled- 
swyddau  hyny  ag  sydd  yn  gorphwys  ar  saint  fel  saint, 
yn  mlilith  pa  rai  y  mae  gweddi  ddirgel  yn  un;  ac  am 
hyny,  annogir  hwynt  at  y  ddyledswydd  hon  yn  erbyn 
pob  rhesymau  a  gwrthddadleuon  pa  bynag. 

10.  Yr  wyf  }ti  ateb,  fod  y  wobr  addawedig  yn  y 
testyn,  yn  gorwedd  yr  un  mor  dêg  ac  agored  i'r  gwas 
ag  i'r  meistr,  i'r  caeth  ag  i'r  rhydd,  ac  i'r  gwladwr  ag  i'r 
tywysog.  Pwy  bynag  sydd  yn  gweddio  ar  ei  Dad 
nefol,  bydded  ef  uchel  neu  isel,  cyfoethog  neu  dylawd, 
anrhydeddus  neu  wael,  gwas  neu  feistr,  efe  a  dderbyn 


Y  NEFOEDD. 


93 


dâl  cyhoeddus.  Nid  yw  y  wobr  yn  y  testyn  yn  cael  ei 
chyfyngu  neu  ei  chaethiwo  i'r  rhyw  neu  y  gradd  hyn 
neu  acw  o  ddynion;  ond  y  mae  i  gael  ei  hestyn  i  bob 
gradd  a  rhyw  o  ddynion  ag  sydd  yn  gwneyd  cydwybod 
o  weddi  ddirgel.  Felly  Eph.  vi.  5 — 8,  "  Y  gweision 
ufuddhewch  i'r  rhai  sydd  arglwyddi  i  chwi  yn  ol  y 
cnawd,  gydag  ofn  a  dychryn,  yn  symlrwydd  eich  calon, 
megys  i  Grist.  Nid  â  golwg-wasanaeth,  fel  boddlonwyr 
dynion,  ond  fel  gweision  Crist,  yn  gwneuthur  ewyllys 
Duw  o'r  galon;  Trwy  ewyllys  da  yn  gwneuthur  gwas- 
anaeth,  megys  i'r  Arglwydd,  ac  nid  i  ddynion;  gan 
wybod  mai  pa  ddaioni  bynag  a  wnelo  pob  un,  hyny  a 
dderbyn  efe  gan  yr  Arglwydd,  pa  un  bynag  ai  caeth  ai 
rhydd  fyddoS'  Col.  iii.  22.  24,  "Y  gweision,  ufudd- 
hewch  yn  mhob  peth  i'ch  meistriaid  yn  ol  y  cnawd;  nid 
â  llygad-wasanaeth,  fel  boddlonwyr  dynion,  eithr  mewn 
symlrwydd  calon,  yn  ofni  T>uw:  A  pha  beth  bynag  a 
wneloch,  gwnewch  o'r  galon,  megys  i'r  Arglwydd,  ac 
nid  i  ddynion;  gan  wybod  mai  gan  yr  Arglwydd  y 
derbyniwch  daledigaeth  yr  etifeddiaeth:  canys  yr  Ar- 
glwydd  Crist  yr  ydych  yn  ei  wasanaethu."  Y  cyfryw 
weision  ag  sydd  yn  gwasanaethu  eu  meistriaid  yn  fíydd- 
lon,  yn  ddiffuant,  ac  mewn  symlrwydd  ysbryd,  a  dder- 
byniant  wobrwy  gras.  Y  gwas  gwaelaf,  ag  sydd  yn 
ffyddlon  yn  ngwasanaeth  ei  feistr,  a  dderbyn  yn  daledig- 
aeth,  yr  etifeddiaeth  dragwyddol. 

Taledigaeth  y  gwobrwy  yn  yr  ysgrythyrau  a  goffawyd 
ddiweddaf,  nid  yw  o  haeddiant,  ond  o  ras;  oblegid  nid 
yw  yr  etifeddiaeth  yn  perthyn  i  neb  ond  i  blant  yn 
unig,  ar  gyfrif  eu  genedigaeth  trwy  fabwysiad.  Gweis- 
ion  ffyddlon,  o  fod  yn  weision,  a  wneir  yn  feibion,  ac 
felly  mwynhant  yr  etifeddiaeth  nefol.  Y  mae  Crist  yn 
feistr  mor  rhagorol,  fel  na  oddef  i  un  gwasanaeth  a 
gyílawnom  i  ddynion,  o  gydwybod  i'w  orchymyn  ef, 
fyned  yn  ddiwobr.  O!  pa  faint  mwy  y  gwobrwya  efe 
weision  duwiol  am  y  gwasanaeth  ysbrydol  hyny  a  ddàrfu 
iddynt  ei  gyílawni  er  ei  fwyn  ef,  ac  i'w  ogoniant  ef  ì 


94 


allwedd  ddirgel 


Y  mae  Duw  yn  feistr  mor  hael,  fel  na  chaiff  neb  gymaint 
a  chau  drws,  neu  gyneu  tân  ar  ei  allor  ef,  neu  roddi 
cwpanaid  o  ddwfr  oer,  (un  o'r  dadebriadau  lleiaf,  parotaf, 
a  gwaelaf  a  all  fod,)  heb  iddo  gael  ei-wobrwyo. 

Y  mae  yn  sylw  rhagorol  o  eiddo  Calfin,  ar  Dduw  yn 
gwohrwyo  ufudd-dod  y  Rechabiaid,  Jer.  xxxv.  19.  Y 
mae  Duw  (eb  efe)  yn  aml  yn  gwobrwyo  cysgodau  ac 
ymddangosiadau  rhinwedd,  i  ddangos  pa  hyfrydwch  a 
gymer  efe  yn  lliosogrwydd  y  gwobrwyon  a  gadwodd  efe 
i  wir  a  diffuant  dduwioldeb.  Nebuehodonozor,  er  yn 
orthrymwr,  eto,  wedi  ymrwymo  yn  ngwasanaeth  Duw 
yn  erbyn  Tyrus,  a  gaiff  yr  Aifft  fel  ei  wobr,  am  ei 
drafferth  yn  Tyrus.  Y  mae  yn  hen  enllib  ac  athrod 
wedi  ei  thaflu  ar  Dduw,  ei  fod  yn  feistr  caled,  ac  yn 
arglwydd  anhael,  ac  nad  oes  dim  i'w  gael  yn  ei  wasan- 
aeth  ef,  ond  ergydion,  tarawiadau,  clwyfau,  croesau, 
colledion,  &c,  pan  y  mae  efe  yn  wobrwyr,  nid  yn  unig 
i'r  rhai  sydd  yn  ei  ddyfal  geisio  ef,  eithr  hyd  yn  nod  i'r 
gwaethaf  o  ddynion  ag  sydd  yn  gwneuthur  unrhyw 
wasanaeth  drosto  ef.  Darllenais  am  Herod  Âgrippa,  (yr 
un  ag  a  darawyd  gan  yr  angel,  ac  a  yswyd  gan  bryfaid 
am  na  roisai  y  gogoniant  i  Dduw,  Act.  xii.  23,)  pan  yr 
oedd  wedi  ei  rwymo  mewn  cadwynau,  a'i  anfon  i  garchar 
gan  Tiberius,  am  ddymuno  Caius  i'r  amherodraeth,  un 
Thaumastus,  gwas  o  eiddo  Caius,  wrth  ddwyn  ystenaid 
o  ddwfr,  a'i  cyfarfu  ef,  pan  yr  oedd  Agrippa  yn  sychedig 
iawn,  dymunodd  arno  roddi  iddo  ychydig  o  ddwfr  i'w 
yfed,  yr  hyn  a  wnaeth  yn  ewyllysgar;  ar  hyn  dywedodd 
Agrippa,  "  Y  gwasanaeth  hyn  a  wnaethost  yn  rhoddi 
peth  i'w  yfed  i  mi,  a  wna  i  ti  ddaioni  ryw  ddydd."  A 
bu  cystal  a'i  air;  canys  wedi  hyn,  pan  yr  oedd  Caius  yn 
amherawdwr,  ac  Agrippa  wedi  ei  wneyd  yn  frenin 
Judea,  yn  gyntaf  cafodd  ei  ryddid,  ac  yna  gwnaeth  ef 
yn  swyddog  penaf  ar  ei  deulu;  ac  ar  ol  ei  ymadawad, 
cafodd  orchymyn  ar  iddo  barhau  yn  yr  un  swydd  gyda'i 
fab.  Yn  awr,  pa  faint  mwy,  gan  hyny,  y  gwobrwya 
Brenin  y  breninoedd,  yr  holl  weision  duwiol  tylodion 


Y  NEFOEDD» 


95 


hyny  o'i  eiddo,  sydd  nid  yn  unig  yn  rhoddi  iddo  ef,  yn 
ei  aelodau,  gwpanaid  o  ddwfr  oer,  ond  hefyd  sydd  yn 
prynu  amser  allan  o'u  gorphwys,  eu  bwyd-brydiau,  a?u 
dadebriadau,  fel  y  gallont  gael  rhyw  amser  i  geisio 
presenoldeb  Duw  yn  y  dirgel.  Yn  ddiau,  nid  ces  un 
ochenaid,  un  gruddfaniad,  un  weddi,  nac  un  deigryn,  a 
dywelltir  gan  was  tylawd  yn  y  dirgel,  na  chaiíf  yn  y 
diwedd  ei  ystyried  a'i  wobrwyo  gan  y  Duw  mawr. 
Dywed  Lyra  i  Mordecai  ddysgwyl  chwe  mlynedd  cyn 
i'w  wasanaeth  da  ef  gael  ei  wobrwyo  gan  y  brenin 
Ahasferus.  Fe  allai  y  gwobrwya  Duw  di  yn  gynt  am 
dy  holl  wasanaeth  ystafellol;  ond  os  na  wobrwya  efe  di 
yn  gynt,  efe  a'th  wobrwya  yn  ddiau  yn  well;  efe  a'th 
wobrwya  di  âg  uwch  anrhydedd,  â  mwy  o  urddas,  â 
gwisgoedd  mwy  gogoneddus,  â  choron  mwy  breiniol, 
sef  coron  anllygredig,  coron  cyfiawnder,  coron  y  by wyd, 
a  choron  gogoniant.  Ac  am  hyny,  daliwch  yn  mlaen, 
daliwch  allan,  yn  eich  ymneillduadau  dirgel.  Er  y  gall 
rhai  eich  dirmygu,  ereill  eich  gwawdio,  a'ch  meistri 
cnawdol  eich  gwangaloni,  eto,  ffyddlon  yw  Duw,  efe 
a'ch  gwobrwya  yn  ddiau;  ie,  efe  a  dâl  yn  yr  amlwg  am 
holl  dywalltiadau  dirgel  eich  heneidiau  yn  ei  fynwes." 

GwRTHDDADL  III. 

Gall  ereill  wrthddadlu  yn  mhellach,  a  dywedyd,  "Ond 
O!  nis  gallwn  ni  weddio  yn  unig;  yr  ydym  ni  yn  fyr 
o'r  doniau  a'r  cynysgaeddiadau  hyny  ag  sydd  gan  ereill; 
ac  yr  ydym  ni  wedi  ein  cau  i  fyny,  ac  nis  gwyddom  ni 
pa  fodd  i  dywallt  allan  ein  heneidiau  ger  bron  Duw  yn 
y  dirgel.  Ni  a  weddiem  yn  ewyllysgar,  ond  yr  ydym 
ni  yn  fyr  o  ddoniau  i  dywallt  allan  ein  heneidiau  ger 
bron  yr  Arglwydd. 

Ateb  1.  Y  mae  anwylaf  blant  Duw  weithiau  wedi  eu 
cau  i  fyny:  gallant,  gyda  Zecharias,  am  dymor,  gael  eu 
tarao  yn  fud,  ac  yn  analluog  i  lefaru:  Salm  lxxvii.  4, 
"  Synodd  arnaf,  fel  na  allaf  lefaru."    Salm  xxxviii.  9, 


96 


ALLWEDD  DDIRGEL 


•*0'th  flaen  dL  Arglwydd,  y  mae  fy  holl  ddymimiad;  ac 
ni  ehuddiwyd  fy  uehenaid  oddi  wrthyt."  Y  mae  plant 
anwylaf  Duw  weitliiau  wedi  eu  cau  i  fyny,  fel  na  allant 
ddywedyd  dim,  na  gwneuthur  dim,  ond  gruddfan.  Gall 
plentyn  Duw  weithiau  gyfarfod  â'r  fath  ergyd  oddi  wrth 
Dduw,  oddiwrth  gydwybod,  oddi  wrth  ysgrythyr,  oddi 
wrth  Satan,  neu  oddi  wrth  y  byd,  fel  ag  i'w  frawychu 
am  dymor,  fel  ag  i  fod  yn  analluog  i  lefaru  gair  wrth 
Dduw,  na  llefaru  wrth  ereill,  na  llefaru  wrth  ei  galon  ei 
him.  Gwel,  megys  nad  ýw  yr  Ysbryd  Glân  bob  amser 
vn  Ysbrvd  yn  dysgu,  na  phob  amser  yn  Ysbryd  yn 
arwain,  na  phob  amser  yn  Ysbryd  yn  cysuro,  na  phob 
amser  yn  Ysbryd  yn  selio,  na  phob  amser  yn  ysbryd  yn 
tystiolaethu,  na  phob  amser  yn  Ysbryd  yn  rhoddi 
sicrwydd  i'r  holl  saint;  felly  nid  yw  bob  amser  yn 
Ysbrvd  yn  erfyn  yn  neb  o'r  saint.  Pan  y  caffo  ei 
dristau,  ei  ofldio,  a'i  demtio,  gall  attal  ei  ddylanwadau 
grasol,  a  nacauei  gynorthwy  i'r  enaid;  a  pha  beth  a  all 
v  Cristion  ei  ddywedyd  na'i  wneuthur?    Ond — 

2.  Yr  wyf  yn  ateb,  iri  elh  di  weddio;  ond  ai  nid  elli 
nae  ocheneidio  na  gruddfan  chwaith?  Gall  fod  ysbryd 
mabwysiad  mewn  ocheneidiau  a  gruddfanau,  cystal  ag 
mewn  gweddi  lefgar,  Rhirf.  viii.  26.  Xid  yw  grym. 
rlrinwedd,  effeithioldeb,  a  rhagoroldeb  gweddi  yn  gv- 
nwysedig  mewn  lHosogrwydd  ac  ardderchogrwydd  geir- 
iau,  ond  yn  ysgogiadau  goruwchnaturiol  yr  ysbryd,  yn 
ocheneidiau,  gruddfanau,  gwasgfeuon,  a  serchiadau 
o;rvmus  y  galon,  y  rhai  sydd  yn  anllafaradwy  ac  an- 
nrhaethadwy.  Yn  ddiau,  y  mae  gwir  enaid  gweddi  yn 
o;orphwy-s  rnewn  bod  dyn  yn  tywallt  allan  ei  enaid  ger 
bron  vr  Ai'glw^^dd,  er  na  bydd  ond  mewn  ocheneidiau, 
gruddfanau,  a  dagrau,  1  Sam.  13 — 19.  Un  ochenaid  a 
gruddfaniad  allan  o  galon  ddiwlliedig,  sydd  yn  fwy 
boddliaol  gan  Dduw  na  phob  dynol  hyawdledd. 

3.  Yr  wyf  yn  ateb,  dymuna  ar  Dduw  i'th  ddysgu  di 
i  weddio.  Y  mae  Duw  wedi  addaw  ei  Ysbryd  santaidd 
i'r  rhai  a'i  gofyno:   Luc  xi.  13,  <;Os  chwychwi.  gan 


Y  NEFOEDD. 


97 


hyny,  y  rhai  ydych  ddrwg,  a  fedrwch  roi  rhoddion  da 
i'eh  plant  chwi,  pa  faint  mwy  y  rhydd  eich  Tad  o'r  nef 
yr  Ysbryd  Glân  i'r  rhai  a  ofyno  ganddo?"  Ezec.  xxxv. 
26,  27,  "A  rhoddaf  i  chwi  galon  newydd,  ysbryd 
newydd  hefyd  a  roddaf  o'ch  mewn  chwi;  a  thynaf  y 
galon  garreg  o'ch  cnawd  chwi,  ac  mi  a  roddaf  i  chwi 
galon  gig.  Rhoddaf  hefyd  fy  ysbryd  o'ch  mewn,  a 
gwnaf  i  chwi  rodio  yn  fy  neddfau,  a  chadw  fy  marn- 
edigaethau,  a'u  gwneuthur."  Ezec.  xi.  19,  "  A  rhoddaf 
iddynt  un  galon,  ac  ysbryd  newydd  a  roddaf  ynoch : 
tynaf  hefyd  y  galon  garreg  ymaith  o'u  cnawd  hwynt,  a 
rhoddaf  iddynt  galon  gig."  Zech.  xii.  10,  "A  thy- 
walltaf  ar  dŷ  Dafydd,  ac  ar  breswylwyr  Jerusalem, 
ysbryd  gras  a  gweddiau;  a  hwy  a  edrychant  arnaf  fi  yr 
hwn  a  wânasant,  galarant  hefyd  am  dano  fel  un  yn 
galaru  am  ei  unig-anedig,  ac  ymofidiant  am  dano  ef 
megys  un  yn  gofidio  am  ei  gyntaf-anedig."  Yn  awr, 
addewidion  graslawn  yw  ysgrif-rwymau  Duw,  ac  y  mae 
efe  yn  caru  gweled  ei  bobl  yn  eu  dadleu  hwynt.  Y 
mae  yn  dysgwyl  i  ni  fod  yn  rhai  yn  ei  gofio,  ac  i  ni 
weddio  drosodd  ei  addewidion.  Pan  addawodd  efe 
bethau  mawr  i'w  bobl  am  gyfiawnhad,  santeiddhad,  a 
chynaliaeth,  y  mae  yn  cysylltu  "  eto  ymofynir  â  myfi 
gan  dŷ  Israel  i  wneuthur  hyn."  Y  mae  Duw  yn  ystyr- 
ied  y  dylem  ni  agor  ei  addewidion  graslawn  ger  ei  fron, 
megys  y  gwnaeth  Hezeciah  â  llythyr  Senacherib.  Nid 
yw  Duw  un  amser  yn  fwy  boddhaol  na  phan  y  mae  ei 
bobl  yn  ei  ddyfal  geisio  ef  yn  ei  eiriau  ei  hun,  a'i 
gymhell  ef  â  rhesymau  wedi  eu  tynu  oddi  wrth  ei 
addewidion  ef  ei  hun.  Er  fod  Duw  yn  Dad  tyner 
iawn,  ac  yn  Dad  haelionus  iawn,  eto  nid  ydyw  yn  Dad 
afradlon,  oblegid  ni  theiíl  efe  byth  mo'i  drugareddau 
ymaith  ar  y  cyfryw  na  ddadleuant  yn  ostyngedig  a  thaer, 
ei  addewidion.  Y  mae  Duw  yn  caru  i'w  ymofyn,  ac 
i'w  geisio  am  roi  trugareddau,  a  gwneuthur  yn  dda  ei 
addewidion  gwerthfawr.  Tydi  a  ddywedi  nas  gelli  di 
weddio,  ond  ai  nid  elli  di  fyned  i  fanau  dirgel,  ac  agor 


98 


ALLWEDD  DDIRGEL 


yr  addewidion  graslawn  ger  bron  yr  Arglwydd,  a  dy- 
wedyd  wrtho  pa  gymaint  y  mae  yn  perthyn  iV  an- 
rhydedd  a'i  ogoniant,  cystal  ag  i  dy  les  amserol  a 
thragwyddol  dithau,  i  wneuthur  yn  dda  yr  addewidion 
graslawn  hyny  a  wnaeth,  am  roddi  ei  Ysbiyd  i'r  rhai  a'i 
gofyno,  a 'i  osodiad  o'i  Ysbryd  o'u  mewn,  a'i  dywalltiad 
o  ysbryd  gras  a  gweddiau  arnynt. 

Darllenwn  am  Tamar,  pan  orweddodd  Judah  ei 
chwegrwn  gyda  hi,  iddi  hi  gynieryd  yn  lle  gwystl,  ei 
sel,  ei  freichledau,  a'i  ffon ;  ac  ar  ol  hyny  pan  yr  oedd  hi 
mewn  cyfyngder  mawr,  ac  yn  barod  i  gael  ei  llosgi  megys 
putain,  yna  y  dygodd  hi  aílan  ei  ffon,  ei  sel,  a'i  breich- 
ledau,  gan  ddywedyd,  Éí0'r  guT  biau  y  rhai  hyn  yr 
ydwyf  fi  yn  feichiog;"  a  thrwy  hyny  achubodd  ei  byw- 
yd.  Y  mae  yr  addewidion  megys  cynifer  o  fŵn-gloddiau 
C>"foethog ;  y  maent  megys  cynifer  o  flodeu  dewisol 
paradwys;  ymborth,  bywyd,  a  gr^m  yr  enaid  ydynt  ;  y 
maent  fel  ffon  i  gynal  yr  enaid,  ac  fel  sel  a  breichledau  i 
addurno  yr  enaid,  ac  i'w  gyfoethogi;  ac  am  hyny,  dylai 
.  pechaduriaid  tylodion  eu  d^wn  allan,  a'u  gosod  ger  bron 
yr  Arglwydd,  a  chymhell  Duw  â  hwynt.  Nid  oes  un 
ffordd  ar  y  ddaear  i  achub  enaid,  ac  i  ragflaenu  uffern 
losgedig,  fel  hon.  Yn  nghylch  yr  addewidion  gwerth- 
fawr,  rhoddaf  i  chwi  yr  w}i:h  nodiad  hyn, — 

(1.)  Eu  bod  wedi  eu  hadrodd  a'u  dodi  ar  lawr  yn 
v.irioneddol  gan  Dduw,  Marc  v.  30. 

(2.)  Y  cyflawnir  hwynt  yn  ddiau,  2  Cor.  i.  20.  Y 
maent  oll  wedi  eu  g^meuthur  yn  a  thrwy  Grist ;  gwnaeth- 
pwyd  hwy  yn  gyntaf  i  Grist,  ac  yna  i  bawb  sydd  yn 
mwynhau  ac  yn  dal  cymdeithas  âg  ef. 

Yr  oedd  Sirtorius,  medd  Plutarch,  yn  talu  yr  hyn  a 
adda,wodd  â  geiriau  têg:  ond  nid  yw  Duw  yn  gwneyd 
felìy.  Y  mae  d}mion  yn  aml  yn  dywedyd  ac  yn  dad- 
ddywedyd;  y  maent  yn  bwyta  eu  geiriau  mor  fuan  ag  y 
darfu  iddynt  eu  llefaru;  ond  ni  fwyty  Duw  byth  y 
geiriau  a  aeth  allan  o'i  enauef:  Esay  xlvi.  10,  11, 
(<Fy  nghynghor  a  saif,  a'm  holl  ewyllys  a  wnaf :  dywed- 


Y  NEFOEDD. 


99 


ais,  a  mi  a'i  dygaf  i  ben;  mi  a'i  Uuniais,  a  mi  a'i 
gwnaf." 

(3.)  Eu  bod  yn  dylifo  orad  ras,  o  gariad  neillduol,  ae 
o  ddaioni  dwyfol. 

(4.)  Eu  bod  oll  mor  annghyfnewidiol  a'r  hwn  a'u 
gwnaeth. 

(5.)  Eu  bod  oll  wedi  eu  sylfaenu  ar  wirionedd,  fTydd- 
londeb,  a  holl-ddigonolrwydd  Duw. 

(6.)  Eu  bod  yn  wystlon  a  chynwystlon  o'r  pethau 
mawr  a  wna  Duw  iV  bobl  mewn  amser. 

(7.)  Eu  bod  yn  dystiolaethau  mwyaf  sicr  a  dilys  o 
ffafr  ddwyfol,  ac  yn  gyhoeddiad  o  galon  ac  ewyllys  da 
Duw  i'w  bobl. 

(8,)  Mai  gwerth  gwaed  Crist  ydynt. 

Yn  awr,  mor  fawr  y  dylai  yr  holl  bethau  hyn  galon- 
ogi  eneidiau  tylodion  i  barhaus  annog  Duw  â'i  addewid- 
ion  ei  hunî 

4.  Chwi  a  ddywedwch  na  ellwch  chwi  weddio;  O  na 
wnaech  roi  heibio  wrthddadlu,  a  myned  at  weddi!  Os  na 
ellwch  weddio  fel  y  dylech,  neu  fel  y  dymunech,  gweddi- 
wch  fel  y  gallwch.  Fe  safodd  brodyr  Joseph  cyhyd  yn 
gohirio,  yn  oedi?  ac  yn  ofera  ymaith  eu  hamser,  pan 
oedd  ganddynt  daith  i  fyned  i  brynu  ýd,  fel  y  galiasent 
brynu  a  dychwelyd  ddwywaith,  cyn  iddynt  fyned  a  phrynu 
unwaith.  Pan  alwodd  Elias  Eliseus,  y  mae  efe  yn  myned 
oddi  amgylch  i'r  perthi;  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  fyned  i 
ganu  yn  iach  i'w  dad  a'i  fam,  cyn  y  gallasai  ganlyn  y 
prophwyd.  O  gyfeillionî  gochelwch  y  gohirio  yr  oedi, 
a'r  ofera,  gan  fyned  oddi  amgylch  y  perthi,  pan  y  dylech 
ymaíìyd  yn  y  gwaith  o  weddio.  Beth,  er  gyda  Hannah, 
nis  gellwch  ond  wylo  allan  weddi;  neu  gyda  Moseä? 
gecian  allan  weddi;  neu  gyda  He?:eciah,  drydar  allan 
wecldi;  eto,  gwna  yr  oll  fel  y  gallot,  a  chei  dderbyniad 
gydaDuw:  2  Cor.  viii.  12,  "Canysosbydd  parodrwydd 
meddwl  o'r  blaen,  yn  ol  yr  hyn  sydd  gan  un,  y  mae  yn 
gymeradwy,  nid  yn  ol  yr  hyn  nid  oes  ganddo.''  Nid 
Hàwer  o  areithyddiaeth  neu  hyawdledd  oedd  yn  ngweddi 


100 


ALLWEDD  DDÎRGEL 


y  Publican,  "O  Dduw  bydd  drugarog  wrthyf  fi  bech- 
adur;"  ac  eto  cymeradwyodd  Duw  hi.  Efe  a  weddiodd 
lawer,  er  na  lafarodd  ond  ychydig;  ac  ni  thrôdd  Duw 
glust  fyddar  tuag  ato.  Y  Duw  hwnw  a  gymeradwyodd 
lonaid  llaw  o  flawd  yn  aberth,  ychydigílew  geifr  ynoffrwm, 
a  dwy  hatling  y  weddw  dylawd,  meygs  pe  buascnt 
ddwy  filiwn,  a  gymmeradwya,  yn  ddiau,  yr  hyn  ydwyt 
yn  alluog  i'w  wneuthur,  er  i  ti  fod  yn  ddiffygiol;  ie,  yn 
ddiffygiol  iawn  o'r  hyn  a  ddylit  ei  wneuthur.  "  Arglwydd. 
(meddai  Luther,)  yr  wyt  yn  gorchymyn  i  mi  weddio:  ni 
allaf  weddio  fel  y  dymunwn,  eto  mi  a  ufuddhaf,  oblegid 
er  na  fydd  fy  ngweddi  i  yn  g-ymeradwy,  eto  cymeradwy 
y  w  dy  orchymyn  dy  hun  i  ti."  Pe  gwnai  Cristionogion 
gweiniaid  ond  gosod  allan  mewn  gweddi,  yr  ychydig 
nerth  hyny  sydd  ganddynt,  gwnai  Duw  yn  fuan  adne- 
wyddu  eu  nerth  ysbrydol;  efe  a'u  dygai  hwynt  yn  ddiau 
o  nerth  i  nerth;  efe  a  wnai,  trwy  gynorthwyadau  dirgel, 
a  c'ylanwadau  dirgel,  eu  nerthu  hwynt  yn  barhaus  yn 
mlaen  yn  eu  masnach  nefol.  Megys  y  cymer  tad  cu. 
hoff,  ei  blentyn  bycban  yn  ei  freichiau,  ac  a'i  dwg  yn 
ei  ftbrdd  tuag  adref,  pan  y  mae  ei  nerth  yn  dechreu 
methu,  ac  na  all  gerdded  rhagor,  a'r  ffordd  yn  myned  yn 
llithrig  neu  yn  anwastad,  felly  y  gwna  Dnw  a'r  eiddo 
yntau:  Hos.  xi.  3,  "M^^fl  a  ddysgais  i  Ephraim  gerdd- 
ed,  (megys  y  gwna  mammaeth  y  baban,)  gan  eu  cy- 
meryd  erbyn  eu  breichiau."  Pan  ddêl  plant  tylodion 
Duw  i  ffordd  ddyrys,  neu  leoedd  geirwon,  y  mae  efe  yn 
eu  cymeryd  i  fyny  yn  ei  freichiau  ei  hun,  ac  yn  eu  cy- 
northwyo  dros  sigleni  o  groesau  ac  anhawsderau  dyled- 
swyddau,  a  thros  yr  holl  gyni,  y  cyfyngder,  a'r  gwendid 
ysbryd  hwnw,  ag  sydd  yn  eu  canlyn  yn  eu  cyflawniadau 
ystafelloL 

Y  mae  yn  nodadwy,  mai  pan  yr  oedd  brenin  Israel  i 
saethu  y  saeth,  iddo  osod  ei  law  ar  y  bwa,  ac  i  Eliseus 
osod  ei  law  ar  law  y  brenin.  Felly  pan  yr  elom  ninau  i'n 
hy stafelloedd  yr  ydy m  i  osod  i  fyny  ein  Uaw,  ac  yna  gesyd 
ysbryd  Duw  ei  law  ar  ein  llaw  ni,  a  gesyd  ei  nerth  at 


Y  NEFOEDD. 


101 


ein  nerth  ni,  neu  yn  hytrach  at  ein  gwendid:  Rhuf. 
viii.  26,  "A'r  un  fíunud  y  mae  yr  Ysbryd  hefyd  yn  cy- 
northwyo  ein  gwendid  ni."    Dyrchafa  gyda  ni,  neu  eyd  - 
gynorthwya  gyda  ni.    Y  mae  y  gair  Groeg  yn  arwyddo 
yn  briodol  y  fath  gymhorth,  megys  pe  byddai  dyn  arall 
j  o  nerth  a  grym  yn  dyfod  yn  mìaen  i  gynal  y  baich  a 
fyddai  yn  gorwedd  ar  ein  hysgwyddau,  bydded  foncyfY, 
!  neu  ddernyn  o  bren,  gan  osod  ei  ysgwyddau  dano,  i  godi 
|  i  fyny  a  chynal  rhan  o  hono  gyda  ni;  neu  ein  cynorthwyo 
j  ni  megys  y  cynorthwya  mammaeth  ei  phlentyn  bychan, 
"  gan  ei  gynal  ef  erbyn  ei  lawes.    Pan  y  mae  y  Cristion 
)  tylawd  yn  gosod  ei  hun  i  weddi  ystafeilol,  neu  i  alaru, 
neu  i  gredu,  neu  i  ufyddhau,  yna  y  mae  yr  Ysbryd  yn 
I  dyfod  i  mewn  gyda  dylanwad  a  chynorthwy  newydd,  ac 
feìly  ei  ddwyn  yn  mlaen  yn  yr  hoil  wasanaethau  rhagoroi 
hyn.    Daw  y  plentyn  hwnw  nad  yw  ond  bloesg  ar  y 
cyntaf,  mewn  amser,  i  lefaru  yn  egiur  ac  yn  ffraeth.    O ! 
pa  gynifer  o  Gristionogion  y  sydd,  a  allant  yn  awr 
weddio  gyda  rhyddid,  rhwyddineb,  a  ífraethder  mawr,  y 
rhai  nid  allent  ar  y  cyntaf  ond  yn  unig  ocheneiciio, 
mynial,  neu  wyio  allan  weddi.    Tydi  a  ddywedi  na  elìi 
di  weddio;  ond  pe  gwnait  ti  ond  annog  dy  hun  i  ufydd- 
hau  i'r  gorchymyn  hwnw,  Mat.  vi.  6,  fel  y  geiii,  pwy  a 
ŵyr  nad  elai  nerth  gyda'r  gorchymyn,  fel  ag  i  dy  alluogi 
di  i  weithredu  yn  addas  i'r  gorchymyn?    Yn  Mat.  ix. 
1 — 9,  y  mae  Crist  yn  dywedyd  wrth  y  claf  o'r  parlys, 
"Cyfod,  a  rhodia — cymer  dy  wely  i  fyny,  a  dos  i'th  dŷ." 
Gallasai  y  claf  o'r  parlys  wrthddadlu,  "Och!  myfl  a 
ddygir  gan  bedwar,  nid  wyf  íi  yn  ailuog  i  syflyd  aelod, 
llawer  llai  i  gyfodi,  eithr  liai  na'r  cwbl  i  gymeryd  i  fyny 
fy  ngwely,  a  rhodio,"  &c.    O !  ond  er  y  cwbl,  ymysgyd- 
wodd  i  fyny  fel  y  gailai;  ac  aeth  nerth  alian  gyda'r 
gorchymyn,  ac  a'i  gailuogodd  i  wneuthur  yr  hyn  oedd 
orchymynedig.    Feìly  Mat.  xii.  10 — 14.    Yr  oedd  yno 
ddyn  tylawd  a  chanddo  law  wywedig,  ac  y  mae  Crist  yn 
gorchymyn  iddo  i  estyn  allan  ei  law.    Gallasai  ateb, 

H 


102 


ALLWEDD  DDIRGEL 


"  Y  mae  fy  llaw  yn  wywedig,  a  phe  cawn  gynifer  o  fyd- 
oedd  ag  sydd  o  ddynion  yn  y  byd,  am  ei  hestyn  allan,  nis 
gallwn  i  ei  hestyn  aiian;  ie,  pe  bae  fy  unig  fywyd,  pe 
bae  fy  unig  iachawdwriaeth  yn  gorplrwys  ar  estyn  allan 
fy  mraich  wywedig,  nís  gallwn  ei  hestyn  hi  allan."  Ond 
O!  tröodd  ef  yr  holl  gyfryw  esgusodion  o'r  neilldu,  a 
chydsyniodd  â  gorchymyn  Crist,  ac  aeth  nerth  allan,  a'i 
law  a  iachawyd.  O  feistriaid!  pe  gwnaech  ond  gweddio 
yn  eich  hystafelloedd,  oreu  y  medrech,  ni  wyddoch  na 
ddylifai  y  fath  allu  a  rhinwedd  oddi  wTrth  Grist  i'ch 
calonau,  fel  ag  i'ch  dwryn  yn  mlaen  yn  eich  dyledswyddau 
ystafellol  uwchlaw  dysgwyhad,  hyd  yn  nod  i  syndod. 
Profodd  ereill  hi  felly,  a  phaham  na  chewch  chwithau 
felly?  Cofìwch  nad  yw  Duw  ddim  yn  nodwr  cywrain  a 
berniadol  o'r  ymadroddion  syml  ag  sydd  yn  syrthio  oddi 
wrth  ei  blant  tylodion  pan  y  maent  yn  eu  dyìedswyddau 
ystafellol:  y  mae  ef  y  fath  Dad  ag  sydd  yn  foddloniawn 
i  ymadroddion  canddrilì  a  bloesgniadau  dwyfol  ei  bobl 
pan  y  maent  yn  y  dirgel.  Nid  dylifiad  o  eiriau,  tyb- 
iadau  myfyriol,  ymadroddion  seraphaidd,  na  dywediadau 
testlus  mewn  gweddi,  sydd  yn  ennill  clust  nac  yn  bodd- 
loni  calon  Duw,  sydd  yn  agor  porth  gogoniant,  nac  sydd 
yn  dwyn  i  waered  y  goreu  o  fendithion  ar  yr  enaid; 
eithr  uniondeb,  santeiddrwydd,  nefolder,  ysbrydolrwydd, 
a  drylliedigrwydd  y  gaìon:  dyma  y  pethau  sydd  yn  peri 
goruchaíiaeth  ar  Dduw,  ac  yn  troi  fwyaf  at  gyfrif  yr 
enaid.  Ond, 

5.  Tydi  a  ddywedi  na  e]li  weddio:  oud  os  plentyn 
Duw  ydwTyt,  yr  wyt  yn  feddiannol  ar  Ysbryd  Duw,  ac 
y  mae  Ysbryd  Duw  yn  ysbryd  gweddi  a  deisyíiadau. 
Fod  holl  blant  Duw  yn  feddiannol  ar  Ysbryd  Duwt,  sydd 
eithaf  amlwg  yn  yr  Ysgrythyrau  bendigedig.  Gwel 
Zech.  xii.  10,  "A  thywalltafar  dŷ  Dafydd,  ac  ar  bres- 
wylwyr  Jerusalem,  ysbryd  gras  a  gweddiau."  Salm  ìi. 
11,  "Na  chymer  dy  ysbryd  santaidd  oddi  vvrthyf." 
Rhuf.  viii.  15,  "Chwi  a  dderbyniasoch  Ysbryd  mabwys- 
iad,  trwy  yr  hwn  yr  ydym  yn  îlefain,  Abba;  Dad." 


Y  ÎSEFOEDD. 


103 


1  Cor.  ii.  12,  "A  nyni  a  dderbyniasom,  nid  ysbryd  y 
byd,  ond  yr  Ysbryd  sydd  o  Dduw ;  fel  y  gwypom  y 
pethau  a  rad-roddwyd  i  ni  gan  Dduw."  1  Tbes.  iv.  8, 
í£  Yr  bwn  befyd  a  roddes  ei  Ysbryd  Glân  ynom  ni." 
1  loan  iii.  24,  "Ác  wrtb  byn  y  gwyddom  ei  fod  ef  yn 
aros  ynom,  sef  o'r  Ysbryd  a  roddes  efe  i  ni."    Pen.  iv. 

13,  "  Wrth  byn  y  gwyddom  ein  bod  yn  trigo  ynddo  ef\ 
ac  yntau  ynom  ninau,  am  ddarfod  iddo  roddi  i  ni  o'i 
Ysbryd." 

Fod  gan  holl  biant  Duw  Ysbryd  Duw,  a  gadarnbeir 
yn  y  saitb  nodiad  byn, — 

(1.)  Maent  oìl  wedi  eu  santeiddio  trwy  yr  Ysbryd: 
1  Cor.  vi.  11,  "Chwi  a  santeiddiwyd — trwy  Ysbryd  eín 
Duw  ni."  Nid  wyf  yn  dywedyd  eu  bod  oll,  trwy  yr 
Ysbryd,  yn  gyfartai  santeiddiedig ;  ond  dywedyd  yr  wyf, 
eu  bod  oii,  trwy  yr  Ysbryd,  yn  wririoneddoi  santeiddiedig. 
Er  fod  gan  boli  weision  Crist  eu  taientau,  eto  nid  oes 
gan  yr  oll  eu  deg  taient,  ac  nid  oes  gan  yr  oiì  eu  pum 
taient,  na'u  dwy  daient;  nid  oes  gan  rai  ond  un  dalent. 
Er  fod  saig  Benjamin  bum  cymaint  a  saig  ei  frodyr,  eto 
yr  oedd  gan  bob  un  ei  saig.  Feüy,  er  fod  gan  rai  bum- 
waitb  mwy  mesur  o'r  Ysbryd,  a  mwy  mesur  o  oleuni,  o 
gariad,  santeiddrwydd,  a  nefoi-dueddrwydd,  nag  sy  gan 
ereiiì,  eto  y  mae  gan  bob  Cristion  ycbydig  fesur  o'r 
Ysbryd,  ac  ycbydig  fesur  o  ras  a  santeiddrwydd.  Er  fod 
rbai  yn  fabanod  yn  Ngbrist,  ac  ereiii  yn  biant,  er  fcd 
rbai  yn  wŷr  ieuainc  yn  Nghrist,  ac  ereiü  yn  henafgwyr 
yn  Ngbrist,  eto  y  mae  pob  un  wedi  ei  eni  o  Ysbryd 
Crist.  Er  nad  oes  neb  o  biant  Duw,  yn  y  byd  hwn,  yn 
cael  yr  Ysbryd  yn  gyíiawn,  eto  y  mae  gan  bob  Cristion 
gymaint  o'r  Ysbryd  ag  a'i  dwg  at  Grist,  ac  a  ddwg  ei 
enaid  yn  ddiogei  i'r  nefoedd  yn  y  diwedd. 

(2.)  Maent  olì  dan  arweiniad  yr  Ysbryd:  Rbuf.  viii. 

14,  uCanys  y  sawi  a  arweinir  gan  Ysbryd  Duw,  y  rhai 
hyn  sydd  bîant  i  Dduw."  Mae  gan  bob  pientyn  i  Dduw 
arweinydd  deubiyg, — y  gair  oddi  aììan,  a'r  Ysbryd  oddi 


104 


ALLWEDD  DDIRGEL 


mewn,  Esay  xxx.  20,  21.  Pa  ddull  y  mae  yr  Ysbryd 
yn  tywys  â  rheol  y  gair,  a  pha  ddull  y  mae  yn  tywys  at 
Dduw  a  Christ,  ac  yn  tywys  i  wirionedd,  cyfiawnder, 
ganteiddrwydd,  a  dedwyddwch,  ni  chymeraf  mewn  llaw 
yn  bresenol  i'w  amlygu. 

(3.)  Maent  oll  yn  cael  eu  cynal  a'u  cadarnhau  gan  yr 
Ysbryd:  Salm  li.  12,  "  A'th  hael  ysbryd  cynal  fî;"  neu 
aíega  fi,  neu  dal  fi  i  fyny,  fel  y  mae  yn  Rebraeg,  â'th 
Ysbryd  hael  ewyllysgar;  neu,  fel  y  mae  y  Roeg  yn  ei 
droi,  â'th  Ysbryd  ardderchog  tywysogaidd.  Felly  Eph. 
iii.  16,  "Fod  wedi  ymgadarnhau  mewn  nerth,  trwy  ei 
Ysbryd  ef,  yn  y  dyn  oddi  mewn."  Wrth  y  dyn  oddi 
mewn  y  dealla  rhai,  y  rhan  adgenedledig  o  ddyn;  ereill 
wrth  y  dyn  oddi  mewn,  a  ddeallanfc  yr  enaid,  yn  nghyda'i 
holì  gyneddfau  ardderchog  a'i  ysgogiadau.  Cymerwch 
y  geiriau  fíordd  y  mynoch,  dilys  yw  mai  oddi  wrth  yr 
Ýsbryd  Glân  y  mae  yr  hoìl  nerth  a'r  grym  ysbrydol  sydd 
gan  y  Cristion.  Fr  fod  yr  Ysbryd  yn  cadarnhau  pob 
Cristion,  yn  y  dyn  oddi  mewn,  eto  nid  wyf  yn  dywedyd 
fod  yr  Ysbryd  yn  cadarnhau  pob  Cristion  yn  ogymaint 
yu  y  dyn  oddi  mewn.  Mae  gan  rai  gryfach  llygredig- 
aethau  i'w  darostwng  nag  ereill,  a  phrofedigaethau  mwy 
gortlirechol  i'w  gwrthsefyîl  nag  ereill,  a  thrugareddau 
mwy  rhagorol  i'w  dyrchafu  nag^  ereiil,  a  dyledswyddau 
uwch  a  chaletach  mewn  crefydd  i'w  trin  nag  ereill,  ac  yn 
ganlynol  y  maent  hwy  wedi  eu  hymgadarnhau  yn  fwy 
yn  y  dyn  oddi  mewn  nag  ereiìl. 

(4.)  Maent  oll  yn  gyfranogion  o  ffrwythauyr  Ysbryd; 
Rhuf.  viii.  23,  "Nmau  hefyd.  y  rhai  sydd  genym  flaen- 
rTrwyth  yr  Ysbryd:"  y  rhai  nid  ydym  ond  megys  dyrnaid 
o  ŷd,  mewn  ystyr  i'r  hoìl  gnwd.  Yr  hoìl  ras  a'r  sant- 
eiddrwydd  a  dderbyniasom  oddi  wrth  yr  Ysbryd  adgen- 
edliadol  ar  y  dychweliad  cyntaf,  nid  yw  ond  rhyw  ddafn 
o'r  môr  hwnw,  rhyw  hatling  o'r  talentau  hyny  a  dder- 
b>niwn  yn  y  by wyd  a  ddaw. 

(ô.)  iMaent  oll  wedi  eu  dysgu  gan  yr  Ysbryd:  Ioan 


Y  KEFOED». 


105 


xiv.  26,  "  Yr  Ysbryd  Glân,  yr  liwn  a  enfyn  y  Tad  yn  fy 
enw  i,  efe  a  ddysg  i  chwi  yr  holl  bethau," 

Mae  yr  addewid  hon  yn  perthyn,  yn  mlaenaf,  i'r 
apostolion;  yn  ail,  i  bawb  credinwyr. 

Er  i'r  geiriau  hyn  gael  eu  llefaru  ar  y  cyntaf  wrth  yr 
apostolion  yn  unig,  eto  ni  chawsant  eu  llefaru  am  yr 
apostolion  yn  unig.  Esay  liv.  8.  Mae  tri  o  bethau  yn 
cael  eu  haddaw  i'r  apostolion  yn  y  geiriau  hyn: 

[1.]  Goleuad  digyfrwng  gan  Ysbryd  Duw. 

[2.]  Cyflawn  wybodaeth  o'r  holl  wirioneddau  hyny 
perthynol  i'w  swydd  apostolaidd. 

[3.]  Hollol  anífaeìedigrwydd  mewn  mater  o  athraw- 
iaeth. 

Mae  hefyd  dri  o  bethau  yn  addawedig  i  bawb  cred- 
inwyr : 

[1.]  Cyfryngol  oleuad,  gan  ddysgu  gwirioneddau  trwy 
Ysbryd  y  gwirionedd  yn  yr  ymaiferiad  o  foddion  gras. 

[2.]  Gwybodaeth  o  bob  gwirionedd  angenrheidiol  er 
iachawdwriaeth. 

[3.]  Anífaeledigrwydd,  mor  bell  ag  yr  ymlynont  ac 
y  cadwont  yn  agos  at  addysgiad  yr  Ysbryd  yn  y  gwir- 
ionedd. 

Dywed  Philo  fod  y  prif  Gristionogion  yn  cael  eu  galw 
yn  amaethwyr ;  oblegid  megys  y  mae  llafurwyr  yn 
llafurio  eu  maesydd,  ac  yn  gwrteithio  eu  tiroedd,  feìly 
yr  oeddynt  hwythau  yn  addysgu  eu  teuluoedd,  ac  yn 
dwyn  i  fyny  eu  plant  a'u  gwasanaeth-ddynion  mewn 
hyfforddiad  dda.  O !  dan  ba  fath  addysgiadau  rhagorol 
o  eiddo  yr  Ysbryd  yr  oedd  y  prif  Gristionogion  hyn,  y 
rhai  oeddynt  yn  ei  gwneuthur  yn  gymaint  eu  gorchwyl 
a'u  gwaith  i  addysgu  y  rhai  hyny  ag  oeddynt  dan  eu 
gofal.  Felly  1  Ioan  ii.  27,  "Ond  y  mae  yr  eneiniad  a 
dderbyniasoch  ganddo  ef,  yn  aros  ynoch  chwi,  ac  nid  oes 
arnoch  eisiau  dysgu  o  neb  chwi:  eithr  fel  y  mae  yr  un 
eneiniad  yn  eich  dysgu  chwi  am  bob  peth,  a  gwir  yw." 
Nid  ein  bod  yn  gwybod  pob  peth  yn  sengl,  neu  nad  oes 
arnom  eisiau  yr  un  weinidogaeth  i'n  dysgu  a'n  cyfar- 


106 


ALLWEDD  DDIRGEL 


wyddo:  eithr  llefaru  yn  gymhariaethol  y  mae.  Ni'ch 
cynorthwyir  gymaint  trwy  yr  unrhyw  addysgiadau  heb 
yr  Ysbryd  a  ehyda'r  Ysbryd:  yr  Ysbryd  a  fynega  y 
gwirionedd  fel  y  mae  yn  yr  lesu,  yn  fwy  amlwg,  yn 
fwy  rhydd,  yn  ìwy  neillduol,  yn  fwy  sicr,  yn  fwy  cy- 
ffredmol,  yn  fwy  eífeithiol,  nag  y  mae  neb  arall  yn 
alluog  i'w  wneuthur.  Yr  Ysbryd,  yr  eneiniad  santaidd 
hwn,  a  ddysg  i'r  saint  bob  peth ;  nid  pob  peth  a  gaiff  neu 
a  ellir  ei  wybod,  oblegid  y  mae  hyny  yn  anmhosibl  i 
greaduriaid  meidrol  gyrhaeddyd  ato.  Pwy  sydd  yn 
deall  ysgogiadau  y  nefoedd,  llywodraeth  ae  ysgogiad  y 
sêr,  natur  y  creaduriaid,  neu  pa  fodd  y  mae  yr  esgyrn  yn 
cynyddu  yn  nghroth  y  feichiog?  Pwy  a  ŵyr  y  rheswm 
paham  y  dylai  afon  Nilus  orlifo  yn  yr  haf,  pan  y  mae  y 
dyfroedd  iselaf?  Neu  pa  fodd  y  mae  yr  ehed-faen 
yn  tynu  haiarn  ato,  neu  yn  gogwyddo  at  y  seren 
ogleddol? 

Dywed  Pliny  wrthym  am  un  a  dreuliodd  ddeunaw 
mlynedd  a  deugain  mewn  dysgu  natur  y  wenynen,  ac  er 
hyny  aa  chyraeddodd  yn  gyflawn  ato.  Pa  fodd  y  mae 
yn  bosibl  ynte  i'r  naturiaethwr  doethaf  dreiddio  i  mewn 
i  ddyfnion  bethau  Duw? 

Paul,  yr  hwn  a  ddysgodd  ei  dduwinyddiaeth  yn 
mhlith  yr  angyhon,  ac  a  gafodd  yr  Ysbryd  Glân  yn 
Athraw  digyfrwng  iddo,  a  ddywed  yn  eglur  wrthym 
"nad  oedd  ef  yn  gwybod  ond  mewn  rhan;"  ac  O!  mor 
fychan,  ynte,  yw  y  rhan  hòno  a  wyddom  ni.  Eithr  y 
mae  yr  Ysbryd  yn  dysgu  y  saint  yn  yr  holl  bethau ; 
hyny.yw, 

Yn  gyntaf,  y  mae  yn  dysgu  iddynt  yr  holl  bethau 
sydd  yn  angenrheìdiol  er  iachawdwriaeth  eu  heneidiau, 
a'r  holl  bethau  rheidiol  i'w  dwyn  i'r  nefoedd. 

Yn  ail,  yr  holl  bethau  angenrheidiol  i  fywyd  a  duw- 
ioldeb,  2  Pedr  i.  3. 

Yn  drydydd,  yr  holl  bethau  angenrheidiol  i'w  Heoedd, 
galwadau,  rhyw,  oed,  a'u  sefyllfaoedd. 

Yn  hedwerydd,  yr  holì  bèthau  angenrheidiol  i  chwi 


Y  NEFOEDD. 


107 


eu  gwybod  i'ch  cynal  yn  y  gwirionedd,  ac  i'cli  gwared 
rhag  cael  eieh  hud  o  a'ch  denu  gan  yr  athrawon  gau  hyny, 
am  ba  rai  y  llefara  adn.  18,  19,  22,  23,  2ô.  A  hyn  yn 
ddiau  y w  y  peth  penaf  ag  y  mae  loan  yn  cyfeirio  ato  yn 
yr  ymadrodd  hwnw.  Yr  ìioll  bethau  y  llefara  am  danynt 
yn  adn.  27,  yn  ol  iaith  gynredin  yr  ysgrythyr,  sydd  o 
angenrheidrwydd  i'w  deongli  yn  unig  am  yr  holl  bethau 
hyn,  y  rhai  y  llefara  yno  am  danynt.  Ond, 

(6.)  Maent  oll  yn  cael  eu  dyddanu  gan  yr  Ysbryd: 
Act.  ix.  31,  "Gan  rodio  yn  ofn  yr  Arglwydd,  ac  yn 
nyddanwch  yr  Ysbryd  Glân."  Rhuf.  xiv.  17,  "Canys 
nid  yw  teyrnas  Dduw  fwyd  a  diod,  ond  cyfiawnder,  a 
thangnefedd,  a  llawenydd  yn  yr  Ysbryd  Glân."  1  Thes. 
i.  6,  "A  chwi  a  aethoch  yn  ddylynwyr  i  ni,  ac  i'r  Ar- 
glwydd,  wedi  derbyn  y  gair  mewn  gorthrymder  mawr, 
gyda  llawenydd  yr  Ysbryd  Glân."  Nid  fod  pawb  Crist- 
ionogion,  bob  amser,  yn  cael  gwir  ddyddanwch  neu  wir 
lawenydd ;  O !  na — oblegid  megys  y  mae  y  wybr  weithiau 
yn  glir  ac  weithiau  yn  gymylog,  ac  megys  y  mae  y  môr 
weithiau  yn  treio  ac  weithiau  yn  llanw,  felly  y  mae  cysur- 
on  pobl  Dduw  weithiau  yn  treio  ac  weithiau  yn  llanw, 
weithiau  yn  glir  ac  weithiau  yn  gymylog. 

Hudson,  y  merthyr,  wedi  ei  adael  wrth  y  pren  dyodd- 
ef,  a  aeth  yn  rhydd  o'i  gadwynau,  ac  wedi  gweddio  yn 
daer,  cafodd  ei  gysuro  yn  ddiatreg,  a  dyoddefodd  yn 
ddiysgog. 

Felly  yr  oedd  Mr.  Glover  y  merthyr  wedi  ei  adael  yn 
y  carchar;  ond  pan  yr  oedd  yn  myned  at  y  pren  dyoddef, 
edrychodd  yn  ol,  a  gwaeddodd  allan>ar  ei  gyfaill,  "Efe 
a  ddaeth,  efe  a  ddaeth;"  gan  feddwl  y  Dyddanydd.  Ac 
felly  rhoddodd  i  lawr  ei  fywyd  gyda  llawenydd. 

Rachel  a  wylodd,  ac  ni  fynai  ei  chysuro;  ymroddodd 
gymaint  i  wylofain,  fel  nad  allai  roddi  lle  i'r  dyddanwch 
1  leiaf ;  ac  felly  y  mae  yn  aml  gyda'r  saint  godidocaf. 
"  Fy  enaid  a  wrthododd  ei  ddyddanu,"  Salm  lxxvii,  2. 
Nid  fy  nyben  yn  bresenol  yw  sefyll  ar  yr  amrywiol  fTyrdd 
drwy  ba  rai  y  mae  pobl  Dduw  yn  gwrthod  eu  dyddanu, 


108 


ALLWEDD  DDIRGEL 


ac  yn  dyfod  yn  fyr  o'r  holl  gysuron  cryfion  hyny  ag  y 
mae  Duw  yn  foddlon  iddynt  gael  eu  mwynhau.  Gaíl 
yr  haul  effeithioli  lle  na  byddo  yn  tywynu,  a  dyn  fod 
mewn  cyflwr  o  achubiaeth,  ac  eto  yn  ddifíygiol  o  ddy- 
ddanwch.    Gall  dyn  ofni  yr  Arglwydd,  a  gwrandaw  ar 
lais  ei  was,  ac  er  hyny  fod  yn  rhodio  mewn  tywyllwch, 
ac  heb  lewyrch  iddo.    Nid  oes  un  Cristion  heb  drailod 
weithiau  yn  ei  gydwybod,  a  gofld  yn  ei  galon,  a  dagrau 
yn  ei  lygaid,  ofnau  ac  amheuon  yn  ei  enaid,  pa  un  ai 
Duw  yw  ei  Dad,  a  Christ  yw  ei  Waredwr,  a  pha  un  a 
ydyw  trugaredd  yn  perthynu  iddo;  ie,  pa  un  a  oes  un 
addewid  yn  llyfr  Duw  yn  perthyn  iddo?    Llawenydd  a 
dyddanwch  yw  y  danteithion  hyny,  y  nefoedd  beraidd- 
fwyd  hyny,  â  pha  rai  nid  yw  Duw  yn  gwledda  ei  blant 
bob  dydd.    Nid  yw  pob  diwrnod  yn  ddiwrnod  priodas, 
na  phob  diwrnod  yn  ddiwrnod  cynhauaf,  na  phob  diwr- 
nod  yn  ddiwrnod  o  hâf.    Nid  yw  y  llo  pasgedig  yn  cael 
ei  ladd  bob  dydd,  na'r  wisg  a'r  fodrwy  bob  dydd  yn  cael 
eu  gwisgo;  ac  nid  yw  pob  diwrnod  yn  ddiwrnod  o 
wledda  neu  ddawnsio.    Megys  y  mae  amser  i  ganu,  felly 
y  mae  amser  i  ocheneidio;  megys  y  mae  amser  i  chwerth- 
in,  felly  y  mae  amser  i  wylo;  ac  megys  y  mae  amser  i 
ddawnsio,  felly  y  mae  amser  i  alaru.    Ni  sychir  ymaith 
bob  deigryn  oddi  wrth  ein  llygaid  hyd  nes  y  tynir  ymaith 
bob  pechod  o'n  calonau.    Er  hyny  oll,  y  mae  gan  eneid- 
iau  graslawn  sylfeini  cadarn  bob  amser  am  ddyddanwch; 
y  mae  ganddynt  addewidion  a  blaenŵwyth  yr  Ysbryd; 
y  mae  ganddynt  undeb  â  Christ,  a  hawl  i  fywyd  tra- 
gwyddol,  er  nad  oes  ganddynt  bob  amser  gysuron  teiml- 
adol.    Mae  gan  blant  Duw  achos  bob  amser  i  weithredu 
ftydd  a  gobaith  ar  Dduw  yn  eu  sefyllfa  dywyllaf,  er  nad 
oe3  ganddynt  lawenj^dd  a  dyddanwch  mwynhaol  bob 
amser;  y  mae  y  Dyddanydd  yn  preswyHo  yn  wastadol 
gyda'r  saint,  er  nad  yw  yn  eu  dyddanu  yn  wastadol. 
Ioan  xiv,  16.    Mae  yr  Ysbryd  yn  aml  yn  dwyn  yn 
mlaen  ei  waith  santeiddiol,  pan  nad  yw  yn  dwyn  yn 
mlaen  ei  waith  dyddanoì,  yn  yr  enaid.    Mae  yr  Ysbryd 


Y  NEFOEDD. 


109 


yn  aml  yn  gweithredu  mewn  ffordd  o  ddarostyngiad,  pan 
nad  yw  yn  gweithredu  mewn  ffordd  o  ddyddanwch. 
Mae  yr  Ysbryd  yn  aml  yn  llanw  yr  enaid  â  thristwch 
duwiol,  pan  nad  yw  yn  ei  lanw  â  liawenydd  duwiol. 
Gweithrediadau  yr  Ysbryd,  gyda  golwg  ar  ei  waith 
dyddanol,  ydynt  oll  o'i  ewyllys  a'i  hyfrydwch  penar- 
glwyddiaethol,  ac  am  hyny  gall  breswylio  yn  yr  enaid 
pan  nad  yw  yn  dyddanu  yr  enaid  yn  weithredol.  Ond, 

(7.)  Mae  pobl  Dduw,  yn  hwyr  neu  hwyrach,  yn  cael 
eu  selio  gan  Ysbryd  Duw:  Eph.  i.  13,  "Yn  yr  hwn 
hefyd  wedi  i  chwi  gredu,  y'ch  seliwyd  trwy  Lân  Ysbryd 
yr  addewid."  Mae  natur  seliad  yn  gynwysedig  yn  nghyf- 
ranogiad  y  ddelw,  neu  nodweddiad  y  sêl,  ar  y  peth  a 
selir.  Selio  peth  yw  argraffu  nodweddiad  y  sêl  arno. 
Yn  awr,  y  mae  Ysbryd  Duw  yn  cyfranu  yn  wirioneddol 
ac  yn  effeithiol,  ddelw  Duw  i  ni,  yr  hon  ddelw  sydd  yn 
gynwysedig  mewn  cyíiawnder  a  gwir  santeiddrwydd. 
Dyna'r  pryd  y'n  selir  yn  wirioneddol  gan  Ysbryd  Duw, 
pan  y  mae  yr  Ysbryd  Giân  yn  argraffu  delw  gras  a  sant- 
eiddrwydd  mor  amlwg  ac  mor  egîur  ar  yr  enaid,  fel  ag  y 
mae  yr  enaid  yn  ei  ganfod  ac  yn  ei  deimlo,  ac  y  dichon 
redeg  a'i  ddarllen ;  y  pryd  hyny  y  selir  yr  enaid  gan  yr 
Ysbryd  Glân.  Feliy  Eph  iv.  30,  "  Ac  na  thristewch 
Lân  Ysbryd  Duw,  trwy  yr  hwn  y'ch  seliwyd  hyd  ddydd 
prynedigaeth,"  Person  yr  Ysbryd  Glân,  yn  y  Roeg, 
sydd  yn  cael  ei  osod  allan  gyda  grym  mawr  iawn,  y  fath 
ag  na  ail  ein  hiaith  ni  mo'i  gyíiawn  ddarlunio. 

Yma  y  mae  tri  gair  a  thri  bannod  iddynt,  pob  gair  â'i 
fannod  neillduol  wrtho  ei  hun.  Yr  Ysbryd,  nid  Ysbryd; 
ac  nid  Gìân,  eithr  y  Glân ;  nid  Duw,  eithr  y  Duw  hwnw. 
2  Cor.  i.  22,  "  Yr  hwn  hefyd  a'n  seliodd,  ac  a  roes  ernes 
yr  Ysbryd  yn  ei«i  calonau."  Yn  yr  ysgrythyrau  hyn  y 
gwelwch  fod  yr  Ysbryd  yn  sêl.  Sêl,  yn  mhlith  dynion, 
sydd  yn 

laf.  Er  celedigaeth. 
2iL  Er  gwahaniaeth. 
3ydd.  Ër  awdurdod. 


110 


ALLWEDD  DDIRGEL 


4ydd.  Er  sicrwydd.  Mae  ysgrifen  seliedig  yn  awdur- 
dodedig,  ac  er  diogelwch. 

Yn  y  tri  thestyn  a  goffawyd  ddiweddaí,  os  cymharwch 
hwynt,  gellwch  nodi  y  chwech  peth  hyn, — 

laf.  Y  person  sydd  yn  selio,  a  hwnw  yw  y  "Tad." 

2il.  Yn  mhwy?— Yn  "Nghrist." 

3ydd.  Aphasêl? — "Ysbryd  yr  addewid;"  lle  y  mae 
holl  bersonau  y  Drindod  yn  sicrhau  i  ni  ein  hetifeddiaeth. 

4ydd.  Pa  bryd? — "Wedi  i  chwi  gredu." 

5ed.  Y  dyben,  yr  hwn  sydd  ddeuplyg, — 

Yn  gyntaf  yn  is-raddol, — hyny  yw,  "Sicrwydd  ein 
hiachawdwr  i  aeth." 

Yn  aüy  yn  uwch-raddol, — "Mawl  ei  ogoniant  ef." 

6fed.  Yr  amser  pa  hyd  y  bydd  y  sêl  a'r  ernes  hon  yn 
sicrhau  fel  hyn  i  ni;  hyny  yw,  hyd  nes  y  meddiannom 
yn  gyflawn  yr  hyn  y  mae  yn  ernes  o  hono. 

I  attal  camsyniadau  a  gwrthddadleuon  yn  nghylch 
sehadau  yr  Ysbryd,  ar  y  naill  law,  ac  i  gynal,  dyddanu, 
a  chalonogi  pobl  dylodion  Dduw,  ar  y  llaw  araìl,  gadewch 
i  mi  yn  fyr  nodi  yr  amserau  y  mae  yr  Ysbryd  yn  selio  yn 
neillduol;  megys, 

Yn  gyntaf.  Mae  amserau  dychweliad  yn  aml  yn 
amserau  seliad  yr  Ysbryd.  Luc  xv.  22,  23.  Ar  ddy- 
chweliad  yr  afradlon,  y  mae  y  llo  pasgedig  yn  cael  ei 
ladd,  a'r  wisg  oreu  yn  cael  ei  gosod  am  ei  gefn,  a'r 
fodrwy  yn  cael  ei  rhoi  ar  ei  law,  ac  esgidiau  am  ei  draed. 
Dealla  rhai,  wrth  y  wisg,  breninoliaeth  Adda;  ereill, 
cyfiawnder  Crist  ;  ac  wrth  y  fodrwy  y  dealla  rai,  gwystlon 
cariad  Duw,  gan  fod  modrwyau  yn  cael  eu  rhoddi  fel 
gwystlon  cariad;  ac  wrth  y  fodrwy  y  dealla  ereill,  sêl 
santaidd  Ysbryd  Duw:  y  mae  dynion  yn  arfer  seho  â'u 
modrwyau.  Yn  mhlith  y  Rhufeiniaid,  jt  oedd  y  fodrwy 
yn  arwydd  o  rinwedd,  anrhydedd,  ae  uchel-fonedd;  trwy 
yr  hyn  yr  oedd  y  rhai  ag  oeddynt  yn  ei  gwisgo  jn  cael 
eu  gwahaniaethu  oddi  wrth  y  bcbl  gyfíredin.  Yr  wyf  fî 
yn  meddwl  mai  y  peth  penaf  a  feddylir  wrtb  y  wisg  a'r 
fodrwy,  yw  dangos  i  ni  fod  Duw  weithiau  mor  hynod 


Y  NEFOEDD. 


111 


foddlonol  wrth  droedigaeth  a  dychweliad  y  peehadur 
ato,  fel  ag  i  roddi  iddo  ryw  amlygiadau  neillduol  o'i  ras- 
lawn  hyfrydwch  a'i  ewyllys  da,  ac  i  selio  i  fyny  iddo  ei 
ífafr  o'i  dragwyddol  gariad.  A  hyn  yw  yr  achos  fod  y 
rhai  nad  ydynt  ond  babanod  yn  Nghrist,  mor  ddiwyd  a 
gweithgar  mewn  dyledswyddau  crefyddol,  ac  mor  gyd- 
wybodol  a  diwyd  yn  yr  ymarferiad  o'u  grasusau.  Ar  y 
dychweliad  cyntaf,  y  mae  Duw  weithiau  yn  galluogi 
rhai  o'i  bobl  i  ddarllen  eu  henwau  eu  hunain  yn  ysgrif- 
enedig  mewn  llythyrenau  amlwg  yn  llyfr  y  byv/yd.  Cyn 
gynted  ag  y  mae  rhai  yn  dychwelyd,  y  mae  yr  Ysbryd 
yn  argraífu  ei  sêl  arnynt. 

Yn  aih  Amserau  credu  ydynt  yn  amserau  seliad. 
Eph.  i.  13.  Pan  yr  oeddynt  yn  yr  ymarferiad  o'u  fTydd, 
pan  yr  oeddynt  yn  gweithredu  eu  ffydd,  (oblegid  cymaint 
yw  ystyr  y  gair  gwreiddiol,)  y  daeth  yr  Ysbryd  ac  a'u 
seliodd  hyd  ddydd  prynedigaeth.  Yr  hwn  sydd  yn  an- 
rhydeddu  Crist  trwy  aml  weithredu  ffydd  arno,  hwnw  a 
anrhydedda  Crist  trwy  osod  ei  sêl  a'i  nôd  arno. 

Yn  drydydd.  Amserau  darostyngol  ac  amserau  galar 
ydynt  amserau  seliad.  Pan  ofynwyd  i  ŵr  santaidd,  pa 
rai  oeddynt  y  dyddiau  mwyaf  Uawen,  a'r  dyddiau  mwyaf 
dyddanol  a  ddarfu  iddo  erioed  eu  mwynhau?  efe  a  ateb- 
odd  mai  ei  ddyddiau  galar.  Ei  ddyddiau  galar  oeddynt 
ei  ddyddiau  mwyaf  llawen,  ac  am  hyny  efe  a  lefodd  allan, 
"  O !  dyro  i  mi  fy  nyddiau  galar ,  dyro  i  mi  fy  nyddiau 
galar,  oblegid  hwynt-hwy  oeddynt  fy  nyddiau  mwyaf 
gorfoleddus."  Y  rhai  hyny  oeddynt  y  dyddiau  yn  mha 
rai  y  seliodd  Duw  ei  gariad  tragwyddol  i'w  enaid.  Job 
xxii.  29;  Esay  xxix.  19.  Pan  ymostyngodd  yr  afradlon 
yn  fawr  o  ílaen  ei  dad,  dyna  yr  amser  y  cafodd  y  wisg 
oreu  a'r  fodrwy  eu  rhoddi  iddo.  Luc  xv.  17 — 2A.  Nid 
oes  neb  yn  hiraethu  cymaint  am  seliadau  yr  Ysbryd  ag 
eneidiau  gostyngedig,  ac  nid  oes  neb  yn  gosod  cymaiut 
gwerth  arnynt;  ac  nid  oes  neb  yn  gwneyd  cynydd  mor 
rhagorol  o  seliadau  yr  Ysbryd,  ag  eneidiau  gostyngedig. 
Ac  am  hyny,  pan  y  mae  calonau  dynion  yn  ostyngedig 


112 


ALLWEDD  DDIRGEL 


ac  yn  isel,  y  mae  yr  Ysbryd  yn  dyfod  ac  yn  gosod  sêl 
ddirgel  y  nefoedd  arnynt. 

Yn  bedwerydd.  Amserau  pechod-laddiad,  pechod- 
farweiddiad,  a  phechod-ddarostyngiad,  ydynt  amserau 
seliad  yr  Ysbryd:  Dat.  ii.  17,  "i'r  hwn  sydd  yn  gorch- 
fygu,  y  rhoddaf  iddo  fwyta  o'r  manna  cuddiedig,  ac  a 
roddaf  iddo  gareg  wen,  ac  ar  y  gareg  enw  newydd  wedi 
ei  ysgrifenu,  yr  hwn  nid  edwyn  neb  ond  yr  hwn  sydd  yn 
ei  dderbyn." 

Rhydd  Duw  i'r  Cristion  buddugoliaethus  arwydd  o'i 
ddirgel  gariad,  trwy  yr  hyn  y  gall  yr  enaid  orphwys  yn 
ddiogel  am  annhraethadwy  gariad  Duw  yn  ei  ryddhad 
oddi  wrth  ddamnedigaeth.  Cerig  gwynion  oeddynt  o 
ddefnydd  mawr  yn  mhlith  y  Rhufeiniaid,  ac  yn  mhlith  yr 
Atheniaid,  ac  yn  wasanaethgar  i  ryddhau  y  cyhuddedig 
mewn  llysoedd  barn.  Pan  fyddai  drwgweithredwyr  yn 
cael  eu  cyhuddo,  eu  collfarnu,  a'u  condemnio  yn  eu  llys- 
oedd,  rhoddent  iddynt  gareg  ddu  yn  arwydd  o  gollfarn- 
iad;  eithr  pan  y  caent  eu  rhyddhau,  rhoddent  iddynt 
gerig  gwynion  yn  arwydd  o  ryddhad.  Ac  at  y  ddefod 
hon,  y  mae  yn  debygol,  y  mae  yr  Ysbryd  Glân  yn  cyf- 
eirio.  Yr  hwn  sydd  yn  fuddugoliaethus  ar  ei  chwantau, 
a  gaiff  enw  newydd,  4íag  sydd  well  nag  enwau  meibion  ac 
na  merched."  CaifT  faddeuant  o'i  bechodau  yn  ysgrif- 
enedig  mewn  llythyrenau  têg  ar  y  gareg  wen,  fel  y 
gall  redeg  a  darllen  ei  ryddhad.  Fe  gaiff  y  Cristion 
buddugohaethus  sicrwydd  o  ryddhad  cyflawn  o'i  bech- 
odau ;  fe  gaiff  amlygiad  eglurach  o'i  gyflawnhad,  a 
gwynfydedig  sicrwydd  o'i  dragwyddol  etholîad;  yr  hyn 
bethau  oll  sydd  guddiedig  a  dirgelaidd  i  bawb  ond  y  rhai 
hyny  a  brofasant  ac  a  archwaethasant  beth  a  feddylir 
wrth  y  bwydydd  peraidd  hyn  o  eiddo  y  nefoedd. 

Yn  mhlith  y  Rhufeiniaid,  yr  oedd  gwyliau  arbenig  yn 
cael  eu  cadw  er  anrhydedd  i'r  rhai  hyny  ag  oeddynt  yn 
gorchfygu  yn  eu  campau  cysegredig.  Yn  awr,  y  rhai 
hyny  ag  y  caniateid  iddynt  ddyfodfa  i'r  gwleddoedd  hyny, 
yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  gael  eu  henwau  yn  ysgrifenedig 


Y  NEFOEDD. 


113 


ar  gregyn  gwynion,  a  cherig  gwynion,  a  thrwy  y  tocyn- 
au  hyn  y  caniateid  iddynt  ddyfodfa.  Meddylia  rhai  fod 
yr  Ysbryd  Glân  yn  cyfeirio  at  yr  arferiad  hon,  ac  felly  i 
nodi  i  ni  y  nôd  dirgel  trwy  ba  un  y  gellir  adnabod  Crist- 
ionogion  buddugoliaethus,  ac  a  ganiateid  megys  gwa- 
hoddedigion  at  y  manna  cuddiedig,  yn  ol  Dat.  xix.  9. 

0  Syrs !  pan  ddarostynger  y  ehwantau  penaf,  pan  byddo 
y  pechodau  mynwesol  yn  gorwedd  yn  ìladdedig  yn  yr 
enaid,  yna  y  mae  yr  Ysbryd  yn  dyfod  ac  yn  selio  i  fyny 
gariad,  bywyd,  a  gogoniant  i'r  enaid. 

Yn  bummed.  Amserau  dyoddef  sydd  amserau  seliad. 
Act.  vii.  55,  56,  59,  60;  Dat.  i.  9,  10;  2  Cor.  iv.  15—17. 
Y  prif  Gristionogion  a'u  profasant  felly,  a'r  saint  dyodd- 
efus  yn  nyddiau  Mary  a'u  profasant  felly.  Pan  y  mae  y 
ffwrn  yn  saith  boethach  nag  arferol,  daw  Ysbryd  yr  Ar- 
glwydd  ac  a  selia  faddeuant  y  dyn  yn  ei  fynwes,  ei  hedd- 
wch  â  Duw,  a'i  hawl  i'r  nefoedd.  Pan  y  mae  y  byd  yn 
gwgu  fwyaf,  y  pryd  hyny  y  mae  Duw  yn  gwenu  fwyaf ; 
pan  y  mae  y  byd  yn  gosod  ei  gadwyni  haiarn  am  fferau 
ei  saint,  yna  y  mae  Duw  yn  gosod  ei  gadwyni  auraidd 
am  eu  gyddfau;  pan  y  mae  y  byd  yn  gosod  cwpan 
chwerw  yn  y  nailì  law,  yna  y  mae  yr  Arglwydd  yn  gosod 
cwpan  dyddanwch  yn  y  llaw  arali;  pan  y  mae  y  byd  yn 
llefain,  "  Croeshoelier  hwynt,  croeshoelier  hwynt,"  yna, 
yn  gyffredin,  y  clywant  lef  o'r  nefoedd,  "  Y  rhai  hyn 
y w  fy  rhai  anwyl,  yn  y  rhai  y'm  boddlonwyd." 

YTr  oedd  y  gwynfydedig  Bradford  yn  edrych  ar  ddyodd- 
eíiadau  fel  yn  eglurder  iddo  ei  fod  ar  yr  uniawn  ffordd 
i'r  nefoedd.  Ac,  medd  Ignatius,  "Gweìl  yw  i  mi  fod 
yn  ferthyr  na  bod  yn  arch-deyrn." 

Yn  chwechfed.  Amserau  hunan-ymwadiad  ydynt  am- 
serau  seliad  yr  Ysbryd.  Mat.  xix.  27 — 29. 

laf.  Mae  hunan  bechadurus,  yr  hon  sydd  yn  cymeryd 

1  mewn  chwantau  y  dyn. 

2il.  Mae  hunan  naturiol,  yr  hon  sydd  yn  meddiannu 
cywreinrwydd,  rhanau,  a  doniau  y  dyn,  &c. 

3ydd.  Mae  hunan  grefyddol,  yr  hon  sydd  yn  dwyn  i 


114 


ALEWEDD  DDIHGEL 


mewn  ddyledswyddau  a  ehyflawniadau  crefyddol  y  dyn, 
pa  un  ai  cyffredin  ai  annghyffredin. 

4ydd.  Mae  hunan  foesol,  yr  hon  sydd  yn  cynwys 
rhyddid  oddi  wrth  ddrygioni  gwrthun,  anfad,  ac  ys- 
geler;  ac  ymddygiad  têg,  hyfryd,  a  diniwaid  tuag  at 
ddynion. 

5ed.  Mae  hunan  berthynasol,  yr  hon  sydd  yn  cymeryd 
i  mewn  ein  pertíiynasau  agosaf  ac  anwylaf  yn  ol  y 
cnawd,  megys  gwraig,  pìant,  tad,  mam,  brawd,  chwaer, 
&c.  Yn  awr,  pan  y  daw  y  dyn  i  ymwadu  âg  ef  ei  hun 
fel  hyn  yn  gyffredinol  er  mwyn  Crist,  ac  er  mwyn  yr 
efengyl,  ac  er  mwyn  crefydd,  yna  y  daw  Ysbryd  yr  Ar- 
glwydd  ac  a'i  selia  ef  hyd  ddydd  prynedigaeth.  Mae 
hwn  yn  wirionedd  a  gadarnhawyd  trwy  brofiad  llawer 
o'r  merthyron  ag  ydynt  yn  awr  yn  y  nefoedd,  a  thrwy 
dystiolaeth  llawer  o  Gristionogion  ag  ydynt  eto  yn  fyw. 

Yn  seithfed.  Amserau  y  cymun  ydynt  amserau  seliad. 
Yn  y  wledd  hòno  o  basgedigion  breision,  y  mae  Duw, 
trwy  ei  Ysbryd,  yn  selio  ei  gariad  i'w  bobl,  a'i  gyfammod 
i'w  bobl,  a  maddeuant  pechod  i'w  bobl,  a  nefoedd  a  ded- 
wyddwch  i'w  bobl.  Mae  lluaws  o  eneidiau  gwerthfawr 
wedi  mwynhau  Crist  yn  yr  ordinhad  hon,  pan  yr  oeddynt 
yn  methu  ei  gael  mewn  ordinhadau  ereiîi,  er  iddynt  yn 
ofidus  ei  geisio  ef.  Yn  yr  ordinhad  hon  y  cafodd  llawer 
enaid  helbalus  ei  gryfhau,  ei  ddyddanu,  a'i  selio. 

Gallwn  roddi  i  chwi  lawer  o  siamplau,  cymerwch  un 
am  y  cwbl. — Yr  oedd  gwraig  raslawn,  yr  hon,  wedi  i 
Dduw  lanw  ei  henaid  â  chysur,  a  selio  iddi  ei  dragwyddol 
gariad,  a  syrthiodd  dan  yr  ofnau  a'r  goíid  ysbryd  gynt ; 
pan  oedd  hi  wrth  fwrdd  yr  Arglwydd,  ychydig  cyn  i'r 
bara  gael  ei  weinyddu  iddi,  temtiodd  Satan  hi,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthi  na  ddylai  anturio  i  fwyta;  eithr  yn  y  fan, 
gwelodd  yr  Arglwydd  yn  dda  ddwyn  i'w  meddwl  y  rhan 
hòno  yn  y  Caniadau,  "Bwytewch,  fy  nghyfeillion." 
Ond  heblaw  hyn,  parhaodd  Satan  eilwaith  i'w  brawychu 
hi;  ac  wedi  iddi  hi  fwyta,  efe  a  ddywedodd  wrthi  na 
ddyiai  yfed;  ac  yna  daeth  yr  Arglwydd  a'r  ail  ran  o'r 


Y  NEFGEDD. 


115 


adnod  i'w  chof,  "  Yfwch,  'ie,  yfwch  yn  helaeth,"  Neu 
ymfeddwch,  yn  ol  yr  Hebraeg,  fy  rhai  anwyl.  (Yr  holl 
rai  fiyddlon  ydynt  rai  anwyì  Crist.)  Àc  feÜy  hi  a  yfodd 
hefyd,  ac  yn  y  fan  y  llanwyd  hi  â'r  fath  lawenydd  an- 
nhraethadwy  fel  mai  prin  y  gwyddai  pa  fodd  yr  aethai 
adref;  yr  hwn  enaid  felus-bêr  lawenydd  a  barhaodd  am 
bymthegnos  wedi  hyny,  ac  a  lanwodd  ei  henaid  â  chan- 
iadau  o  fawl,  fel  na  allai  na  chysgu  na  bwyta,  ond  fel  yr 
oedd  yn  cymhell  ei  hun  i  wneyd,  a  hyny  o  gydwybod. 
Yn  mhen  y  pymthegnos,  pan  y  gwelodd  yr  Arglwydd, 
yn  dda  leihau  mesur  ei  llawenydd,  daeth  i  sefydledig 
heddwch  cydwybod,  a  sicrwydd  o  gariad  Duw,  fel  am 
ugain  mlynedd  wedi  hyny  ni  chafodd  gymaint  ag  un 
cwmwl  ar  ei  hysbryd,  na'r  amheuaeth  leiaf  o'i  hawl  yn 
Nghrist. 

Yn  loythfed.  Pan  y  mae  Duw  yn  galw  ei  bobl  at 
ryw  waith  mawr  a  rhagorol,  pan  y  mae  efe  yn  gosod 
arnynt  ryw  wasanaeth  uchel,  rhyw  ddyledswyddau  an- 
hawdd,  rhyw  orchwyìion  santaidd  a  godidog,  yna  y  mae 
ei  Ysbryd  yn  dyfod  ac  yn  gosod  ei  sêl  arnynt:  Jer.  i.  5, 
"Cyn  i  mi  dy  lunio  di  yn  y  groth,  mi  a'th  adnabum;  a 
chyn  dy  ddyfod  o'r  groth,  y  santeiddiais  di;  a  mi  a'th 
roddais  yn  brophwyd  i'r  cenhedloedd."  Pan  y  mae  yr 
Arglwydd  yn  anfon  y  prophwyd  Jeremiah  i  gyhoeddi  y 
barnedigaethau  mwyaf  dychrynliyd  yn  erbyn  pobl  wrth- 
ryfelgar,  cenedl  ddigywilydd  a  thalgryf,  y  mae  yn  sicr- 
hau  iddo  ei  dragwyddol  etholiad,  a'i  bresenoldeb  rha- 
gorol,  a'i  gynorthwy  neillduol  yn  y  gwaith  hwnw  ag  yr 
oedd  efe  yn  ei  anfon  o'i  herwydd.  Adn.  8,  17 — 19.  Fel 
hyn  y  gwnaeth  yr  Arglwydd  â  Phedr,  lago,  ac  loan, 
Mat.  xvii.  1 — 6;  ac  fel  hyn  y  gwnaeth  â  Phaul,  Act. 
ix — xxiii. 

Yn  nawfed.  Pan  y  maent  yn  cael  eu  dwyn  i  fwy  o 
gymundeb  na  chyíiredin  gyda  Duw,  yna  y  mae  amser 
seìiad  yr  Ysbryd.  Pa  bryd  y  llefodd  y  ddyweddi  allan, 
"Fyanwyîyd  sydd  eiddof  íi,  aminau  yn  eiddo  yntau?" 


116 


ALLWEEP  DDIRGEL 


ond  pan  y  dygodd  Crist  lii  iV  win-dỳ,  a'i  faner  drosti 
ydoedd  gariad,  Can.  ii.  16,  a  iii.  4 — 6. 

Yn  ddegfed,  ac  yn  ddiweddaf.  Pan  y  mae  Cristion- 
ogion  yn  ymarferyd  yn  fwy  na  chyffredin  mewn  gweddi 
ddirgel,  mewn  dyledswyddau  ystafellol,  yna  y  mae  yr 
Ysbryd  yn  dyfod  ac  yn  selio  y  cyfammod,  a  chariad  y  Tad 
iddynt.  Pan  y  bu  üaniel  yn  ymdrechu  ac  yn  wylo,  yn 
wylo  ac  yn  ymdrechu  ar  hyd  y  dydd  gyda  Duw  yn  ei 
ystafell,  yna  y  dywedodd  yr  angel  wrtho  "ei  fod  yn  ŵr 
anwyl  gan  Dduw,"  neu,  ŵr  y  dymuniadau,  yn  ol  y  iaith 
wreiddiol.  Gwraig  raslawn,  yr  hon,  wedi  llawer  o  ym- 
wneyd  â  phregethu  a  rhodio  yn  ffyrdd  yr  Argîwydd,  a 
syrthiodd  i  amddifadrwydd  mawr  o  gysur;  ond  pan  oedd 
mewn  gweddi  ddirgel,  daeth  Duw  i  mewn  â  chyflawnder 
o  oleuni  a  chysur,  gan  selio  i'w  henaid  y  rhan  hyny  o'i 
gyfammod,  sef,  Ezec.  xi.  19,  20,  "Tynaf  hefyd  y  galon 
gareg  ymaith  o'u  cnawd  hwynt,  a  rhoddaf  iddynt  galon 
gig :  Fel  y  rhodiont  yn  fy  neddfau,  ac  y  cadwont  fy 
marnedigaethau,  ac  y  gwnelont  hwynt :  ahwy  a  fyddant 
yn  bobl  i  mi,  a  minau  a  fyddaf  Dduw  iddynt  hwy."  Ac 
yn  y  modd  uchod  y  rhoddais  i  chwi  hanes  byr  o  amserau 
neiilduol  seliad  yr  Ysbryd. 

Yn  awr  nodwch :  y  mae  Duw  yn  gosod  y  sêl  hon  ar  ei 
holl  nwyfau,  ar  ei  holl  blant  mabwysiedig;  nid  oes  yr  un 
o'i  eiddo  ef,  nad  yw,  ryw  bryd  neu  gilydd,  yn  cael  ei  selio 
â'r  sêl  hon.  Y  mae  Duw  yn  gosod  ei  sêl  o  ail-enedig- 
aeth,  y  mae  yn  argraífu  ei  ddeiw  o  santeiddrwydd  ar  ei 
hoil  bobl,  i'w  gwahaniaethu  oddi  wrth  holl  ddynion  halog- 
edig,  moesol,  a  rhagrithiol  y  byd.  Diamau  mai  gwaith 
santeiddiol  yr  Ysbryd  G3ân  yn  argrafTu  cynlluniau,  a 
liinelliadu  delw  cyflawnder  a  santeiddrwydd  ar  ddyn  (fel 
y  mae  sêl  neu  sêì-fodrwy  yn  gadael  llun  ac  argraff  ei 
gyffelybrwydd  ar  y  peth  a  seìir)  yw  sêl  yr  Tsbryd  y 
llefarir  am  dano  yn  yr  ysgrythyrau  :  2  Tim.  ii.  1 9, 
u  Eithr  y  mae  eadarn  saii  Duw  yn  sefyll,  a  chanddo  y 
sêl  hon;  Yr  Arglwydd  a  edwyn  y  rhai  sydd  eiddo  ef : 
A,  Phob  un  sydd  yn  enwi  enw  Crist,  ymadawed  oddi 


Y  NEFOEDD. 


117 


wrtli  annghyfîawnder."  Ond  er  attal  camsyniadau,  cof- 
Iwch,  er  fod  Ysbryd  yr  Arglwydd,  ryw  bryd  neu  gilydá, 
yn  gosod  ei  sêl  ar  bob  gwir  sant,  eto  nid  yw  yn  argraffu 
y  ddelw  hòno  yr  un  mor  amlwg  yn  mhawb;  oblegid  y 
mae  rhai  yn  dwyn  yr  argraff  hon  fel  mabancd,  ereiil  fel 
dy nion  wedi  tyfu  i  ychydig  o  aclelíedrwydd,  Y  mae  holl 
blant  mabwysiedig  Duw  yn  dwyn  yr  arçraff  hon  yn 
wirioneddol,  eithr  nid  oes  yr  un  o  honynt  yn  ei  dwyn  hi 
yn  berffaith  yn  y  bywyd  hwn.  Y  mae  y  sêl  hon  o  ad- 
genedhad,  y  sêl  hon  o  santeiddrwydd,  mor  amlwg  a@ 
eglur  weithiau  fel  y  gaìl  dyn  redeg  a'i  darllen  hi  ynddo 
ei  hun  ac  ereill;  a  phrydiau  ereiii  y  mae  mor  anamlwg  a 
thywyll,  fel  mai  prin  y  gall  ei  chanfod  hi  ynddo  ei  hun 
nac  ereili.  Y  mae  y  sêl  hon  wedi  ei  hargraffu  mor  ddys- 
glaer  ar  rai  o  bobl  Dduw,  fel  y  mae  yn  amlygu  ei  hun 
yn  eithaf  eglur,  hynod,  a  gogoneddus;  ond  ar  ereill  nid 
yw  yr  un  mor  amlwg.  Ac  fel  hyo,  trwy  y  saith  nodiad' 
hyn,  y  gwnaethum  yn  amlwg  fod  gan  holl  blant  Buw 
Ysbryd  Duw. 

Yn  awr  nodwch.  Y  mae  Ysbryd  Duw,  yr  hwn  sydd  yn 
yr  holì  saint,  yn  ysbryd  gweddi  a  deisyfiad:  Rhuf.  vì'û. 
15,  "  Chwi  a  dderbyniasoch  Ysbryd  mabwysiad,  trwy  yr 
hwn  yr  ydym  yn  llefain,  Abba,  Dad."  NIs  gall  y  plentyn 
lefain  pan  y  mae  yn  y  bru,  ond,  man  y  ganer  ef,  y  mae 
yn  llefain.  Tra  yr  oedd  Paul  yn  gorwedd  yn  ei  gyfiwr 
natur,  nis  gallai  weddio;  eithr  fel  y  ganed  ef  o?r  Ysbryd, 
y  newydd  nesaf  a  gawn,  "  Wele  y  mae  efe  yn  gweddio/' 
Act.  ix.  11.  Nid  yw  gweddi  yn  ddim  arall  ond  troi  y 
tufewn  i  ddyn  allan  gerbron  yr  Arglwydd.  Gwir  enaid 
gweddi  sydd  yn  sefyll  mewn  tywallt  alìan  yr  enaid  i 
fynwes  Duw.  Nid  yw  gweddi  ddim  ond  anadlu  hyny 
allan  gerbron  yr  Arglwydd  ag  a  anadlwyd  o'r  blaen '  i 
ni  gan  Ysbryd  yr  Ar^Iwydd.  Nid  y w  gweddi  ddim  ond 
cyfeillach  ägos,  beraidds  rydd,  a  gwerthfawr  yr  enaid  â 
Duw.  Gwaith  mawr  o  eiddo  yr  Ysbryd,  yn  ddiau,  yw 
cynorthwyo  y  saint  i  wêddio:  Galàl  iv.  6,  "Ac  o  herwydd 

I 


118 


ALLWEDD  DD IEGEL 


eicli  bod  yn  feibion,  yr  anfonodd  Duw  Ysbryd  ei  Fab  i'cîî 
calonau  chwi,  yn  llefain,  Abba,  Bad."  Isid  oes  gan 
Dduw  un  plentyn  mud-ganedigol.  Y  mae  y  gefeilliaid 
Abba,  Dad.  yn  arwyddo  serch  angerddol,  mabaidd,  ac 
ymddiriedgar."  Y  cyntaf  sydd  air  Hebreig,  neu  Syriaeg, 
yr  ail  sydd  Roeg,  wrth  y  rbai  yr  arwyddir  undeb  yr 
Hebreaid  a'r  Groegiaid,  neu  yr  Iuddewon  a'r  Cenedloedd, 
yn  un  egìwys,  Abba,  Dad.  Betb  ywAbba?  medd  ereilL 
Yn  Hebraeg,  Tad;  ac  fe  chwanegir,  oblegid  yn  Nghrist, 
j  gonglfaen,  yr  unir  y  ddau.  yn  un-gyffelyb  íeibion,  o  ba 
le  bynag  y  delönt;  enwaediad  o  un  11  e,  ac  fe  ddywedii 
Abba;  dienwaediad  o  le  arall,  ac  fe  ddywedir  Tad;  gan 
mai  undeb  y  muriau  yw  gogoniant  y  gongifaen. 

Y  mae  y  gair  Abba,  medd  ereilL.  yn  arwyddo  Tad  yn 
yr  iaith  Syriaeg,  yr  liwn  a  arfera  yr  apostol  yma,  oblegid 
ei  fod  yn  air  ìiawn  o  sercb,  yr  bwn  a  arferir  gan  blant, 
wrth  ddecbreu  siarad,  agos  yn  mbob  iaitb.  Ac  efe  a 
ebwanega  y  gair  Tad,  nid  yn  unig  er  esponio  yr  un  petb, 
ond  er  gosod  allan  vn  well  y  cynbyrnadau  taer,  y  dy- 
muniadau  gwi^esog  a  dwys,  a  sercb  neiliduol  credinwyr 
yn  eu  gwaitb  yn  gaìw  ar  Dduw;  megys  y  gwnaetb  Crist 
ei  bun  ail-adrodd  y  gair  Tad  i'r  un  dyben,  pan  yr  oedd 
yn  ei  oíid  mwyaf.  Y  mae  y  gair  bycban  hwn,  Tad, 
(medd  Lutber.)  wrtb  gaeì  eifloesgnio  (lisped)  allan  mewn 
gweddi  gan  bientyn  Duw,  yn  rbagori  ar  byawdledd 
Demosthenes,  Cicero,  a  phob  awdwr  araìl  o  gyfíeîyb 
enwogrwydd  yn  y  byd.  Y  mae  Ysbryd  Duw.  yn  ddiau, 
yn  cynortbwyo  y  saint  yn  eu  cymundeb  â  Duw;  sef,  yn 
eu  myfyrdodau  am  Dduw,  yn  eu  cyfeillach  y  naill  â'r  llalì, 
ac  yn  eu  holl  gyfarehiadau  dwvs  at  Dduw.  Ac  mewn 
perthynas  i  hyn,  rhydd  yr  apostol  i  ni  siampl  ragorol  yn 
E.huf.  yiii,  26,  "A'r  un  flunud  y  mae  yr  Ysbryd  hefyd 
yn  CYn  rtliwyo  ein  gwendid  ni.  Canys  ni  wyddcm  ni 
Beth  a  weddiom,  megys  y  dylem:  eithr  y  mae  yr  Ysbryd 
ei  hun  yn  erfyn  trosom  ni  âg  ocheneidiau  annhraethad- 
wy."  Y  mae  ynom  ni,  ar  amserau,  pan  yr  ydym  yn 
myned  i  weddio,  ìesgedd  o  anwybodaeth,  fel  na  wyddom 


Y  NEFOEDD. 


119 


beth  i  weddio  am  dano,  gyda  golwg  ar  fater  na  duli. 
Àc  y  mae  ynom  ni,  brydiau  ereilî,  lesgedd  o  falelider  a 
hunan-dyb,  fel  nas  gallwn  weddio  gyda'r  ysbryd  gos- 
tyngedig  ae  isel  liwnw  ag  y  dylem,  y  mae  balchder  ys- 
brydol  wedi  attal  ein  gweddiau.  Weithiau  y  mae  ynom 
ni  lesgedd  o  farweidd-dra,  cysgadrwydd,  a  syrtlmi,  fel  na 
aiiwn  weddio  gyda'r  twymcler,  gwresogrwydd,  bywiog- 
rwydd,  ysbryd,  a'r  taerineb,  ag  a  wnaem,  neu  a  ddylem 
ei  wneyd.  A  phrydiau  ereill  y  mae  ynom  ni  lesgedd  o 
annghrediniaeth  ac  ofn  caethiwus,  fel  na  allwn  weddio 
gyda'r  ífydd  a'r  hyder  santaidd  hyny  ag  sydd  yn  gweddu 
i  blant  sydd  yn  agosau  at  orsedd  gras.  Eithr  yn  awr  y 
mae  yr  Ysbryd  yn  cynorthwyo  y  gwendidau  hyn  mewn 
ffordd  o  addysg,  gan  ein  cynorthwyo,  a'n  dysgu  ni  beth. 
a  weddiom,  a  pha  fodd  y  dylem  siilafu  ein  gwers ;  a  thrwj 
ddywedycl  wrthyrn,  fel  pe  bae,  beth  a  ddywedom,  a  pha 
fodd  y  cìylem  ocheneidio  a  griddfan ;  a  thrwy  ein  deffroi, 
ein  hadfywio,  a'n  hannog  ni  at  weddi;  a  thrwy  ei  ddy- 
lanwad  neilìduoì  a'i  gynorthwy  rhagorol,  yn  agor  ac  yn 
eangu  ein  calonau  mewn  gweddi ;  a  thrwy  ei  fod  yn 
eynghaneddu  tannau  ein  serchiadau,  y  mae  efe  yn  parotoi 
ac  yn  ein  haddasu  ni  at  waith  deisyfladol:  ac  am  hyny, 
j  mae  pob  un  ag  sydd  yn  clirmygu  ysbryd  gwecldi  yn  y 
gaint,  (gan  ddywedyd,  y  rhai  hyn  ydynt  wŷr  a  gwragedd 
sydd  yn  gweddio  tr wy  yr  Ysbryd,)  yn  cablu  yn  erbyn  yr 
YTsbryd;  prif  y/aith  yr  Y'sbryd  ydyw  addysgu  y  saint  i 
weddio,  a'u  cynorthwyo  mewn  gweddi.  Yn  awr,  gan 
fod  gan  yr  holl  sainfc  yr  Ysbryd,  a  bod  yr  Ysbryd  yn 
Ysbryd  gweddi,  nid  oes  un  rheswm  yn  y  byd  paham  j 
dyìai  sant  ddywedyd,  Mi  a  weddiwn  yn  ddirgel,  ond  ni 
allaf  weddio,  ni  allaf  dywallt  allan  fy  enaid  na'm  cwyn 
gerbron  yr  Arglwydd  yn  y  dirgel. 

6.  Tydi  a  ddywedi  na  elìi  di  weddio,  nad  oes  genyt  j 
doniau  a'r  galluoedd  sydd  gan  ereill:  ond  tydi  a  elli  drin 
dy  alwedigaethau,  dy  orchwylion  bydoî,  cystal  agereill;  a 
pha  fodd?  ynte,  na  elli  wedclio  fel  ereill?    Ah!  gyfeiIIìon? 

I  2 


120 


ALLWEDD  DDIÍIGEL 


pe  baech  ond  cam  gweddi  ddirgel  cystal  ag  yr  ydych  yn 
caru  y  byd,  ac  ymhyfrydú  mewn  gweddi  ddirgel  gymaint 
ag  ydy cli  yn  ymhyfrydu  yn  y  byd,  a  plie  bae  eich  calon- 
au  wedi  cael  eu  ìlyncu  gymaint  gan  weddi  ddirgel  ag 
ydynt  wedi  cael  eu  llyncu  gan  y  byd,  ni  ddy wedech  byth 
aa  allech  TvTeddio;  ie,  buan  y  gweddiech  gystal  ag  ereill; 
nid  cymaint  oblegid  diffyg  gallu  i  weddio  yn  y  dirgel, 
nad  ydych  yn  gweddio  yn  y  dirgel,  ag  ydyw  odcliar 
ddiítyg  ewyliys  a  chalon  i  weddio  yn  y  dirgel,  nad  ydych 
yn  gweddio  yn  y  dirgel.  Cariad  Jacob  at  Rahel,  a  char- 
iad  Shechem  at  Dina,  a'u  dygodd  i'r  cyfyngderau  mwyaf. 
Fe  bae  serchiadau  dynion  ond  wedi  eu  gosod  yn  gryf  ar 
weddi  ddirgel,  buan  y  caent  alluoedd  i  weddio.  Pan  j 
mae  un  wedi  rhoi  ei  serch  ar  ferch  (er  na  fydd  yn  ddysg- 
edig  nac  ymadroddus),  efe  a  gaifT  afael  ar  ddigon  o  eiriau 
i  roddi  gwybod  iddi  pa  fodd  y  mae  hi  wedi  myned  â'i 
galon:  y  mae  y  cymhwysiad  yn  hawdd.  Efe,  yn  Seneca, 
a  achwynodd  fod  draen  yn  ei  droed,  pan  mai  ei  ysgyfaint 
oedd  yn  bwdr.  Felly  y  mae  llawer  yn  achwyn  ar  ddifíyg 
dawn  i  weddio  yn  eu  hystafell,  pan  mewn  gw^irionedd 
mai  eu  calonau  ydynt  yn  bwdr.  Gyfeülion,  gwnewch 
ymofyn  am  welì  calonau,  ac  yna  ni  ddywedwch  byth  nas 
gelhvch  weddio.  Golygfa  echryslawn  ydyw  gweled  dyn- 
ion  wedi  eu  donio  yn  fawr  at  orchwylion  bydol,  yn 
gwaeddi  allan  nas  gallant  weddio,  nad  oes  ganddynt 
n  i  dywallt  allan  eu  Iieneidiau  gerbron  yr  Arglwydd 
yn  y  dirgel^  y  mae  genych  ddigon  o  ddoniau  i  ddywedyd 
wrth  ddyniori  am  eieh  lieisiau,  eich  peryglon,  eich  cyf- 
yngderau,  eich  trugareddau,  eich  gwaredigaethau,  eich 
dyledsy/yddau,  eich  croesau,  eich  colledion,  eich  mwyn- 
had,  eich  cyfeillion,  a"ch  gelynion,  a  phaham  na  bae 
cywilydd  arnocii  i  achwyn  ar  ddiíFyg  medr  a  dawn  i 
adrodd  y  pethau  hyn  wrth  Dduw,  pa  rai  y  geìlwch  ddy- 
wedyd  wrth  dclynion  hyd  yn  nod  oddiar  nen  tŷ. 

GWSTHDDADL  IV. 

Gall  ereill  wrthddadlu  yn  mhellach  a  dy wedyd,  Ymae  Daw 


X  NEFOEDD. 


121 


yn  eithaf  hysbys  o'm  holl  eisiau,  angenrheidiau,  cyfyng- 
derau,  &c,  ac  nid  oes  dim  cynhyrfu  arno  ef  i  gyfranu  i  ni 
yr  un  fendith  a'r  nad  yw  efe  wedi  bwriadu  ei  chyfranu, 
pa  un  a  wnawn  ni  ai  gvvTeddio  yn  ein  hystafelloedd  ai 
peidio;  ac  ani  hyny,  paharn  yr  ydych  yn  gwasgu  gweddi 
ddirgel  mor  galed  arnom? 

I'r  wrthddadl  hon  yr  wyf  yn  ateb, 

1.  Fod  yr  wrthddadl  hon  yn  taro  yr  un  mor  nerthol 
yn  erbyn  gweddi  deuìuaidd,  a  gweddi  gyhoeddus,  ag 
ydy w  yn  erbyn  gweddi  ddirgel.  Y  mae  Duw  yn  gwybod 
am  dy  holl  eisiau  a'th  angenrheidiau,  dy  holl  gyfyngderau 
a'th  dreialon,  ac  am  hyny  pa  raid  sydd  i  ti  weddio  yn  dy 
deulu,  a  pha  raid  sydd  i  ti  ymwneyd  â  gweddiau  cy- 
hoeddus  yn  nghymdeithas  y  saint?  Nid  oes  un  dru- 
garedd  i  gael  ei  derbyn  o'r  nefoedd,  na  ddarfu  efe  fwriada 
ei  chyfranu.  Gall  yr  wrthddadl  hon  gael  ei  dwyn  yn 
erbyn  pob  math  o  weddi.  Ond, 

2.  Yr  wyf  yn  ateb,  fod  gweddi  ddirgel  yn  rhan  o'r 
addoliad  a'r  parch  dwyfoì  hyny  ag  sydd  yn  ddyìeduâ 
arnom  i  Dduw  ar  awdurdod  dwyfol  orchymyn  (fel  y 
profais  eisioes).  Gan  hyny,  y  mae  yn  rhaid  i  bob  gwrth- 
ddadleuon  syrthio  o  flaen  awdurdod  dwyfol  orchymyn, 
fel  y  syrthiodd  brodyr  Joseph  o'i  flaen  ef,  neu  fel  yr  ym- 
ostyngodd  gweision  Ahasferus  o  flaen  Haman.  Dy lai 
pob  gwrthddadl  a  fíuríìr  yn  erbyn  dwyfol  orchymyn 
syrthio  o'i  flaen  megys  y  syrthiodd  Dagon  ger  bron 
yr  arch,  neu  fel  y  cwympodd  Goliah  o  flaen  Dafydd. 
Pwy  bynag  sydd  yn  taíìu  ymaith  weddi  ddirgel  trwy 
unrhyw  esgus,  sydd  yn  taílu  ymaith  argly/yddiaeth  ac 
awdurdod  Duw,  a  gall  hyn  fod  mor  werthfawr  a  bywyd 
neu  enaid  dyn.  Ond, 

3.  Yr  wyf  yn  ateb,  er  nad  y  sylfaen  a'r  achos  i  ennill 
grasau  a  thrugareddau  oddi  wrth  Dduw  yw  gweddi,  eto, 
y  moddion,  y  fírwd  arianaidd,  y  bibell  auraidd  ydyw, 
trwy  ba  un  y  mae  yr  Arglwydd  yn  gweled  yn  dda  dros- 
glwyddo  i'w  bobl  bob  bendith  dymorol,  ysbrydol,  a  thra- 
gwyddol.  Ezec.  xxxvi.  26 — 37.  Y  mae  Duw  wedi  addaw 


122 


ALLWEBP  DDIEGEL 


rhoddi  iddynt  yr  hufen,  y  fendith  ragoraf  a  phereiddiaf 
@  bob  bendith  ysbrydol,  tyniorol,  a  thragwyddol;  eithr 
modwch,  adn.  37,  "  Ymofynir  â  nryfi  eto  gan  dŷ  Israel,  i 
Yrneuthur  hyn  iddynt."  Er  fod  Duw  yn  eithaf  rhwydd 
i  pharod  i  gyfranu  i'w  bobl  y  goraf  a'r  penaf  o'i  fen- 
dithion,  eto,  myn  efe  i  ni  i'w  ceisio  niewn  gweddi  cyn  y 
mwynhaom  hwynt  yn  weithredol.  Y  dyn  hwnw  ag  sydd 
heb  un  galon  i  weddio  am  y  drugaredd  sydd  yn  eisiau 
arno,  nid  oes  ganddo  un  sylfaen  i  gredu  y  gwna  Duw 
byth  gyfranu  y  drugaredd  hòno  iddo.  ìsià  oes  derbyn 
heb  ofyn,  na  chael  heb  geisio,  nac  agor  heb  guro.  Dylai 
yr  addewíd  dairplyg  a  gysylltir  â'r  gorchymyn  triphlyg, 
yn  Mat.  vii.  7,  galonogi  pob  Cristion  i  fcd  yn  daer, 
gwrescg*,  a  pharhaus  mewn  gweddi.  Ni  chaiíf  y  car- 
dotyn  balch  ddim  gan  ddynion;  felly  ni  chaiff  y  pechad- 
ur  mud  ddim  gan  Dduw.  Megys  nad  oes  un  drugaredd 
yn  ormod  i  Dduw  ei  rhoddi,  felly  nid  oes  un  drugaredd 
yn  rhy  fach  i  ninau  ymofyn  am  dani.  Nid  oes  fawr 
werth,  yn  ddiau,  yn  y  dyn  hwnw  ag  sydd  yn  barnu  nad 
oes  un  drugaredd  yn  werth  ei  cheisio.  Ond, 

*4.  Ac  yn  olaf.  Yr  wyf  yn  ateb,  y  dylai  pob  Cristion 
lafurio  am  fwynhau  ei  drugareddau  mewn  trugaredd; 
dyiai  lafurio  am  gael  eî  fendithion  wedi  eu  bendithio 
iddo;  dylai  ymdrechu  am  gael  ewyllys  da  Preswylydd  y 
berth  gyda'r  hyn  oll  y  mae  yn  ei  gael.  Y  mae  hwnw 
yn  wirionedd  i  fy w  ac  i  farw  gydag  ef,  sef,  pa  drugaredd 
bynag  nad  y w  yn  dyfod  ar  adenydd  gweddi,  na  roddwyd 
mo  honi  mewn  trugaredd.  Pa  mor  feius  yw  y  drugar- 
edd  hòno  sydd  yn  ehedeg  ar  adecydd  gweddi;  mor  felus 
gan  Samson  oedd  y  dwfr  hwnw  a  ffrydiodd  iddo  yn  ffrwd 
gweddi  ddirgel.  Barn.  xv,  19.  Efe  a  alwodd  ei  enw 
En-haccore,  ffynnon  y  gweddiwr.  Gweddiodd  Samson 
fel  am  fywyd,  ac  yr  oedd  yr  hyn  a  drosgdwyddwyd  iddo 
mor  felus  a  bywy^d.  Y  mae  pob  trugaredd  a  gesglir 
trwy  law  gweddi  ddirgel,  mor  beraidd  a  rhosyn  Saron; 
eithr  y  drugaredd  hòno  nad  yw  yn  dyfod  i  mewn  trwy 
ddi-ws  gweddi  ddirgel,  nid  yw  yn  dyfod  i  mewn  trwy  yr 


Y  NEFOEDD. 


123 


lawü  ddrws ;  a'r  dragaredd  hòno  na  ddel  i  mewn  trwy  jr 
iawn  ddrws,  ni  fydd  o  ddim  llesad  i  neb;  y  cyfryw  dru- 
gareddau  a  wnant  iddynt  eu  hunain  adenydd,  ac  a  ehed- 
ant  ymaitli  oddi  wrthym.  Dylai  pob  Cristion  edrych  yn 
fanwl  ar  fod  ei  hoil  drugareddau  yn  drugareddau  wedi 
eu  santeiddio.  Yn  awr,  y  mae  pob  trugaredd  yn  caei  ei 
santeiddio  trwy  air  a  gweddi;  gweddi  sydd  yn  ein  par- 
otoi  a'n  haddasu  ni  i  drugaredd,  a  thrugaredd  i  ninau. 
Gweddi  a  rydd  ddefnyddiad  uniawn  a  santaidd  i  ni  o'ii 
hoii  drugareddau.  Wid  yw  y  cyfryw  drugareddau  ond 
melìdithion  raawr,  na  ddel  i  mewn  ar  aden  gweddi. 
Trugareddau  y  rhai  diweddi  ydynt  oll  yn  cael  eu  rhoddi 
mewn  diglionedd.  Saim  lxxviii.  23—32.  le,  y  mae  eu 
fcendithion  yn  felidithion  iddynt.  Diar.  iii.  33;  Mai.  ii.  2. 
Megys  y  mae  pob  aberth  i  gael  ei  halltu  â  haien,  felly  y 
mae  pob  trugaredd  i  gaei  ei  santeiddio  trwy  weddi. 
Megys  y  gosodir  aur  weithiau,  nid  yn  unig  ar  frethyn  a 
sidan,  eithr  hefyd  ar  arian  ei  hun,  feìly  gwecldi  yw  y 
ddyledswydd  auraidd  hòno,  sydd  raid  ei  gosod,  nid  yn 
unig  ar  ein  holi  weithredoedd  naturiol  a  gwiadol,  megys 
bwyta,  yfed,  gwerthu,  prynu,  &c,  eithr  hefyd  ar  ein  hoil 
ddyleds wy ddau  arianaidd,  ar  ein  hoìl  gy flawniadau  mwyaf 
crefyddol  ac  ysbrydol,  megys  gwrando,  darlìen,  myfyrio, 
ymddyddanion,  cymdeithas  eglwysig,  toriad  bara,  &c. 

Y  mae  gweddi,  yn  ddiau,  yn  angenrheidiol  tuag  at 
wneyd  pob  rhagluniaeth,  pob  ordinhad,  pob  trugaredd  i 
fod  o  fendifch  i  ni.  Pob  trugaredd  a  ddel  i  mewn  ar 
aden  gweddi  ddirgel,  sydd  drugaredd  ddwbl:  trugaredd 
sydd  â  lliaws  o  drugarcddau  yn  gynwysedig  ynddi. 
Gwyn  fyd  y  dyn  hwnw  a  ddichon  osod  ei  3aw  ar  bob 
trugaredd  y  mae  yn  ei  mwynhau,  a  dywedyd  am  danynt 
oll  megys  y  dywedodd  Hannaii  am  ei  Samuel:  i  Sam. 
i.  27,  "Am  y  bachgen  hwn  y  gweddiais;  a'r  Arglwydd 
a  roddodd  i  mi  fy  nymuniad  a  ddymunais  ganddo." 

GWRTHDDADL  V. 

Gall  ereiil  yn  mhellach  wrthddadlu  a  dywedyd,  Gwnawn 


124 


ALLWEDD  DDÎEGEL 


inau  yru  yn  mlaen  fasnaeh  âdirgel  gyda  Duw,  gwnawn 
inau  ymarreryd  fy  iiun  mewn  gweddi  ddirgel,  pe  bae 
genyf  ond  lle  eyfieus  i  ymneillduo  iddo,  pe  bae  genyf 
ond  lle  dirgelaidd  i  ddadfynwesu  fy  enaid  i'm  Tad  ynddo. 
l'r  wrthddadl  hon  yr  wyf  yn  ateb, 

1.  Yr  wyf  yn  tybied  nad  yw  yr  wrthddadl  hon  yn 
perthyn  ond  i  ychydig  yn  ein  dyddiau  ni.  Y  Duw  hwnw 
ag  sydd  wedi  rhoddi  Crist  i  gredinwyr,  sydd,  yn  gy- 
frredin,  yn  rhoddi  iddynt  fan  cyneus  i  fwynhau  cym- 
deithas  ddirgelaidd  âg  ef  ynddo.  Y  mae  arnaf  ofn  fod 
ar  y  rhan  fwyaf  o  Gristionogion  eisiau  calon  yn  hytrach 
na  Ile  cyneus  at  wTeddi  ddirgel.  Yr  hyn  ag  y  mae  dyn- 
ion  yn  gosod  eu  calon  arno,  mynant  le  ac  amser  i'w 
fwynhau,  pa  un  bynag  ai  da  ai  drwg  fydd,  pa  un  ai 
perthyn  i  bethau  tymorol,  ai  ysbrydol,  ai  pethau  y  byd 
hwn  neu  y  llall,  y  bywyd  hwn  neu  un  gwell.  Pe  gwnai 
dynion  ond  ymofyn  am  well  calonau,  buan  y  mynent 
fanau  cyfíeus  at  weddi  ddirgeL  Pwy  bynag  sydd  wedi 
ei  ìenwi  â  chariad  tuag  at  Dduw,  a  ddichon  yn  ddiau 
gael  lle  i  fwynhau  cymdeithas  ddirgelaidd  â  Duy/.  Myn 
cariadon  allan  fan  i  fwynhau  eu  gilydd  ynddo.  Pa  sawl 
un  sydd  yn  gaìlu  yn  hawdd  gael  allan  fanau  dirgel  i'w 
cwn  i  orwedd  ynddynt,  a'u  moch  i  gysgu  ynddynt,  a'u 
cenyJau  i  sefylì  ynddynt,  a'u  hychain  i  bori  ynddynt? 
ond  yn  methu  cael  allan  fan  dirgel  i  geisio  wyneb  Duw 
ynddo?  Ond  pe  bae  y  dynion  hyn  ond  yn  caru  eu  Duw, 
neu  eu  heneidiau,  neu  weddi  ddirgel;  neu  dragwyddoldeb, 
megys  neu  yn  weiì  na'u  hanifeiliaid,  ni  fyddent  y  fath 
ynfydion,  ond  buan  y  mynent  allan  fan  i  ddysgwyl  wrth 
yr  Arglwydd  yndclo.  Ond, 

2.  Yr  wyf  yn  ateb,  Pe  bae  y  Cristion  ar  nen  y  tŷ 
gyda  Phedr,  gallai  weddio  o'r  fan  hòno ;  neu  gydag  Isaac 
yn  rhodio  yn  y  maes,  gallai  weddio  yn  y  fan  hòno;  neu 
pe  bae  ar  y  mynydd  gyda  Christ,  gallai  weddio  o'r  fan 
hòno;  neu  y  tu  cefn  i'r  drws  gyda  Phaul,  gallai  weddio 
yn  y  fan  hòno;  neu  pe  bae  yn  gweini  i'r  bwrdd  gyda 
Nehemia,  gallai  weddio  yn  ddirgel  o'r  fan  hòno;  neu  pe 


Y  HEFOEDD. 


125 


bae  mewn  coedwig,  gaiiai  weddío  o'r  fan  hòno,  fel  j 
gwnaeth  y  prif  gristionogion  yn  amser  yr  eriedigaeth; 
neu  pe  bae  yn  nghysgod  pren,  gallai  weddio  yno;  neu 
pe  bae  ar  lan  y  môr,  gallai  weddio  yno,  megys  y  gwnaeth 
yr  apostolion.  Yr  oedd  yn  ddywediad  dewisoì  o  eiddo 
Austin,  "  Y  mae  pob  sant  yn  deml  i  Dduw,  agall  yr  hwn 
sydd  yn  dwyn  ei  deml  gydag  ef,  fyned  i  weddi  pan  j 
gwelo  yn  dda."  Ni  chafodd  rhai  saint  gymaint  o'r  nef- 
oedd  i  lawr  i\v  heneidiau  erioed  a  phan  gyda  Duw  yn  y 
dirgel.  O!  yr  amlygiadau  dirgelaidd  o  ddwyfol  gariad, 
y  cusanau  dirgelaidd,  yr  ymgofleidio  dirgeiaidd,  y  dylan- 
wadau  dirgelaidd,  y  cymundeb  dirgelaidd  gyda  Duw,  a 
gafodd  ambell  Gristion  gwerthiawr  yn  y  manau  mwyaf 
annghyfanedd ;  fe  aìlai  tu  cefn  i'r  drws,  neu  tu  arall  i'r 
mur,  neu  yr  ochr  arall  i'r  berth,  neu  tu  cefn  i'r  gwyrdd-dŷ9 
neu  yn  nghysgod  pren,  neu  yn  nghysgod  craig,  neu  yn 
nghysgod  llwyn.  Ond, 

Yn  olaf,  A  ddarfu  i  ti  erioed  yn  dy  sefylifa  ddiadgen- 
edledig  ddefnyddio  dy  holl  synwyrau  a'th  ranau,  ac  ym- 
egnio  i'r  eithaf  i  gael  allan  amseroedd  cyfleus,  a  chonglau 
dirgei,  a  lieoedd  annghyfanedd  i  bechu  ynddynt,  ac  i  ddi- 
anrhydeddu  Duw  ynddynt,  ac  i  ddinystrio  dy  enaid  dy 
hun  ac  ereill  ynddynt?  Do:  yr  wyf  yn  coflo  gyda  chy- 
wiiydd  a  gorchwyiedd  mai  feily  yr  oedd  gyda  mi  pan 
oeddwn  yn  farw  mewn  camweddau  a  phechodau,  ac  yn 
rhodio  yn  ol  helynt  y  byd  hwn.  O !  pa  faint  ynte  y  mae 
yn  perthynu  i  ti  yn  dy  sefyilfa  adnewyddol  a  santeiddiol, 
i  ddefnyddio  dy  ìioli  synwyrau  a'th  ranau,  ac  i  ymdrechu 
i'r  eithaf  i  gael  aiian  yr  amserau  mwyaf  cyüeus,  a'r  manau 
mwyaf  dirgel  ac  annghyfanedd  ag  a  eilir  i  anrhydeddu 
Duw  ynddynt,  ac  i  geisio  liesad  dy  enaid  dy  hun  ac 
ereiil  ynddynt  O !  na  bae  dynion  mor  ddifrifol^  astud,  a 
liafurus  i  gael  aiian  dymorau  addas  a  manau  dirgel  i 
foddioni,  gwasanaethu,  a  gogoneddu  yr  Argiwydd  yn- 
ddynt,  mor  ddifrifoi,  astud,  a  liafurus,  ag  y  buont  i  gael 
alian  amserau  cyrleus  a  manau  dirgel  i  anfoddloni  a 
gofidio  Ysbryd  yr  Arglwydd  ynddynt. 


126 


A!LLWEDD  ddirghl 


GwFwTHDDADL  VI,  

Ae  yn  ola£  Gall  ereill  yh  mhellaeh  wrthddadlu,  a 
dywedyd,  Ni  a  fyddem  yn  aml  gyda  Buw  yn  y  dîrgel, 
ni  a  roddem  ein  hunain  i  fyny  i  ystafell  weddi,  eitíir  fel 
y  cauom  ddrws  ein  hystaíell,  y  mae  lliaws  o  wendidau, 
llesgedd,  a  gwagedd,  yn  ein  gwynebu,  ac  yn  cvfcdi  yn 
ein  herhyn,  gan  fod  ein  calonau  yn  ilawn  o  ar;h.v,-yldeb 
ac  ynfydrwydd,  a'n  cyrfY,  medd  rhai,  dan  afiechyd 
mawr,  a'n  heneidiau,  medd  ereiil,  dan  anhwyldeb  cy- 
nyrchiol;  gan  hynv,  pa  fodd  y  gallwn  ymofyn  ambresen- 
oldeb  Duw  yn  y  dircel?  Pa  fodd  y  gallwn  ymdrechu  â 
Duw  yn  ein  hystafelloedd? 

Yn  awr,  i'r  wrthddadl  hon  yr  atebaf, 

1.  Pe  bae  y  fath  yinresyiniadau  neu  wrthddadleuon  a 
hyn  yn  ddigonol  i  gau  alìan  weddi  ddirgel  tu  aiîan  i'r 
drysau,  pa  le  y  mae  y  dyn  neu  y  ddynes,  y  gẁr  neu  y 
wraig,  y  tad  neu  y  mab,  y  meistr  neu  y  gwas  hyny  yn 
byw,  a  ymarferai  byth  â'r  ddyìedswydd  hòno?  Pa  le  j 
mae  dyn  dan  y  nef.  yr  hwn  nad  yw  ei  galon  yn  llawn  o 
anhwyldeb,  gwendid,  ynfydrwydd,  a  gwagedd;  a'r  hwn 
nad  y w  ei  gorfl  a'i  enaid  yn  rhy  amì  mewn  anhwyldeb  at 
ddyledswyddau  ystafelloì?  1  Bren.  vHL  46,  "  Os  pechant 
i'th  erbyn,  (canys  nid  oes  dyn  ni  phecha.)  &c."  Preg. 
vii.  20,  "  Canys  nid  oes  dyn  eyfiawn  ar  y  ddaear  a  wna 
ddaioni,  ac  ni  phecha."  Diar.  xx.  9,  "Pwy  a  ddichon 
ddywedyd,  Mi  a  lanheis  fy  nghalon,  glân  wyf  oddi  wrth 
íy  mhechod?"  Job  xiv.  4,  "  Pwy  a  ddyry  beth  glân  allan 
o  beth  aüan?  neb."  Job  ix.  30,  31,  "  Os  ymolchaf  mewn 
dwfr  eira,  ac  os  glanhaf  fy  nwylaw  yn  lân:  eto  ti  am 
trochi  yn  y  pwll,  a'm  dillad  a'm  fneiddiant."  Adn.  20, 
<T0s  myfì  a  ymgyfiawnhaf,  fy  ngenau  a'm  barn  yn  euog; 
os  perffaith  y  dywedaf  fy  mod,  efe  a'm  barna  yn  gildyn." 
Salm  cxliii.  2,  "Ac  na  ddos  ifarn  â7th  was:  o  herwydd  ni 
chyfìawnheir  neb  byw  yn  dy  olwg  di."  Iago  iii.  2, 
"Canjs  mewn  Hawer  o  bethau  yr  ydym  ni  bawb  yn 
llithro."    1  loan  i.  8,  "  Os  dywedwn  nad  oes  ynom 


Y  NEFOEDD. 


127 


bechod,  yr  ydym  yn  twyîlo  ein  hunain,  a'r  gwirionedd 
nid  yw  ynom."    Pwy  bynag  sydd  yn  haeru  y  gall  dyn 
fod  yn  hoìiol  berffaith,  neu  yn  ddibechod  yn  y  bywyd 
hwn,  sydd  yn  haeru  yr  hyn  sydd  yn  eithaf  gwrthwynebol 
i'r  Ysgrythyrau  a  goffawyd  ddiweddaf,  ac  i  broíiad  cy- 
ffredinol  yr  holl  saint,  y  rhai  sydd  yn  teimlo  ae  yn  galaru 
yn  feunyddiol  oblegid  y  corff  hwnw  o  bechod  a  marwol- 
aeth  y  maent  yn  ei  ddwyn  gydahwynt;  ie,  y  maent  yn 
haeru  yr  hyn  sydd  yn  eithaf  croes,  hyd  yn  nod  i  sefylìfa 
ac  ansoddiad  yr  hoìl  saint  yn  y  bywyd  hwn.    Yn  yr  holl 
saint,  y  mae  y  cnawd  yn  chwenychu  yn  erbyn  yr  ysbryd? 
a'r  ysbryd  yn  erbyn  y  cnawd;  a'r  rhai  hyn  awrthwyneb- 
ant  eu  gilydd,  fel  na  allant  wDeuthur  yr  hyn  a  ewyllysient. 
Y  mae  yn  mliob  dyn  duwiol  ddau  ddyn,  yr  hen  ddyn,  a'r 
dyn  newydd;  y  mae  yn  rhaid  gwisgo  y  naill  yn  feunydd- 
ioi,  a  beunyddiol  ddiosg  y  llalì.    Y  mae  gan  yr  holl  saint 
ddeddf  yn  eu  haelodau  yn  gwrthryfela  yn  erbyn  deddf  j 
meddwl,  fel  nad  ydynt  yn  gwneuthur  y  da  y  maent  yn 
ei  ewyliysio,  ond  y  drwg  yr  hwn  nid  ydynt  yn  ei  ewyll- 
ysio,  hyny  y  maent  yn  ei  wneuthur;  y  mae  ynddynfc 
ddwy  egwyddor  wrthwynebol,  o'r  rhai  hyn  y  tardda  dau 
ddull  o  weithrediadau,  gogwyddiadau,  a  thuedcliadau,  yn 
barhaus  yn  groes  i'w  gílydd;  oddi  yma  y  mae  ymladdfa 
barhaus  ynddynt,  megys  ymdrech  y  gefeilliaid  yn  nghroth 
Rebecca.    I  sefyllfa  orfoleddus  etholedigion  Duw  yn  y 
nefoedd  y  mae  hollol  berffeithrwydd  yn  briodol ;  y  nef- 
oedd  yw  yr  unig  le  rhagorfreintiol,  lle  nad  â  dim  aflan  i 
mewn,  hwnw  yv/  yr  unig  le  lle  na  chaiff  pechod  a  Satan 
byth  waelodi.    Y  cyfryw  ag  sydd  yn  breuddwydio  am 
hollol  berffeithrwydd  yn  y  by wyd  hwn,  sydd  yn  cymysgu 
ac  yn  pentyru  nefoedd  a  daear  yn  nghyd ;  sefyllfa  yr 
eglwys  íilwriaethus  â  sefyllfa  yr  eglwys  orfoleddus,  y  rhai 
sydd  yn  wahanol  yn  ddiau,  mewn  amser,  lle,  trefn,  gradd, 
a  chymdeithion.    Y^  mae  y  farn  gyfeiliornus  o  holloì  ber- 
ffeithrwydcl,  yn  ysgwyd  sylfaen  crefy dd,  ac  yndadymchwel 
efengyl  gras ;  y  maa  yn  gosod  lawn  Crist,  a'i  holl  gyflawn- 
iadau  mawr  yn  ofer;  y  mae  yn  clywedyd  wrth  y  byd  nad 


128 


ALLVvTEDB  BDIRGEL 


oes  angen  am  ffydd,  ani  edifeirwch,  am  ordinhadau,  am 
wyliadwriaeth ;  y  rhai  sydd  yn  dweyd  nad  oes  ynddynt 
beehod,  sydd  yn  dweyd  nad  oes  raid  iddynt  wrth  waed 
Crist  i'w  glanhau  oddi  wrthbechod; — y  cyfryw  sydd  yn 
dweyd  nad  oes  ynddynt  hechod,  sydd  yn  dweyd  nad 
rhaid  iddynt  wrth  ffydd  i  orphwys  ar  Grist  am  gyfiawn- 
der  cyfrifol  i  gyfiawnhau  eu  personau; — y  cyfryw  sydd 
yn  dweyd  nad  oes  ynddynt  bechod,  sydd  yn  dweyd  nad 
rhaid  iddynt  wrth  Grist  fel  brenin,  i  ddarostwng  eu 
chwantau,  nag  fel  offeiriad,  i  wneyd  lawnam  eutrosedd- 
au,  nag  fel  proffwyd,  i'w  dysgu  a'u  haddysgu,  nag  fel 
Iachawdwr,  i'w  gwared  oddiwrth  eu  pechodau,  ac  oddi 
wrth  y  digofaint  sydd  ar  ddyfod.  Md  rhaid  i'r  cyfryw 
ag  sydd  ganddynt  gyfiawnder  perffaith  o'u  heiddo  eu 
hunain  edrych  at  Grist  am  ei  gyfiawnder  pur,  perffaith, 
difrychau,  a  digyffelyb  Ef: — nid  oes  raid  i'r  cyfryw  ag 
sydd  yn  ddibechod  i  edifarhau  am  bechod,  nac  ychwaith 
i  wylio  yn  erbyn  pechod: — ni  ddichon  i'r  rhai  dibechod 
ddywedyd,  Gweision  anfuddiol  ydym.  Eithr  ai  cyfiawn 
ydynt  mewn  gwirionedd?  yna  rhaid  iddynt  fyw  trwy 
ffydd:  Heb.  xi.  4.  Ai  dynion  ydynt,  ac  nid  angylion? 
yna  rhaid  iddynt  edifarhau:  Act.  xvii.  30,  "Canys  y 
mae  efe  yr  awr  hon  yn  gorchymyn  i  bob  dyn,  yn  mhob 
man,  i  edifarhau."  Nid  yw  y  goreuo  ddynion  ond  dyn- 
ion  ar  y  goreu.  O!  pa  gynddrwg  sydd  raid  fc-d  y  dyn- 
ion  hyny,  y  rhai  sydd  yn  gwneuthur  Duw  ei  hun  yn 
gelwyddog?  1  Ioan  i.  10.  Eithr  os  yw  y  dynion  hyn  yn 
hollol  berffaìth,  o  ba  le  gan  hyny  y  mae  afiechyd  ac  an- 
hwyldeb  yn  eu  dal  fel  dynion  ereill?  Pa  fodd,  gan  hyny, 
y  maent  yn  bwyta,  yfed,  cysgu,  prynu,  gwerthu,  ac  yn 
marw  fel  dynion  ereill  ?  A  ydy w  y  pethau  hyn  yn  gyson 
â  pherffeiîhrwydd  dibechod?  Nac  ydynt,  yn  ddiau. 
Nid  yw  hollol  berffeithrwydd  yn  un  gris  yn  is  na'r  nef- 
oedd,  nefoedd  ydy w  yr  cchr  hyn  i'r  nefoedd ;  aV  rhai 
hyny  a'i  cyraeddant,  rhaid  iddynt  gamu  i'r  nefoedd  cyn 
y  cyraeddant  ef.  Ond, 

2.  Yr  wyf  yn  ateb,  fod  yr  wrthddadl  hon  yn  taro  mor 


Y  NEFOEDD. 


129 


nerthol  yn  erbyn  gweddi  deuluaidd,  ac  yn  erbyn  pob 
math  o  weddi  arall,  ag  ydyw  yn  erbyn  gweddi  ddirgel: 
pwy  bynag  a  wna  ar  unrhyw  dir  esgeuluso  gweddi  ddir- 
gel,  a  all  ar  yr  un  tir  eugeuluso  pob  math  o  weddi,  a 
phob  dyledswydd  grefyddol  araìl,  pa  un  ai  dirgel  ai  cy- 
hoeddus.  Y  mae  ysbryd  yr  wrthddadl  hon  yn  ymladd 
yn  erbyn  yr  oll  o  grefydd  ar  uny^aith;  ac  am  hyny, 
dyîech  ddywedyd  wrtho  megys  y  dywedodd  Crist  wrth 
Pedr,  "Dos  yn  fy  ol  i,  Satan."  Ond, 

3.  Yr  wyf  yn  ateb,  mai  nid  yr  anhwyldeb  a'r  gwendid- 
au,  y  rhai  a  ganfydda,  y  galara,  y  gofidia,  ac  y  gwrth- 
wyneba  y  Cristion  hwynt,  a  ddichon  attal  a  rhwystro 
eíîeithioldeh  a  Ilwyddiant  ei  weddiau:  gwnaf  egluro  hyn 
trwy  ychydig  siampìau. — Jonah  oedd  ŵr  lîawn  o  nwydau 
pechadurus,  a  gwendidau  ereill,  ac  eto  yr  oedd  ei  weddi 
yn  llwyddiannus  gyda  Duw.  Jonah  ii.  1,  2,  7,  10,  wedi 
eu  cymharu.  Felly  yr  oedd  gweddiau  Elias  yn  llwydd- 
iannus  iawn  gy da  Duw:  galiai  agor  a  chau  y  nefoedd 
wrth  ei  ewyllys,  ac  eto  yn  ddeiliad  i'r  un  gyffelyb  nwydau 
a  ninau:  yr  oedd  Elias  yn  wí  o  burdeb  a  santeiddrwydd 
neilìduol;  gŵr  ag  oedd  ynbyw  yn  y  nefoedd,  trayroedd 
yn  preswylio  ar  y  ddaear;  fel  Enoch,  efe  arodiodd  gyda 
Duw,  ac  eto,  yn  ddarostyngedig  i  nwydau  feì  ninau:  Duw, 
mewn  modd  neillduol,  a  gyfranodd  iddo  ei  gyngor  a'i 
gyfrinacliau,  yr  oedd  yn  gorwedd  yn  mynwes  y  Tad,  ae 
eto  yn  wr  yn  rhaid  dyoddef  fel  ninau:  yr  oedd  yn  broffwyd 
galluog  a  llwyddiannus  iawn,  y  mae  ei  enw  yn  arwyddo 
cymaint,  y  mae  Eìias  yn  arwyddaw,  fy  Nuw  galìueg. 
Yn  1  Bren.  X7Ü.  1,  Eli-jahu  ydyw,  h.  y.,  yr  Arglwydd 
efe  yw  fy  Nuw  galluog,  ac  eto  yn  ddarostyngedig  i 
nwydau  fel  nicau:  yr  oedd  yn  wr  mawr  mewn  "ympryd 
a  gweddi;  yr  oedd  yn  is-gyfryngwr  rhwng  Duw  a'ibobî, 
ac  eto  yn  rhaid  dyoddef  fel  niuau.  Yn  awr,  oblegid  y  gail 
rhai  oddi  yma  wrthddadlu,  a  dywedyd,  nid  rhyfedd  fcd 
y  fath  ddyn  ag  oecld  ef  yn  gallu  agor  a  chau  y  nefoedd 
wrth  ei  ewyllys;  eithr  ereadiir  tìawd,  eiddil,  iseî,  pechad- 
urus,  ac  annheilwng,  yc]ywf  íi ;  ac  yr  ydwyf  íi  yn  llawn  o 


130 


ALLWEDD  DDIEGEL 


anhwyldeb,  gwendidau,  a  nwydau:  ac  a  ddichon  íy 
ngweddiau  i  un  amser  gael  mynedfa  at  Dduw,  a  bod  vn 
gymeradwy  gydag  ef,  neu  gael  atebion  graslawn  oddi 
wrtho  ef?  Yn  awr.  i  droi  heibio  yr  wrthddadl  hon,  a 
aymud  y  gwangalondid  hyn  alian  o  feddyiiau  a  chalouau 
pechaduriaid  truain,  y  mae  yr  Ysbryd  Giân  yn  chwanegu 
y  rhan  hon,  mai  nid  Duw  ydoedd,  nac  angel,  eithr  dyn, 
a  ehyiry  w  ddyn  ag  nad  oedd  wedi  ei  ryddhau  oddi  wrth 
wendidau  cyffredin;  canys  yr  oedd  iddo  ef  ei  nwydau, 
coiìedion,  a  gwendidau,  felereill  o'r  saint,  gan  arddangos 
i  ni  na  wnai  gwendidau  y  gwaelaf  o'r  saint  ddim  mwy  o 
niwaid  i  gymeradwyaeth  a  iìwyddiant  eu  gweddiau  gyda 
Duw,  nag  a  wnaethant  i  Elias  ei  hun.  Y  mae  y  gair 
nwyä  weithiau  yn  arwyddo,  1.  Y^sgogiad  y  blys  anianol 
yn  cyfodi  oddi  ar  ddychymyg  o  dda  neu  ddrwg,  gyda 
rhyw  gyffroad  vn  y  corír.  2.  Y^eithiau  yn  arwyddo 
gwendidau  pechadmus,  cynhyrfladau  pechadurus  y  medd- 
wL  Ac  yn  3.  Fe'i  cymerir  weithiau  yn  gyfyngach  am 
gyffroad  neiiiduoi  o  ddigter  a  liid  pechadurus,  yr  hyn  a 
eilw  Chrysostom  breris  Dcemon,  Diafol  cwta.  Gwna  i 
ddyn  lefaru  yr  hyn  ni  wyr  pa  beth,  fel  y  geilwch  weied 
yn  Jonah;  ac  i  wneuthur  ni  wyr  pa  beth,  fei  y  geìlwch 
weied  yn  Saul.  Yn  awr,  yn  y  ddau  ystyr  diweddaf  hyn, 
jr  oedd  Eiias  yn  wr  yn  rhaid  dyoddef  feì  ninau,  ac  eto 
yn  wr  mor  nerthoi  gyda  Duvr,  fel,  trwy  weddi  ddirgel, 
efe  a  aliai  wneuthur  yr  hyn  a  fynai  yn  Uỳs  y  nefoedd. 
Yrn  1  Sam.  xxi,  geüwcíi  ddarllen  am  geiwyddau  cyichol 
Dafydd,  ac  am  ereili  o'i  lithriadau  a'i  wendidau,  ai  ym- 
ddygiad  anaddus  o  flaen  Achis  brenin  Gath,  am  yr  hyn 
y  trowyd  ef  aiia,n  o  wydd  ÿ  brenin  dan  y  dyb  o  ynfyd- 
ddyn,  ac  eto  hyd  yn  nod  yn  yr  amser  hwnw,  gwedd'iodd 
a  lìwyddodd  gyda  puw  am  ffafr,  trugaredd,  a  gwaredig- 
aeth.  Saim  xxxiv.  4,  4íCeisiais  yr  Argiwydd,  ac  efe  a'm 
gwrandawodd,  ac  a'm  gwaredodd  o'm  holl  ofnau,"  Ond 
pa  biyd  oeddhyn?  Dariienwch  deitl  y  Saim,  a  chwi  a'i 
eewch — "  Saim  Dafydd,  pan  newidiodd  ei  wedd  o  flaen 
Äbimelech,  yr  hwn  a'i  gyrodd  ef  ymaith?  ac  efe  a  ym-« 


V  NEFOEBD. 


131 


adawodd."  Yn  Num.  xx.  10— 12,  nodir  alîan  wendidau 
Moses:  1.  Cewch  yno  ei  ddigter  annghymedroì.  2.  Iddo 
lefaru  wrth  y  bobl,  pan  y  dylasai  lefaru  wrth  y  graig, 
adn.  8.  3.  Ei  tharaw  hi,  pan  na  ddylasai  ond  yn  unig 
lefaru  wrthi,  â'i  wialen  yn  ei  law;  a'i  tharaw  hi  ddwy- 
waith,  megys  mewn  nwyd  ac  anmhwyìlder.  4.  Ei  anym- 
ddiried  i  air  yr  Arglwydd,  adm  12.  5.  Gwawdio  y  bobl, 
pan  y  dylasai  eu  hargyhoeddi;  "Gwrandewch  yn  awr, 
chwi  wrthryfelwyr."  6.  Y  mae  yn  ymddangos  mor 
dramgwyddedig  wrth  ei  anfoniad,  fel  mai  prin  y  gallodd 
ymattaì  rhag  grwgnach:  "Ai  o'r  graig  hon  y  tynwn  i 
chwi  ddwfr?"  Saes.,  "A  raid  i  ni  dynu  dwfr  o'r  graig?" 
Nodwch  ar  y  gair  a  raid  i  ni.  O !  pa  fodd  yr  alltudiwyd 
y  dyn  llareiddiaf  yn  y  byd  i  nwyd,  digter,  ac  annghred- 
iniaeth,  ac  ei  gyrwyd  i  anweddeidd-dra  mor  flin;  eto 
nid  oedd  dyn  ar  y  ddaear  a'i  ẅeddiau  mor  nerthol  a 
llwyddiannus  gyda  Duw  a'r  eiddo  Moses:  Salm  cvi.  23; 
Exod.  xxxii/9 — 15,  xxxiii.  11 — 17,  xiv.  13 — 16,  &c 
Feîly  yr  oedd  y  brenin  Asa  yn  wr  llawn  o  waeleddau  a 
gwendidau,  efe  a  b wy sodd  ar  frenin  Syria,  ac  nid  ar  yr 
Argl wydd ;  yr  oedd  yn  anamyneddgar  iawn,  ac  mewn 
digllonedd  mawr  wrth  gerydd  y  gweledydd — carcharodd 
y  gweledydd;  efe  a  orthrymodd  rai  o'r  bobl,  neu  fel  j 
mae  yn  ol  yr  Hebraeg,  efe  a  faluriodd,  neu  efe  a  sathrodd 
ar  rai  o'r  bobl  yn  yr  amser  hwnw/;  a  phan  glafychodd  yn 
fawr  o'i  draed,  efe  a  ymgeisiodd  â'r  meddygon  ac  nid  â'r 
Arglwydd;  ac  er  hyny  yr  oedd  gweddi  y  gŵr  hwn  yn 
llwyddiannus  ryfeddol  gyda  Duw.  2  Chron.  xiv.  11 — 15. 
Nis  gall  gwaeleddau  y  saint  byth  ddiddymu  yr  addew- 
idion  graslawn  hyny  yn  mha  rai  y  mae  Duw  yn  sefyll 
yn  ymrwymiadol  i  wrandaw  gwreddiau  ei  bobl.  Nid  yw 
gwrandawiad  Duw  o'n  gweddiau  yn  seíÿll  ar  santeidd- 
had,  ond  ar  eiriolaeth  Crist;  nid  ar  yr  hyn  ydym  ni 
ynom  ein  hunain,  ond  ar  yr  hyn  ydyra  yn  yr  Arglwydd 
lesu:  y  mae  ein  personau  a'n  gwreddiau  hefyd  yn  gy- 
meradwy  yn  yr  Anwylyd.  Eph.  i.  6;  1  Pedr  ii.  5.  Pan 
j  niae  Duw  yn  gwrandaw  ein  gwedd'iau,  nid  yw  yn  e4 


132 


ALLWEDD  DDIBGEL 


wneuthur  er  ein  mwyn  ni,  nac  er  mwyn  ein  gweddiau 
eliwaith ;  ond  er  ei  fwyn  ei  hun,  ac  er  mwyn  ei  ogoniant, 
ac  er  mwyn  ei  addewid. 

Diau  na  wna  Duw  iwrw  ymaith  ei  bobl  am  eu  gwael- 
eddau. 

(L)  Gogoniant  dyn  yw  myned  heibio  i  waeleddau. 
Oî  pa  faint  mwy  y  rhaid  ei  fod  yn  ogoniant  yn  Kuw 
i  fyned  heibio  i  waeleddau  ei  bobl! 

(2.)  Y  mae  y  saint  yn  blant:  a  pha  dad  sydd  a  dry 
ymaith  ei  blant  am  eu  gwaeleddau  a'u  gwendidau? 

(3.)  Y  mae  y  saint  yn  aéìodau  o  gorfT  Crist:  a  phwy 
a  dyr  ymaith  ei  aelod  oblegid  rhyw  graehen  neu  ddafaden 
a  fyddo  aríio?  Pa  ŵr  a  dyr  ymaith  ei  drwyn,  medd 
Luther,  ohlegid  fod  rhyw  anendid  ynddo. 

(4.)  Prynedigion  Crist  yw  y  saint,  ei  eiddo  a'i 
etifeddiaeth  ydynt:  a  pha  ddyn  sydd  a  dry  ymaith  neu  a 
dein  heihio  ei  bryniad,  ei  eiddo,  a'i  etifeddiaeth,  oblegid 
y  drain,  y  Ilwyni,  a'r  dyrysni  ag  sydd  yn  tyfu  ar  hyd-ddo? 

(5.)  Y  mae  y  saint  mewn  cyfammod  priodasol  â  Duw: 
yn  awr,  pa  wr  a  dry  yniaith  ei  wraig  am  ei  cholliadau 
a'i  gwaeleddau?  Tra  byddo  dyn  mewn  cyfammod  â  Duw, 
nis  gall  ei  wendidau  ei  dori  allan  o  drugaredd  a  gras 
Duw:  yn  awr,  sicr  yw  y  gall  fodgan  ddyn  Iavver  o  wael- 
eddau  ynddo,  ac  eto  heb  dori  ei  gyfammod  â  Duw; 
oblegid  nid  oes  yr  un  pechod  yn  tori  cyfammod  gŵr  â 
Duw,  ond  y  cyfry w  ag  sydd  yn  dattod  y  cwlwm  priodasol ; 
megys  mewn  priodasau  ereiìl,  nad  yw  pob  trosedd  neu 
waeleddau  yn  diddymu  yr  undeb  priodasol:  drylliad  o'r 
aiduned  briodasol  yn  unig,  sef  godineb,  sydd  yn  dattod 
y  cwìwm  priodasol;  felly  yma,  y  pechodau  hyny  yn  unig 
a  i  sydd  y  dryllio  y  cyfammod,  sydd  yn  dattod  y  cwlwm 
priodasol  rhwng  yr  enaid  a  Duw  :  1.  Pan  y  mae  dynion 
yn  darostwng  eu  hunain  i  unrhyw  chwant  fel  meistr 
newydd;  neu  2.  Pan  y  mae  dynion  yn  cymeryd  gŵr 
arali;  a  hyn  a  wna  dynion  pan  y  maent  yn  ymgyfam- 
modi  â  phechod  neu  â'r  byd,  pan  y  maent  yn  gwneyd 
cyngrair  newydd  âg  uírernac  âg  angeu.    Yn  awr,  y  mae 


Y  NEFOEDD. 


133 


Duw  yn  diogelu  ei  ddewisoìion  rhag  y  pethau  hyn. 
Mewn  gair,  pe  gwnai  Duw  droi  ymaith  ei  ddewisoliou 
am  eu  gwaeleddau,  yna  nis  gallai  yr  un  o  feibion  ueu 
ferclied  Adda  fod  yn  gadwedig;  "Canys  nid  oes  dyn 
cyíiawn  ar  y  ddaear,  a  wna  ddaioni,  ac  ni  phecha."  Preg. 
vii,  20.  Gan  hyny,  os  na  thry  Duw  ymaith  ei  bobl  am 
eu  gwaeleddau,  yna  yn  ddiau  ni  thry  heibio  wedd'iau  ei 
bobì  am  yr  amrywiol  waeleddau  hyny  ag  sydd  yn  crogi 
arnynt ;  ac  am  hyny,  ni  ddylai  gwendidau  ein  gwangaloni 
na'n  diddyfnu  oddiwrth  ystafeli  weddi,  nac  oddi  wrth 
unrhyw  ddyledswyddau  crefyddol  ereill.  Ond, 

4.  Yr  wyf  yn  ateb,  pa  fwyaf  o  waeleddau  a  gwendidau 
sydd  yn  nglyn  â  ni,  mwyaf  oll  o  achos  sydd  genyni  i 
barhaus  ìynu  wrth  ein  dyledswyddau  ystafelloL  Os  bydd 
gras  yn  wan,  gwna  esgeulùso  gweddi  ddirgel  ei  wneyd 
yn  wanach,  a  gwna  yr  hwn  na  fwyta  wannau  fwy-fwy  yn 
ddiau;  felly  yr  hwn  na  weddia  yn  ei  ystafell,  yn  ddiau, 
a  wanha  fwy-fwy.  Os  bydd  llygredigaethau  yn  gryfion, 
gwna  esgeuluso  gweddi  hwy  yn  gryfach.  .Pa  fwyaf  yr 
esgeulusir  y  feddyginiaeth,  mwyaf  i  gyd  y  cryf ha  yr  af- 
iechyd.  Pa  beth  bynag  fyddo  afiechyd  calon  dyn,  ni 
leiha  byth,  eithr  cynydda  wrth  esgeuluso  gweddi  ddir- 
gel.  Pa  fwyaf  o  wendidau  corfYorol  fyddo  yn  nghlyn 
wrthym,  mwyaf  oìl  fydd  o  eisiau  meddyg  arnorn;  ac  felìy, 
pa  fwyaf  o  wendidau  pechaduras  fyddo  yn  nghlyn  â'n 
heneidiau,  mwyaf  i  gyd  fydd  o  angen  arnom  am  weddi 
ddirgeì.  Rhydd  pob  esgeulusiad  pechadurus  waith  i 
edifeirwch,  i  uffern,  ac  i  feddyg  eneicliau.  Y  mae  pob 
esgeulusiad  pechadurus  yn  arwain  i  gyflawniadau  pech- 
sdurus,  fel  y  gelìwch  weled  yn  yr  angylion  a  syrthiodd 
o'r  neofedd  i  uffern,  ac  yn  nghwymp  Adda  yn  Mharad- 
wys. 

Origen,  wrth  fyned  i  gysuro  a  chalonogi  merthyr  ag 
oedd  i  gael  ei  arteithio,  a  ddaliwyd  ei  hun  gan  y  swydd- 
wyr,  ac  a  ddirgymhelìwyd  naill  ai  aberthu  i  eilunod,  neu 
i'w  gorfT  gael  ei  anrnharchu  gan  ddyn  dû  ag  oedd  yn 

K 


134 


ALLWEDD  DDIHGEL 


barod  i'r  perwyl  liwnw;  o'r  liwn  ddewisiad  caled,  i  gadw 
ei  fywyd,  efe  a  ymostyngodd  î'r  ddelw;  eithr  ar  ol  hyn^ 
wrth  wneyd  cyfaddefiad  gofidus  o'i  weithred  fyrbwylì, 
dywedodd  iddo  fyned  alìan  y  bore  hwnw  cyn  iddo  fod 
gyda  Duw  yn  ei  ystafell,  ac  felly  casglodd  yn  ddios  mai 
ei  esgeulusiad  o  weddi  oedd  yr  achos  o'i  syrthiad  i'r 
pechod  mawr  hwnw. 

Esgeulusiad  o  un  dydd,  o  un  ddyledswydd,  o  un  awr, 
a'n  dinystriai  oni  bae  fod  genym  Eiriolwr  gyda'r  Tad, 
Y  blynyddoedd,  y  misoedd,  yr  wythnosau,  y  dyddiau,  a'r 
oriau  hyny  ag  nad  ydynt  yn  cael  eu  ìlanw  i  fyny  gyda 
Duw,  gyda  Christ,  gyda  gras,  a  chyda  dyledswydd,  a 
ìenwir  i  fyny,  yn  ddiau,  gyda  gwagedd  ac  ynfydrwydd. 
Pob  coìì  mewn  dyledswydd  a  anaddasa  yr  enaid  fwy-fwy 
at  y  ddyledswydd;  allwedd  wedi  ei  thafìu  heibio  sydd  yn 
casglu  rhwd;  sugnedydd  (pump)  heb  ei  ddefnyddio  sydd 
yn  anhawdd  ei  gael  i  fyned  :  anhawdd  y  ceir  arfogaeth 
yn  lân  nad  yw  yn  cael  ei  defnyddio.  Ac  megys  y  g^yna 
cyfiawniadau  pechadurus  frathu  yr  enaid,  felly  y  gwns 
esgeulusderau  pechadurus  newynu  yr  enaid.  Da  y  gall 
y  cyfryw  ag  sydd  yn  byw  mewn  esgeulusiad  o  weddi 
ddirgel  waeddi  allan,  "Ein  culni,  ein  culni."  Ac  am 
hyny,  ymaith  â'r  holl  ddadleuon  a'r  rhesymau  hyn  yn 
nghlych  gwaeleddau,  gwendidau,  ac  anhwylderau,  ac  ym- 
osodwch  eich  hunain  i  weddi  ddirgel.  Ond, 

5.  Yr  wyf  yn  ateb,  hwyrach  nad  yw  dy  anhwyldeb 
a'th  afiechyd  mor  fawr  feì  nad  elli  brynu,  a  gwerthu,  ac 
eìwa,  er  dy  ben  poenus,  dy  gefu  gwynegus,  dy  ochrau 
doìurus.  a'thgliniau  egwanus;  ti  a  elii  gyda  Martha,  ym- 
draíferthu  dy  hun  yn  nghyleh  dy  orchwylion  bydoL 
Yn  Can.  v.  3,  y  mae  Crist  yn  galw  ar  ei  ddyweddi  i  agor 
y  drws?  ac  i'w  ollwng  i  mewn ;  ond  gan  i  bechod  ac  es- 
gusodion  ddyfod  i'r  byd,  gweìwch  mor  wael  ac  annheil- 
wng  y  mae  hi  yn  llafurio  i  yru  Crist  ymaith,  aDiosgak 
fy  mhais,  pa  fodd  y  gwisgaf  hi?  golchais  fy  nhraed.  pa 
fodd  y  difwynaf  hwynt?"  Yn  hytrach  nag  iddi  fod  heb 
un  esgus,  gwna  esgus  diddim  a  diwerth.     Yv  oedd  hi 


Y  NEFOEDD. 


135 


wedi  myned  dros  oedran  plentyn,  a  pha  gymaint 
gorehwyl  a  fuasai  ganddi  mewn  llaw  i  godi  i  oilwng  i 
mewn  y  fatli  ymweìwr  ag  oedd  yn  dwyn  i  mewn  gydag 
ef  bob  peth  a  allai  calon  ei  ddyniuno,  neu  angen  ei  ofyn : 
nid  oedd  hi  mor  fethedig  gan  henaint,  fel  nad  oedd  yn 
altuog  i  osod  ei  hun  yn  barod;  o'r  hyn  lleiaf  gailasai 
daflu  am  dani  ei  boreuoì  wisg  yn  hawdd,  a  neidio  i'r 
drws  heb  yr  un  perygl  i  gael  yr  anwyd,  neu  o  wlyehu  i'r 
croèn,  ac  felly  i'w  ollwng  i  mewn,  yr  hwn  nad  y  w  byth 
yn  dyfod  yn  waglaw;  îe,  yr  hwn  ag  oedd  yn  awr  yn 
dyfod  y n  lìawn  o  wlith  dwy foi  fendithion  i' w  chyfoethogi ; 
oblegid  felly  y  cymer  rhai  y  geiriau,  "  Llanwyd  fy  mhen 
á  gwìith,  a'm  gwaílt  â  defnynau  y  nos."  O !  yr  esgusodion 
diddim  a  gwag  ag  y  mae  hyd  yn  nod  dynion  duwiol  yn 
barod  i'w  gwneyd  i  amddiffyn  eu  hesgusodion  o  ddyìed- 
swydd, 

Eithr  dichon  rhai  ddywedyd,  Hwyrach  fod  dyweddi 
Crîst  yn  cysgu:  o  na,  oblegid  hi  a  ddywed,  Can.  v.  2, 
H  Myfi  sydd  yn  cysgu  a'm  calon  yn  eiîro."  Yr  oedd  hi 
yn  eysgu  â  liygaid  agored,  fel  y  gwna  y  Uew;  nid 
cysgu,  eithr  hanner  cysgu  yr  oedd;  er  fod  ei  dyn  oddi 
allan  mewn  trymder,  eto  yr  oedd  ei  dyn  oddi  mewn  yn 
eíFro;  er  i'w  chnawd  gymeryd  hûn,  eto  ni  wnaeth  ei 
hysbryd  feliy. 

Ond  hwyrach  na  wnaeth  Crist  ddim  ystwr,  na  rlioddi 
un  rhybudd  ei  fod  wrth  y  drws:  O  do;  curodd  á  morth- 
wyl  ei  air,  ac  â  îlaw  ei  ysbryd ;  curodd  trwy  argyhoedd- 
iadau  alianoi  ac  annogaethau  tufewnol;  curodd  trwy 
ragluniaethau  a  thrwy  drugareddau;  yr  oedd  ei  daerineb 
a'i  wresogrwydd  am  fynedìa  yn  fawr  iawn. 

Ond  hwyrach  na  wnaeth  ond  curo,  dyiasai  ,alw  yn 
gystal  a  ciiuro;  obiegid  nid  oes  neb  ond  ynfydion  a 
agorant  eu  drysau  yn  y  nos,  oddieithr  eu  bod  yn  adwaen 
ìlais  yr  hwn  sydd  yn  euro  :  O  do;  oblegid  nid  curo  yn 
unig  a  wnaeth,  eithr  galwodd  hefyd. 

Ond  fe  allai  nad  oedd  hi  yn  adwaen  ei  lais,  ac  am 


136 


ALLWEDD  DDIEGEL 


hyny  dì  wnai  agor.  Ni  chyfyd  un  wraig  ddiwair  mewn 
anamser  o'r  nos  i  agor  ei  drysau  i  ddyeithryn,  yn  en- 
wedig  yn  absenoldeb  ei  phriod:  O  ydoedd,  yr  oedd  yn 
adwaen  ei  lais,  "Llais  fy  anwylyd  yw  yr  hwn  sydd  yn 
curo;"  nid  oedd  hi  yn  cysgu  mor  drwm  feì  nad  oedd  yn 
adwaen  llais  ei  hanwylyd  oddi  wrth  bob  lieisiau  ereiìl, 
ac  fel  na  allasai  adrodd  pob  gair  a  ddyweclodd;  yr  oedd 
llefau  Crist  mor  gryf,  mor  ucheì,  mor  nerthol,  feì  na 
alìasai  lai  nag  adnabod  a  chyfresu,  mai  llais  ei  hanwylyd 
oedd,  er  nad  oedd  hi  mor  barchus  a  ífyddlon  agufuddhau 
i'r  llais. 

Ond  hwyrach  i  Grist  guro  a  galw  fel  cyfaill  ar  ei 
daith  yn  unig,  i  ofyn  pa  fodd  yr  oedd  hi,  neu  i  ym- 
ddyddan  â  hi  wrth  y  fíenestr:  O  na,  y  mae  yn  llefaru 
vn  eglur,  y  mae  yn  llefaru  gydag  awdurdod,  "  Agcr  i 
mi." 

Ond  fe  ddichon  nad  oedd  ganddi  un  awdurdod  i  agor 
y  drws:  O  oedd;  oblegid  pan  y  mae  efe  yn  gorchymyn 
iV  bobl  i  agor,  y  mae  yn  rhodddi  benthyg  yr  agorìad 
iddynt  i  agor  y  drws,  fel  y  gaîlo  efe  fyned  i  mewn. 
Gras  tywalltiadol  sydd  egwyddor  fywydol,  ac  a  alluoga 
yr  enaid  i  agor  i  Grist.  Os  nad  yw  dyn  drwy  gymhorth 
gras  derbyniadol  yn  rhydd-weithredydd  i  weithio  ac  i 
weithredu,  i  ba  dclyben  y  rhoddir  cynghorion,  gorchym- 
ynion,  annogaethau,  a  chyfarwyddiadau,  i  gyflawni  hyn 
neu  hyny,  neu  waith  arall?  A  sicr  yw  mai  ein  an- 
rhydedd  a'n  dedwyddv>xh  mwyaf  yn  y  byd  hwn  yw  cyd- 
weithredu  â  Duw  yn  y  pethau  hyny  ag  sydd  yn  per- 
thynu  i'w  ogoniant  ef,  a'n  tragwyddol  ddaioni  ninau. 

Ond  hwyrach  i  Grist  roddi  i'w  ddyweddi  ryw  ddiâas- 
dod,  neu  hy^yrach  iddo  ollwng  allan  ryw  eiriau  caled, 
neu  ddywediadau  annheilwüg  ag  a'i  gwnaeth  hi  ychydig 
yn  giìdyn  a  digofus:  O  na;  oblegid  yr  oedd  yn  ei  har- 
ddel  fel  ei  anwylyd,  ac  yr  oedd  yn  ei  charu  yn  y  modd 
mwyaf  anwyl  a  chyfeiìlgar  o  gariad,  uFy  chwaer,  fy 
anwylyd,  fy  ngholomen,  fy  nihalog.  neu  fy  un  berífaith, 
(yr  oedd  yn  ei  gaîw  feÛÿ  oblegid  ei  diuiw  eidrwydd, 


Y  NEFOEDD. 


137 


purdeb,  asi  huniondeb  coiomenaidd,)  yr  holl  deitlau 
anwyl  anrhydeddus  hyn  ydynt  areithyddiaeth  dwyfol 
gariad,  ac  a  ddylasai  fod  fei  cynifer  o  ymrwymiadau 
cysegredîg  i  agor  i'w  hanwylyd. 

Ond  hwyrach  fod  Crist  yn  rhy  fuan  iddi,  fe  allai  iddo 
roddi  ergyd  a  galwad,  a'i  fod  wedi  myned  ymaith  cyn 
iddi  allu  codi  ac  agor  y  drws:  O  na,  safodd  Crist  nes 
oedd  ei  ben  wedi  ei  lanw  â  gwlith,  a'i  waììt  â  defnynau 
y  nos;  pa  eiriau  tanllyd  a  noda  ddaioni,  amynedd,  ac 
anwyl  addfwynder  ein  Harglwydd  lesu  Grist,  yr  hwn 
sydd  wedi  dyoddef  llawer  mwy  a  chaletach  pethau  er 
mwyn  ei  ddyweddi  nag  a  wnaeth  Jacob  erioed  er  mwyn 
ei  Rahel.  Ac  wedi  i  Grist  ddyoddef  lìawer  er  ei  mwyn, 
a  dysgwyl  yn  hir  wrth  ei  harndden,  gwnaeth  hi  yn  eithaf 
anngharedig,  ac  yn  eithaf  anfoesgar  ac  annheilwng,  droi 
ei  chefn  ar  ei  hoìl  ddeisyíiadau  melus  a  chysurlawn,  a'i 
ymgofleidiau  bendigedig  a  gwaedlyd,  ac  a'i  tröodd  ymaith 
i  edrych  am  lety  mewn  rhyw  le  arall;  ac  felly,  da  y 
galìasai  efe  ddywedyd,  "  Ai  dyma  dy  garedigrwydd  i'th 
gyfailì,  i'th  briod,  i'th  Arglwydd,  dyoddef  iddo  sefyll  yn 
bennoeth,  a  hyny  mewn  tywydd  garw;  ie,  yn  y  nos  yn 
erfyn,  yn  deisyf,  ac  yn  dymuno  am  dderbyniad,  ac  eto  yn 
ei  droi  ymaith  fel  un  na  byddai  un  hyfrydwch  gan  dy 
enaid  ynddo?" 

Yn  awr,  pe  gwnaech  ond  pwyso  yn  ystyriol  yr  holl 
amgylchiadau  hyn  yn  nghlorian  y  cysegr,  gellwch  redeg 
a  darllen  fai,  ffoledd,  gwendid,  ac  ynfydrwydd,  diystyr- 
wch,  a  diogi  y  ddyweddi;  a  thrwyddi  hi  y  geìli  farnu  am 
yr  anhwyldeb  gwael  phechadurus  a  ddichon  orddiwes  y 
goreu  o'r  saint,  a  gweled  mor  barod  yw  y  cnawd  i  ffurfìo 
esgusodion,  a'r  oil  at  gadw  yr  enaid  oddi  wrth  ddyled- 
swydd,  a'r  dorau  wedi  eu  cloi  yn  gedyrn  yn  erbyn  yr 
Arglwydd  Iesu. 

Y  mae  yn  erehyll  fod  dynion  yn  ddigon  iach  i  eistedd, 
a  chlebran,  a  masnachu,  yn  eu  masnach-dai,  |ond  nid  yn 
ddigon  iach  i  weddio  yn  eu  hystafelloedd.  Diameu 
nad  y w  calon  y  dyn  hwnw  yn  uniawn  gyda  Duw,  (o  r 


138 


ALLWEDD  DDIRGEL 


hyn  lleiaf  ar  y  pryd  hwnw,)  yr  hwn,  er  ei  holl  anhwyl- 
deb  eorfforol,  a  ddichon  gadw  a  chynal  i  fyny  ei  fasnach 
gyda  dynion,  ond  nid  yn  ddigon  iach  i  gynal  ei  fasnach 
dàirgel  rhyngddo  a'r  nefoedd.  Kid  yw  ein  cyrff  ond 
clai  wedi  ei  dymheru  yn  hardd,  a'i  frurfio  yn  geliyddgar; 
y  mae  ein  hâch  yn  deilliaw  o'r,  ac  yn  berthynas  agos 
i'r  clai.  Geilw  un  y  corfT,  "Man  dû  natur;"  arall  a'i 
geilw,  "Bwystfil  yr  enaid,  sach  o  dom,  ymborth  pryfed;" 
arall  a'i  geilw,  "Carchar  a  beddrod;"  a  geilw  Paul  ef, 
"Corff  gwael."  Yn  awr,  i  ddyn  wneyd  cymaint  trafferth 
yn  nghylch  aflechyd  ei  gorff,  ac  i  ymesgusodi  ei  esgeu- 
ìusdod  am  ei  enaid  sy  ddrwg  ydrygau.  Ond  mewn  gwir- 
ionedd,  Syr,  yr  wyf  fî  mor  wael,  ac  y  mae  fy  nghorff 
mor  afiach  ac  anhwylus  fel  nad  wyf  fi  yn  abl  i  feddwl 
nac  i  ymdrin  â'r  lleiaf  o  bethau  y  byd:  wele,  os  felly, 
yna  gwybydd  i  Dduw  dy  ymlid  di  ymaith  oddi  wrth 
pethau  y  byd  hwn,  fel  y  gallech  di  edrych  yn  fwy 
effeithiol  ar  ol  pethau  y  byd  araìl.  Dyben  t)uw  yn  cys- 
tuddio  dy  gorff  y w  dy  droi  ymaith  yn  fwy  oddi  wrth  dy 
fasnach  fydol,  a'th  weithio  yn  fwy  at  fasnach  nefol. 

Ni  chawsai  lawer  dyn  byth  afael  ar  y  ffordd  i'w  ys- 
tafel]  pe  na  buasai  i  Dduw,  trwy  aflechyd  corff,  ei  droi  ef 
allan  o'i  fasnachdy,  ei  farsiandiaeth,  ei  orehwyl,  a'i  oll. 

Wele,  Gristionogion,  unwaith  am  oll,  coflwch  hyn? 
os  y w  eich  anallu  at  ystafell  weddi  yn  tarddu  yn  wirion- 
eddol  oddi  ar  afiechyd  corff,  yna  gellwch  hyderu  y  gwna 
yr  Arglwydd  dosturio  wrthych  a  chydymddwyn  â  chwi, 
ac  y  gwna  dderbyniad  croesawus  o  ychydig:  gwyddoch 
pa  mor  dirion  y  mae  rheini  a  meistri  hynaws  yn  ym- 
ddwyn  tuag  at  eu  plant  a'u  gweision  pan  mewn  anhwyl- 
deb  corfforol,  a  gellwch  fod  yn  sicr  nad  ymddyga  Duw  yn 
waeth  tuag  atoch  chwi,  nag  a  wnaent  hwythau  iddynt  hwy. 
Myfyriwch  yn  aml  ar  Ezec.  xxxiv.  4,  16,  21,  23.  Ond, 

6,  ac  yn  olaf.  Atebaf  yr  wrthddadl  hon  mewn  ffordd 
o  wahaniaeth,  fel  hyn, — 

(1.)  Y  mae  annhuedd  wedi  ei  dynu  genym  ni  ein 
hunain  at   weddi   ddirgel,   ac  y   mae  annhuedd  an- 


Y  NEFOEDD. 


139 


ewyllysgar  at  weddi.  Annhuedd  cydgasgliadol  yw  pan 
y  mae  dyn  wrth  bechu  yn  wirfoddol  yn  erbyn  goleuni, 
gwybodaeth,  ac  ârgyhoeddiadau,  &c,  yn  tynu  arno  yr 
euogrwydd  hwnw  ag  sydd  yn  gorwedd  ar  ei  gydwybod. 
Yn  awr,  y  mae  euogrwydd  yn  pellhau  yr  enaid  oddi 
wrth  Dduw;  a  pha  fwyaf  fo  yr  euogrwydd,  mwyaf 
gochelgar  fydd  yr  enaid  o  nesau  at  Dduw  yn  y  dirgeî. 
Y  mae  y  plentyn  ag  sydd  yn  ystyriol  o'i  euogrwydd  yn 
ymguddio,  fel  Ádda,  liw  dydd  o  olwg  ei  dad,  a  thua'r  nos 
yn  neidio  i'r  gwely  i  ochel  naill  ai  cerydd  neu  fflangelliad 
gan  ei  dad.  Y  mae  euogrwydd  yn  gwneyd  i'r  enaid 
ífoi  oddi  wrth  Dduw,  ac  i  ífoi  oddiwrth  weddi.  Peth 
anhawdd  yw  edrych  yn  ngwyneb  Duw  pan  y  mae  euog- 
rwydd  yn  llygad-rythu  yn  ngwyneb  y  dyn.  Y  mae 
euogrwydd  yn  gwneyd  dyn  yn  ddychryn  iddo  ei  hun, 
nid  y w  yn  gymhwys  i  fy wr  nac  i  farw,  nac  yn  gymhwys  i 
weddio  ychwaith.  Pan  êl  gwenwyn  i  mewn  i'r  coríf  y 
mae  yn  gweithredu  ar  yr  ysbrydoedd,  ac  y  mae  yn 
gwanhau  yr  ysbrydoedd,  ac  y  mae  yn  peryglu  y  bywyd, 
yn  aoaddasu  ac  yn  annghymhwyso  y  dyn  at  yr  oll  o  or- 
chwylion  natur;  felly  yma,  pan  y  mae  euogrwydd  yn 
gorphwys  yn  drwm  ar  y  gydwybod,  y  mae  yn  gweith- 
redu  ar  yr  enaid,  y  mae  yn  gwanhau  ac  yn  peryglu  yr 
enaid,  ac  yn  rhyfeddol  anaddasu  ac  annghymhwyso  yr 
eaaid  at  bob  gweithrediad  santaidd.  Y  mae  euogrwydd  yn 
ymladd  yn  erbyn  ein  heneidiau,  ein  cydwybodau,  ein 
cysuron,  ein  dyledswyddau,  ie,  ac  hyd  yn  nod  ein  gras- 
usau  hefyd0  Nid  oes  dim  a  archolla,  a  wanha,  ac  a  attal 
weithrediad  ein  grasusau  fel  euogrwydd,  ac  nid  oes  dim 
a  gymyla  ein  sici^wydd  o  ras  fel  euogrwydd ;  gwelwu 
mai  yr  hyn  yw  y  dwfr  i'r  tân,  hyny  y w  ein  pechu  i'n 
grasusau,  i'n  proíiadau,  a'n  dyledswyddau.  Y  mae 
euogrwydd  fel  Yulture  Prometheus,  yr  hon  sy  bob  amser 
yn  cnoi.  Y  mae  yn  well  gydag  Evagrius  i  orwedd  ar  wely 
o  wellt  gyda  chydwybod  dda,  na  gorwedd  ar  wely  o  fân- 
blu  (down)  gyda  chydwybod  euog.  Yr  hyn  a  ddywedodd 
y  dysgybl  prawfol  wrth  ein  Hiachawdwr,  Mat.  viü.  19, 


Ì40 


ALLWEED  DDIRGEL 


"Àthraw,  mi  a'th  ganlynaf  i  ba  le  bynag  yr  eiych." 
hyny  a  ddywed  cydwybod  euog  wrth  y  peehadur,  Mi  a'th 
ganlynaf  i  ba  le  bynag  yr  elych. 

Dywedir  am  y  brenin  Richard  y  Trydydd,  wedi  iddo 
ladd  ei  ddau  nai  yn  y  Tŵr,  fod  euogrwydd  yn  gorwedd 
mor  drwm  ar  ei  gydwyhod,  nes  oedd  ei  g  wsg  yn  anes- 
mwyth  iawn  iddo;  oblegid  gwnai  yn  aml  neidio  ailan  o'i 
wely  yn  y  tywyll,  a  chan  ymaflyd  â'i  law  yn  ei  gleddyf, 
yr  hwn  oedd  yn  crogi  wrth  ochr  ei  wely,  efe  a  âi  fel  un 
trallodedig  oddi  amgylch  ei  ystafell,  gan  ymofyn  am  y 
bradwr. 

Felly  Chaiies  y  Nawfed,  o  Ffrainc,  wedi  gwneyd  i 
heolydd  Paris  redeg  o  waed  y  Protestaniaid,  anfynych  y 
gailasai  gysgu  yn  esmwyth,  ac  nis  gaiiasai  oddef  i  gael 
ei  ddeffroi  o'i  gwsg  heb  gerddoriaeth. 

Y  barnwr  Síorgan,  yr  hwn  a  basiodd  y  ddedfryd  o 
gondemniad  ar  Jane  Grey,  (pendeflges  rinweddol,)  yn 
fuan  wedi  hyny  a  aeth  yn  wallgofus  ;  ac  yn  ei  wallgof- 
rwydd  gwaeddai  allan  ^ti  barhaus.  Cymerwch  ymaith  y 
bendeflges  Jane  oddi  wrthyf,  Cymerwch  ymaith  y  ben- 
deflges  Jane  oddi  wrthyf;  ac  yn  y  braw  hwnw  y  diwedd- 
odd  ei  fywyd  truenus. 

James  Àbyes,  wrth  fyned  i'w  ddienyddio  er  mwyn 
Crist,  fel  vr  oedd  yn  myned,  rhoddodd  ei  arian  a'i  ddillad 
i  un  a'r  lìall,  nes  y  rhoddodd  y  cwbl  ond  ei  grŷs;  ar  hyn 
un  o  ddvnion  y  Sirydd  a'i  gwawdiodd  ac  a'i  dirmygodd, 
gan  ddywedyd  mai  dyn  ynfyd  ac  heretic  ydoedd,  nad 
oedd  i'w  gredu;  eithr  fei  y  dienyddiwyd  y  gẁr  da,  tar- 
awyd  yr  adyn  yn  ynfyd,  a  thafìodd  ymaith  ei  wisgoedd, 
gan  waeddi  ailan,  fod  James  Àbyes  yn  ddyn  da,  ac  iddo 
fyned  i'r  nefoedd,  ond  mai  dyn  drwg  oedd  efe,  ac  wedi 
ei  ddamnio;  ac  fel  hyn  y  parhaodd  i  waeddi  alian  hyd 
ei  farwolaeth.  Yn  ddiau,  pwy  bynag  a  wawdio  neu  a 
darawo  ddyn  am  rodio  yn  oi  gair  yr  Àrglwydd,  gwna  yr 
Àrglwydd,  ryw  awr  neu  gilydd,  archoili  cydwybod  y 
dyn  hwnw,  fel  na  allo  holl  feddygon  y  byd  ei  hiachau. 
Yn  av>T,  os  yw  dy  annhuedd  at  weddi  ddirgel  yn 


Y  3STEFOEDD. 


141 


tarddu  oddiar  yr  euogrwydd  a  dynaist  ar  dy  gydwybod, 
yna  y  ffordd  oreu  yw,  yn  fuan  i  adnewyddu  dy  edifeir- 
wch,  ac  i  ostwng  dy  enaid,  ac  feily  i  weithredu  ífydd  o'r 
newydd  yn  ngwaed  Crist  am  drugaredd  faddeuol,  ac  am 
ras  glanhaol.  Pan  frather  dyn  gan  euogrwydd,  ei 
ddoethineb  uwchaf  yw  edrych  ar  y  sarff  bres,  ac  nid 
treulio  ei  amser,  neu  greu  poenau  i'w  enaid  ei  hun,  trwy 
dremio  yn  barhaus  ar  ei  euogrwydd.  Pan  y  mae  euog- 
rwydd  ar  y  gydwybod  yn  gweithio  y  dyn  i  ddyfrhau  y 
ddaear  â'i  ddagrau,  ac  yn  gwneyd  i'r  nefoedd  seinio  â'i 
riddfanau,  yna  y  mae  yn  gweithredu  yn  hardd.  Pan  y 
mae  ystyriaeth  o  euogrwydd  yn  danfon  y  dyn  at  Dduw, 
at  ddyledswydd,  at  orsedd  gras,  yna  ni  bydd  yn  nos  hir 
ar  y  dyn  hwnw.  Yr  hwn  sydd  yn  meddwl  ysgwyd 
ymaith  weddi  ddirgel  dan  rith  euogrwydd,  nid  yw  wrth 
hyny  ond  yn  cynyddu  ei  euogrwydd  ei  hun.  Ni  wna 
esgeuluso  dyledswydd  byth  gymeryd  ymaith  euogrwydd 
o'r  gydwybod. 

Ond  eilwaith,  y  mae  anhwyldeb  anewyllysgar  at  weddi 
ddirgel;  megys  mewn  dyn  afiach,  yr  hwn  a  ewyllysiai 
weithio  a  cherdded,  ond  ni  all,  obleigid  ei  attal  gan  ei 
anechyd ;  neu  megys  y  byddai  gyda  dyn  a  f  jddai  a 
chadwyn  fawr  am  ei  goes,  efe  a  fawr  ewyllysiai  gerdded 
neu  fyned  ymaith,  eithr  y  mae  ei  gadwyn  yn  ei  attal. 
Yn  awr,  os  yw  dy  anhwyldeb  at  weddi  ddirgel  yn  an- 
hwyldeb  anewyllysgar,  yna  gwna  Duw,  yn  ei  amser  ei 
hun,  ei  faddeu  a'i  symud  hefyd. 

(2.)  Y  mae  annhuedd  hoìlol  ac  annhuedd  rhanol  at 
weddi  ddirgel.  Hollol  annhuedd  yw,  pan  nacl  oes  gan 
ddyn  un  meddwl,  un  ewyllys,  na  dim  tuedd  oll  at  weddi 
ddirgel,  yr  hyn  sydd  yn  profl  fod  y  dyn  yn  eithaf  dryg- 
ionus.  Anhwyldeb  rhanol  yw,  pan  y  mae  gan  ddyn 
ychydig  o  ewyllys  at  weddi  ddirgel,  er  nad  y  cyfryw 
ewyllys  ag  a  fu  ganddo  unwaith;  a  rhyw  serchiadau  at 
weddi  ddirgel,  er  nad  y  cyfryw  serchiadau  twymgar  a 
Uosgedig  ag  a  fu  ganddo  gynt.  Yn  awr^  os  yw  dy  an- 
nhuedd  at  weddi  ddirgel  yn  hollol,  yna  rhaid  i  ti  ddys- 


142 


AUÜWEPD  DDIBGEL 


gwyl  wrth  yr  Arglwydd  yn  ei  ordinhadau  am  natur  wedi 
ei  ehyfnewid,  ac  ani  undeb  â  Christ;  eitbr  os  nad  yw  dy 
annhuedd  at  weddi  ddirgel  ond  yn  rhanol.  yna  gwiaa  yr 
Àrglwydd,  yn  ddiau,  ei  faddeu,  ae  mewn  yniarferiad  o 
foddion  santaidd  mewn  amser  a'i  symud  yniaith. 

Eithr,  (3,)  ac  yn  olaf.  Y  mae  annhuedd  byr  ac  ach- 
lysurol  at  weddi  ddirgel,  ac  y  mae  annhuedd  arferoL, 
oestadol,  a  pharhaus  at  weddi  ddirgel.  Yn  awr,  annhuedd 
byr  ac  achlysurol  at  yr  hyn  sy  dda,  a  ellir  ei  gael  yn  y 
goreu  o'r  saint,  fel  y  gellwch  weled  yn  Moses,  Exod.  iv. 
10 — 14;  yn  Jerernia,  Jer.  i.  5 — 19;  yn  Jona,  pen.  i; 
a  Dafydd,  Salm  xxxix.  2,  3.  Yn  awr,  os  Rwn  yir  yr  an- 
nhuedd  sydd  yn  nglyn  â  thi.  yna  geUi  fod  yn  sicr  y  gwna 
weithio  ymaith  yn  raddol,  megys  y  gwnaeth  yr  eiddynl 
hwy  a  gofreais  ddiweddaf.  Ond  o'r  tu  arall,  y  mae  an- 
nhuedd  ymarferol,  oestadol,  neu  barhaus  at  weddi  ddirgel, 
ac  at  yr  oll  o  ddyledsw^'ddau  creiydd;  yn  awr,  os  hwn 
yw  yr  annhuedd  sydd  yn  nglyn  â  thi,  yna  gallaf  gasgln 
yn  ddibryder,  dy  íbd  mewn  bustl  chwerwedd  a  rhwym- 
edigaeth  anwiredd;  ac  y  mae  dy  waith  yn  sefyll,  nid 
mewn  achwyn  ar  dy  annhuedd,  ond  mewn  edifarhau  a 
chredu,  ac  mewn  llafurio  am  gyfnewidiad  i'th  galon  a'th 
sefyllfa;  oblegid  hyd  nes  y  cyfüewidier  dy  galon  a'th 
sefyllfa,  ti  a  barhei  am  byth  mewn  anhwyldeb  at  ystafeìl 
weddi,  ac  at  yr  oll  o  ddyledswyddau  crefydd  a  duwiol- 
deb.  Gweled  pechadur  yn  hwylio  tua  dinystr,  a'r  gwynt 
a'r  môr  o'i  ochr,  yn  cyfnewid  ei  hynt  ac  yn  plyg-hwylio 
am  y  nefoedd;  gweled  dyn  daearol  jn  dyfod  yii  ddyn 
nefol,  y  cnawdol  yn  dyfod  yn  ysbiydol,  y  balch  yn  dyfod 
yn  ostyngedig,  y  dyn  anystyriol  yn  dyfod  yn  ystyriol, 
canfod  pechadur  yn  ysgogi  yn  groes  iddo  ei  hun  ya 
fîyrdd  Crist  a  santeiddrwydd,  fyddai  mor  ddyeithr  a 
gweled  j  ddaear  yn  ehedeg  tuag  i  fyny,  neu  belen  yn 
rhedeg  yn  groes  i'w  gogwydd  ei  hun;  ac  eto,  dichon 
dwyfol  allu  Duw  ar  yr  enaid  ei  efleithio,  ac  y  mae  yn 
rhaid  i  hyn  gael  ei  eàeithio  cyn  y  byddo  i'r  pechadur 
gael  ei  raslawn  dueddu  ft'i  ystyriol  ogwyddo  at  weddi 


Y  NEFOEDD. 


143 


ystafeilol.  A  bydded  hyn  yn  ddigon  mewn  fFördd  o 
atebiad  i'r  wrthddadl  hon  hefyd. 

Yn  awr,  er  ymdrin  jn  well  â'r  ddyledswydd  &wr  hon, 
sef9  ystafell  weddi,  dymunaf  arnoch  gymeryd  fy  addysg 
a'm  (5ynghor  yn  y  nodiadau  a  ganlyn: 

I.  Byddwch  yn  aml  mewn  ystafell  weddi,  ac  nid  yn 
awr  ae  eilwaith  yn  unig.  Ni  wna  hwnw  byth  elwa  dim 
nad  yw  yn  aml  mewn  ystafell  weddi.  Yn  awr,  tnag  afe 
i'r  cynghor  hwn  lynu,  ystyriwch, 

1.  Fod  gweision  rhagorol  yr  Arglwydd  wedi  bod  yn 
aml  gyda'r  gwaith  gwynfydedig  hwn:  Neh*  i.  6,  "Bydd- 
ed,  atolwg,  dy  glust  yn  clywed,  a'th  lygaid  yn  agored, 
i  wrandaw  ar  weddi  dy  was,  yr  hon  yr  ydwyf  fî  yn  ei 
gweddio  ger  dy  fron  di  yr  awr  hon  ddydd  a  nos."  Feìly 
Danieì;  tair  gwaith  yn  y  dydd  y  gostyngai  efe  ar  ei 
iiniau,  ac  y  gweddiai,  ac  y  cyífesai  o  flaen  ei  Dduw, 
megys  y  gwnai  efe  cyn  hyny.  Felly  Dafydd:  Salm  v. 
3,  "  Yn  fore,  Arglwydd,  y  clywi  fy  llef;  yn  fore  y  cyf- 
eiriaf  fy  ngweddi  atat,  ac  yr  edrychaf  i  fyny."  Felly 
Salm  lxxxviii.  13,  "Ond  myfl  a  lefais  arnat,  Arglwydd; 
yn  fore  yr  achub  fy  ngweddi  dy  flaen."  Felly  Salm 
cxix.  147,  "Aehubais  flaeny  cyfddydd,  agwaeddais  ar  yr 
Arglwydd."  Felly  Salm  lv.  17,  "  flwyr  a  bore,  a  hanner 
dydd,  y  gweddiaf,  a  byddaf  daer."  le,  vir  orationis,  gŵr  y 
dymuniadau  oedd,  oblegid  ei  fynychder  ynddi.  Saim 
cix.  iv,  "Am  fy  ngharedigrwydd  y'm  gwrthwynebant: 
minau  a  arferaf  weddi."  Neu  fel  y  gellir  ei  ddarllen  yn 
Hebraeg,  Minau,  gŵr  y  weddi  ydwyf. 

Dywedid  am  Carolus  Magnus,  (  Carolus  plus  cum  Deo 
quam  hominihus  loguiur,)  ei  fod  yn  siarad  mwy  â  Duw 
nag  â  dynion. 

2.  Ystyriwch  fod  yr  Ysgrythyr,  nid  yn  unig  yn  gor- 
chymyn  y  ddyledswydd  hon,  eithr  yn  gofyn  amldra 
ynddi  hefyd.  Luc  zviii.  1;  1  Thes.  r.  17;  Coì.  iv.  2. 
Gan  i  mi  ymdrin  â'r  ysgrythyrau  hyn  yn  y  rhan  flaenaf 
o'r  traethawd  hwn,  bydd  eu  coííau  yn  ddigoa  yn  bresenol. 

3.  Yr  oedd  Crist  yn  aml  mewn  gweddi  ddirgel,  fel  y 


144 


ALLWEDD  DDÜtGEL 


gellwch  weled  wrth  gymharu  yr  ysgrythyrau  hyn,— 
Marc  i.  35;  Mat.  xiv.  23;  Luc  xxii.  39;  Ioan  xviii.  2. 
Yn  fy  aii  reswm  dros  weddi  ddirgel,  gellwch  weled  yr 
ysgrythyrau  hyn  wedi  eu  hagoryd,  ac  ymheiaethu 
arnynt.  Ond, 

4.  Ystyriwch  fod  genych  siamplau  y  gwaethaf  o  ddyn- 
ion  ar  y  mater  hwn.  Y  mae  y  Papistiaid  yn  aml  yn  eu 
defosiynau  dirgel;  y  Mahometaniaid,  pa  achlysur  bynag 
fyddo  ganddynt,  pa  un  ai  elw  neu  bleser  i'w  tynu 
ymaith,  eto  a  weddiant  bum  gwaith  bob  dydd.  Ie,  y 
Paganiaid  eu  hunain  a  aberthent  i  Hercules  fore  a  hwyr 
ar  allor  fawr  Rhufain.  Yn  awr,  a  gaiff  natur  dywell 
wneyd  mwy  na  gras.  Ond, 

5.  Ystyriwch  na  ellwch  gael  cymundeb  rhy  aml  â 
Duw,  na  chymdeithas  rhy  aml  â'r  Iesu;  na  eliwch  gael 
eich  calon  yn  rhy  aml  wedi  ei  llanw  â  llawenydd  an- 
nhraethadwy  a  gogoneddus;  ac  â  heddwch,  yr  hwn  sydd 
uwchlaw  pob  deall;  na  ellwch  gael  y  nefoedd  yn  rhy 
aml  i  waered  i'ch  calonau,  neu  ddwyn  eich  calonau  yn 
rhy  aml  i  fyny  i'r  nefoedd;  ac  am  hyny,  nis  gellwch  íbd 
yn  rhy  aml  yn  eich  ystafell  weddi.  Ond, 

6.  Ystyriwch  eich  bod  dan  aml  anghenion,  aml  bech- 
odau,  aml  faglau,  aml  demtasiynau,  aml  ddeaiad&u,  aml 
brofedigaethau,  aml  ofaion,  aml  ofnau,  ac  aml  gymwyn- 
asau;  ac  am  hyny  y  mae  ỳn  ofynol  i  chwi  fod  yn  aml 
gyda  Duw  yn  eich  hystafelloedd.  Ond, 

7.  Ystyriwch,  chwi  ydych  rai  anwyl  y  nefoedd,  yr 
ydych  chwi  yn  anwyl  ac  yn  anrhydeddus  iawn;  yr  ydych 
chwi  yn  barchus  ac  yn  werthfawr  dros  ben  yn  Ufs  y 
Goruchaf;  a  choflwch  fod  erfyniadau  lluaws  o  Gristion- 
ogion  gweiniaid  a  thywyll,  o  Gristionogion  profedigaeth- 
us  a  phetrusol,  a  lluaws  o  Gristionogion  amheus,  dyrys- 
lyd,  a  methedig,  yn  cael  eu  dodi  yn  eich  dwylaw;  er  buan 
a  rhwydd  gyflwyniad  o  honynt  wrth  orsedd  gras ;  fel  hyn 
y  mae  angen  arnoch  fod  yn  aml  wrth  orsedd  gras,  a 
mwyhau  eich  llwyddiant  yn  y  nefoedd,  neu  onidê^ 
gwnewch  gam,  bradychwch,  a  niweidiwch  lawer  o'r  rha^ 


Y  NEFOEDD. 


145 


tlodion  hyn  drwy  eich  esgeulusiad,  Y  cyfryw  ag  sydd 
mewn  cymeriad  yn  ilysoedd  tywysogion,  os  byddant  yn 
weithredgar,  diwyd,  gofalus,  a  gwyliadwrus,  a  allant 
wneyd  llawer  o  dda  dros  ereill ;  gallant  íyned  mor  aml  ag 
yr  ewyllysiont  i  bfesenoldeb  y  ty  wysog,  a  chyda'r  frenines 
Esther  gael  (wrtli  ofyn)  y?  hyn  a  íynont  iddynt  eu  hun- 
ain  ac  ereiil.  Esther  vii.  O!  y  byd  o  ddaioni  a  ddichon 
rhai  cymeradwy  Duw  wneyd  dros  ereiiì,  pe  baent  ond 
bod  yn  aml  gyda  Duw  yn  eu  hystafelloedd. 

O  Feistriaid!  os  nacl  oes  genych  y  cariad  hwnw,  y 
parch  hwnw,  y  tosturi  hwnw,  a'r  cydymdeimlad  hwnw 
at  eich  eneidiau  eich  hunain  ag  a  ddylai  fod,  na  adewch 
i  ereiiì  ddyoddef  trwy  eich  esgeulusiad  o  weddi  ddirgel. 
O !  na  adewch  i  Seion,  nac  i  un  sant  neillduol,  ddyoddef 
trwy  eich  cael  chwi  yn  anaml  yn  eich  hystafelloedd. 

Diamau  y  byddai  yn  well  ar  eglwysi  Crist,  gyüag 
achos  Crist,  a  chyda  lìawer  o'i  bobl  dylodion,  pe  bae 
Cristionogion  ond  bod  yn  amlach  gyda  Duw  yn  eu  hys- 
tafelioedd.  Ond, 

8,  ac  yn  olaf.  Ystyriwch  fod  y  rhyddid  hwnw  o  nesau 
at  Dduw  yn  eich  hystafelloedd,  wedi  costio  i  Grist  ei 
waed  gwerthfawrocaf.  Eph.  ii.  12;  Heb.  x.  20. 

Yn  awr,  y  mae  yr  hwn  nad  y w  yn  aml  gyda  Duw  yn 
ei  ystafell,  yn  dywedyd  wrth  bawb  o'i  amgylch  nad  yw 
yn  gosod  gwerth  mawr  ar  y  rhyddid  hwnw  a  bwrcasodd 
Crist  â'i  y/aed.  Y  mae  y  gwerth  annghydmarol  ac  an- 
nghyífelyb  a  dalodd  Crist  ar  y  groes,  (uY/chlaw  un-cant- 
ar  bymtheg  o  flynyddau  yn  oì, )  fel  y  gallem  ni  gael 
rhyddid  a  dyfodfa  croesawus  at  ei  Dad  yn  ein  hystafelì- 
oedd,  yn  dadlu  yn  gyflawn,  ie,  yn  anwrthwynebol,  ragor- 
oldeb  tra  rhyfeddol  y  rhyddid  hwnw.  O!  gan  hyny, 
gwerthfawrogwn  i  bwrpas  y  pwrcasiad  bendigedig  hwn 
o  eiddo  ein  Harglwydd  lesu.  Y  mae  yn  ddadl  gan  rai, 
pa  un  a  oedd  un  dafn  o  waed  Crist  yn  ddigon  er  maddeu- 
ant  ein  pechodau  a  gwaredigaeth  ein  heneidiau.  Nid  fy 
nyben  i  yw  dadìu,  ond  i  osod  i  lawr  ychydìg  o  bethau  at 
eich  hystyriaeth. 


146 


ALLWEDD  BDIBGEL 


(1.)  Y  mae  yn  rhaid  addef,  mai  trwy  rinwedd  yr  un- 
deb  personol,  fod  dam  o  waed  Crist  â  rbagoriaetb  a  gwerth 
anmhrisiadwy  ynddo;  ac  y  mae  y  dyoddeiaint  i'w  fesur 
wrth  urddasrwydd  ei  berson.  Ond, 

(2.)  Y  mae  cyfartalweh  iV  nodi  rhwng  y  gosp  ddy- 
ledus  i  ddynion,  a'r  hyn  a  ddyoddefwyd  dros  ddyn!  fel 
y  byddai  ei  ddyoddefamt  yn  foddbaol,  yr  oedd  dau  beth 
yn  angenrheidiol,  Poence  gravitus,  (pwys  y  dyoddefiad- 
au,)  yn  gystal  a  Persone  dìgnatas,  (iirddasrwydd  y 
person.)  Nad  oedd  y  daíh  lleiaf  o  waed  Crist  yn  ddi- 
gonol  er  pr^mu  ein  heneidiau,  a  ymddengys  feì  hyn? — 

[1.]  ös  oedd,  yna  yr  oedd  enwaediad  Críst  yn  ddigon, 
obíegid  yr  oedd  yno  ddafn,  os  nid  llawer  o  ddafnau  wedi 
eu  tywaìlt. 

[2.]  Yna  yr  oedd  eigoroni  â  drain  yn  ddigon.  oblegid 
y  mae  yn  lled  debygol  iddynt  dynu  gwaed  oddi  wrtho. 

[3.]  Yna  yr  oedd  holì  ddyoddenadau  ereill  Crist  yn 
afreidíoi  ac  ofer. 

[4.1  Y^na  yr  oedd  Duw  yn  annghywir  ac  annghyf- 
iawn  i  gymeryd  mwy  nag  oedd  ddyiedus  i'w  gyíiawnder; 
end  i  neb  haeru  fod  Duw  wedi  cymeryd  mwy  oedd  yn 
gyfiawn  ddyledus,  sydd  gabledd  o'r  mwyaf. 

[5.]  Yna  yr  oedd  Crist  yn  wan  ac  yn  annoeth  i  dalu 
mwy  nag  oedd  angen  iddo;  canys  pa  raid  oedd  wrth 
wraed  gwertlifawrocaf  ei  galon,  os  gwnai  dafn  o'i  law 
achub  ein  heneidiau?  Dychymyged  ysgolheigion  yr  hyn 
a  fynont,  diamau  nas  gaüasai  un  dyferyn  o'r  cwpan  a 
yfocld  Crist,  gael  ei  hebgor  mewn  trefn  i  gyflawn  fcddloni 
ei  Dad,  a  chael  iachawdwriaeth  dragwyddol  i  ddyn. 
Rhoddodd  Crist  o  dan  ei  law  ei  hun,  fod  yn  rhaid  iddo 
ddyoddef  llawer  o  bethau.  Marc  viii.  3;  Luc  xxiv.  26. 
O  gyíeiliion !  a  gaifF  Crist  dy wallt  nid  yn  unig  ychydig 
ddafnau  o  waed,  eithr  hyd  yn  nod  gwaed  ei  galon.  i 
bwrcasu  i  chwi  ryddid  a  chenad  i  fod  mor  aml  yn  eich 
hystafelloedd  gyda'i  Dad  ag  yr  ewyllysioch,  ac  a  wnewch 


¥  BEFOIBD. 


147 


ehwithau  ond  yn  unig  yn  awr  ae  yn  y  man  roddi  ym- 
weliad  i  Dduw  yn  y  dirgel?    Na  atto  yr  Arglwydd! 

II.  Fy  ail  gyngor  ac  annogaeth  yw  hyn,  Cymer  y 
tymorau  a'r  cyfleusderau  addasaf  a  elii  eu  cael  at  ystafeìl 
weddi.  Y  mae  llawer  yn  cymeryd  tymorau  annghy- 
mhwys  at  weddi  ddirgel,  pa  rai  sydd  yn  attal  mwy  ar 
daerineb  yr  enaid  mewn  gweddi  na  holl  sibrwd  a  dychy- 
mygion  Satan;  megys, 

1.  Pan  y  byddo  y  corff  yn  farwaidd  a  chysglyd;  j 
mae  hwn  yn  amser  anaddas  iawn  at  ystafell  weddi. 
Gochelwch  osod  clustogau  o  syrthni  dan  eich  gliniau, 
neu  obenyddion  o  ddiogi  dan  eich  penelinoedd,  neu 
gyinysgu  hepian  â'ch  heríÿnladau,  neu  ymgyflwyno  yn 
syrthlyd  pan  yn  agosau  at  Dduw  yn  eich  hystafelloedd. 

2.  Pan  y  mae  pen  a  chalon  dyn  wedi  eullanw  â  ther- 
fysg  a  gofalon  bydol ;  y  mae  hwn  yn  amser  anaddas  iawn 
at  ystafeli  weddi. 

Pan  yr  oedd  yn  rhaid  i  Dinah  rodiana  ar  led  am  ddall- 
iau,  Shechem,  tywysog  y  wlad  hòno,  a  gyfarfu  â  hi,  ac 
a'i  treisiodd  hi.  Felly  pan  y  mae  ein  calonau  Dinah- 
debyg  ninau  yn  crwydro  ac  yn  gwibio  ar  ol  pethau  y 
byd?  yna  y  mae  Satan,  tywysog  yr  awyr,  yn  gyííredin 
yn  ein  dal,  ac  yn  treisio  ein  heneidian,  ac  un  ai  yn  ein 
tynu  ymaith  oddi  wTrth  weddi,  neu  ynte  y  mae  yn  ein 
syfrdanu  gymaint  mewn  gweddi  fel  mai  gwell  fuasai  i  ni 
fod  heb  wedd'io  olì  nag  offrymu  aberth  ffolineb  a  gweddi 
syfrdanllyd. 

Mi  a  ddarlìenais  chwedlj  pa  fodd  y  cynygiodd  un  roddi 
ceíîÿì  i'w  gyfaill,  ar  yr  ammod  o  iddo  ddywedyd  gwreddi 
yr  Àrglwydd  heb  feddwl  am  ddim  ond  Duw.  Y  cy- 
nygiad  a  gymeradwywyd,  ac  efe  a  ddeehreuodd,  '*Ein 
Tad  yr  hwn  wyt  yn  y  nefoedd^  santeiddier  dy  enw;  ond 
y  mae  yn  rhaid  i  mi  gael  y  ffrwyn  hefyd/'  (eb  efe). 
uNa,  na'r  ceffylî  chwaith,"  ebe  y  lîall,  "oblegid  collaist 
y  ddau  yn  barod."    Y  mae  y  eymlrwysiad  yn  hawdd. 

Y  bore,  yn  ddiau,  yw  yr  amser  mwyaf  rhydd  a  byw- 
iog  at  ystafell  weddi,  cyn  y  byddo  i  ysbryd  y  dyn  gaei 


148 


ALI/WEDD  DDIHGEL 


ei  bylu,  ei  oeri,  neu  ei  fwydo  gan  orehwylion  bydoì. 
Dylai  dyn  ymddyddan  â  Duw  yn  ei  ystafell  cyn  ymddy- 
ddan  â'i  negeseuau  bydol.  Dylai  dyn  ddywedyd  wrth 
ei  holl  negeseuam  bydol,  megys  y  dywedodd  Aferaham 
wrth  ei  wýr  ieuainc  pan  yr  aeth  i  aberthu  ei  fab  Isaac, 
"Aroswch  chwi  yma,  a  mi  a'r  Ilanc  a  awn  hyd  acw,  ac  a 
addolwn,  ac  a  ddychwelwn  atoch.5'  Yr  hwn  a  gaiìlyn 
weddi  ystafellol  heb  syfrdandod  neu  gythrwfl,  rhaid  iddo 
beidio  neidio  alian  o'r  byd  i'w  ystafell;  ond  rhaid  iddo 
yn  gyntaf  neidio  i'w  gell,  cyn  y  byddo  iddo  gael  ei 
gylchynu  â  llu  o  orchwylion  bydol. 

-  '  '  Y?  oedd  yn  ddeddf  o  eiddo  Pythagoras,  mai  pan  yr 
elom  i  mewn  i'r  deml  i  addoli  Duw,  fod  yn  rhaid  i  ni 
beidio  cymaint  a  siarad  na  meddwl  am  orchwyl  bydoì, 
rhag  i  ni  wneyd  gwasanaeth  Duw  yn  ddadebriad  ofer. 
Gailaf  flnau  ddywedyd  yr  un  peth  am  ystafell  weddi. 

Yr  oedd  Jerome  yn  achwyn  yn  fawr  iawn  ar  ei  syfr- 
dandod,  ei  hurtrwydd,  a'i  anhw^ylusdod  at  weddi,  ac  yn 
ceryddu  ei  hun  feì  hyn,  "  Beth,  ai  tybied  yr  wyt  mai  fel 
hyn  y  gweddiodd  Jona  yn  mol  y  moríiì,  neu  Danieì  yn 
mhlith  y  llewod,  neu  y  lieidr  pan  ar  y  groes." 

3.  Pan  y  mae  gwýr  neu  wragedd  mewn  tymherau 
di^g  a  nwydwyllt;  oblegid  pan  y  mae  nwydau  i  fyny,  y 
mae  serchiadau  santaidd  i  lawr;  y  mae  hwn  yn  amser 
anaddas  iawn  at  weddi  ddirgel;  oblegid  ni  chyraedda  y 
cyfryw  v*reddiau  byth  mo  glustiau  Duw,  y  rhai  nad  ydynt 
yn  gwresogi  ein  calonau  ni  ein  hunain  yn  gyntaf.  Os 
gwnai  y  Gweinidog,  yn  eglwysi  Muscovy,  gamsynied 
wrth  ddarllen,  neu  fyngial  {stammer)  wrth  acenu  ei 
eiriau,  neu  lefaru  gair  na  chlywid  yn  eglur,  gwnai  y 
gwracdawyr  ei  feio  yn  fawr,  a  phrin  (ria  chymerent  y 
lìyfr  o'i  law,  fel  un  annheilwng  o  ddarllen  ynddo.  Ac 
yn  ddiau,  nid  yw  Duw  yn  cael  ei  anfoddloni  yn  Ilai  â 
gweddiau  penchwiban,  byrbwyìl^  ac  anystyriol  y  rhai 
hyny  ag  ydynt,  heb  ystyriaeth  bwyllog,  yn  anfon  eu 
herfyniadau  tua  r  nef  o  nerth  traed  a  cheffyl.  Y  niae 
cyngor  Soîomon  yn  deüwng  o  bob  cymcradwyaeth  a 


Y  NEFOEDD. 


149 


derbyniad, — "Na  fydd  ry  brysur  â'th  enau,  ae  na  frysied 
dj  galon  i  draethu  dim  ger  bron  Duw."  Neu,  fel  y  gellir 
ei  ddarllen  yn  ol  yr  Hebraeg,  u  Na  fydded  i'th  galon 
gan  frys  gael  ei  therfysgu  a'i  haflonyddu,  fel  ag  i  lam- 
draethu,  a  thaflu  allan  eiriau  heb  na  doethineb  na  rhag- 
fyfyrdod."  Y  mae  dynion  da  yn  barod  yn  ami  i  fod  yn 
rhy  frysiog,  <byrbwyll,  a  digyngor  yn  eu  gweddiau, 
aehwyniadau,  a'u  herfyniadau :  tyst  Dafydd,  Job, 
Jeremia,  a'r  dysgyblion.  Nid  oes  un  Cristion  tebyg  i'r 
hwn  ag  sydd  yn  doeth  ac  yn  ystyriol  bwyso  drosodd  ei 
weddiau  a'i  fawl  cyn  y  byddo  iddo  dywallt  allan  ei  enaid 
ger  bron  yr  Arglwydd.  Nid  yw  hwnw  byth  yn  edifar- 
hau  am  ei  erfyniadau  ag  sydd  yn  doeth  ystyried  beth  i'w 
erfyn;  ond  yr  hwn  sydd  yn  ty wallt  allan  beth  bynag 
sydd  yn  gorwedd  uehaf,  ac  yn  dwyn  allan  ger  bron  Duw 
ei  erfyniadau  anmhrofedig  a  didrefn,  nid  yw  ond  yn 
cyffroi  Duw,  yn  lle  gweddio  arno  ac  ymdrechu  âg  ef. 
Y  mae  erfynwyr  mewn  llys  yn  nodi  allan  eu  tymhöràu 
a'u  hamserau  addasaf  i  erfyn;  y  maent  yn  gyírredin  yn 
cymeryd  y  tymhor  ag  y  cânt  y  brenin  mewn  tymher 
dda,  ac  feìly  anfynych,  os  byth,  y  deuant  allan  heb 
Iwyddiant  daionus. 

Weithiau  y  mae  Duw  yn  nerthol  dueddu  y  galon  at 
ystafell  weddi;  weithiau  y  mae  yn  dwyn  y  galon  i  agwedd 
gweddi;  weithiau  y  mae  y  corff  a'r  enaid  wedi  eu  had- 
fywio,  eu  bywhau,  eu  dyrehäfu,  a'u  dwyfol  wresogi  yn 
fwy  nag  ar  amserau  ereili;  weithiau  y  mae  y  gydwybod 
yn  fwy  deffrous,  gweithgar,  a  thyner.  O !  yn  awr  taraw, 
tra  mae  yr  haiarn  yn  boeth;  yn  awr  ymafael  yn  yr  holl 
gyfleusderau  hyny,  trwy  ymosod  at  weddi  ddirgel.  O 
gyfeillion!  a  ellwch  chwi  gymeryd  yr  amserau,  y  tymhor- 
au,  a'r  cyüeusderau  addasaf  at  aredig,  hau,  medi,  prynu, 
gwerthu,  bwyta,  yfed,  a  phriodi,  ac  oni  ellwch  chwi  hefyd 
gymeryd  yr  amserau  a'r  tymhorau  addasaf  i  geisio  yr 
Arglwydd  yn  eich  hystafeììoedd?  A  raid  i  Dduw  gael 
ei  droi  heibio  gyda'r  lleiaf  a'r  gwaetliaf  o'ch  amser?  Na 

L 


150 


ALLWEDD  DDIHGEL 


atto  yr  Arglwydd.  Nac  esgeuluswch  dymhorau  gras5 
na  oddefwch  i'ch  cyfleusderau  at  weddi  ddirgel  lithro 
heibio;  collodd  miloedd  eu  tymhorau  a'uheneidiau  hefyd. 

III.  Gofelwch  rhag  cyíiawni  eich  dyledswyddau  ys- 
tafellol  yn  unig  i  daweiu  eich  cydwybodau :  rhaid  i  chwi 
eu  cyflawni  o  gydwybod,  ond  rhaid  i  chwi  beidio  eu  eyf- 
lawni  yn  unig  i  lonyddu  cydwybod.  Y  mae  gan  rai  y 
fath  oleuni  yn  eu  dealltwriaethau  fel  na  alìant  esgeuluso 
ystafelì  weddi;  eithr  cydwybod  sydd  yn  dannod  iddynt 
ac  yn  eu  haflonyddu,  ac  am  hyny  y  mae  ofn  arnynt  i 
esgeuluso  ystafelì  weddi,  rhag  i  gydwybod  eu  holi,  eu 
cyhuddo,  a'u  condemnio  am  eu  Iiesgeulusdod.  Weithiau 
pan  y  mae  dynion  yn  erchyìl  bechu  yn  erbyn  yr  Ar- 
glwycld,  y  mae  y  gycWybod  yn  myned  yn  annyoddefgar, 
ac  yn  eu  cyhuddo,  eu  condemnio,  a'u  brawychu  yn  bar- 
haus;  yn  awr  yn  y  poenau  hyn,  brysiant  i'w  hystafelì- 
oedd,  a  llefant,  gweddiant,  galarant,  cyfaddefant,  a 
chwerw  gwynfanant  am  eu  troseddiadau,  eithr  hyn  oll 
sydd  yn  unig  i  lonyddu  eu  cydwyhodau;  ac  weithiau  y 
cânt,  wedi  y  cyflawnont  eu  dyledswyddau  ystafellol,  fod 
eu  cydwybocíau  yn  cae!  eu  llonyddu  a'u  taw^elu  ychydig; 
ac  i'r  dyben  a'r  amcan  hwn  yn  unig  y  cymerant  i  fyny 
ystafelì  weddi,  megys  swyn-gyfaredd  i  dawelu  eu  cyd- 
wÿbodau,  a  phan  êl  yr  ystorm  heiblo,  ac  y  caífo  eu  cyd- 
wybodau  lonyddwch,  yna  rhoddant  heibio  ystafell  weddi, 
(megys  y  gwnaeth  y  Mynach  â'r  rhwyd  ar  ol  dal  y  pysg- 
odyn,)  ac  y  maent  yn  barod  i  droseddu  eilwaith.  Gyf- 
eiììion !  cymerwch  ofal  rhag  hyn,  obìegid  nid  y  w  hyn  ond 
rhagrith  goleu,  ac  a  fydd  yn  chwerwder  yn  y  diwedd. 

Yr  hwn  sydd  yn  cyíiawni  ystafeìl  weddi  yn  unig  er 
gwobrwyo  ei  gydv/ybod,  fel  na  byddo  yn  deríŷsglyd,  neu 
er  cau  safn  cydwybod,  fel  na  byddo  iddi  ei  gyhuddo  am  i 
bechod,  a  wna  yn  mhen  ychydig  anturio  ar  y  fath  fas-  ! 
nach,  y  fath  hynt  o  bechu  ag  a  dry  yn  sicr  ei  gydwybod 
derfysglyd  i  un  wedi  ei  serio.  Y  mae  cydwybod  wedi  ei 
serio  yn  debyg  i  lew  cysgìyd,  pan  ddeíTrô  efe  a  rua  ac  a 
ddryllia  ei  ysglyfaeth  yn  ddarnau;  felly  y  gwna  cyd-  j 


Y  NEFOEDp. 


151 


wybod  wedi  ei  serio,  paa  ddeffrô,  a  rua  ac  a  ddryllia  y 
peehadur  yn  ddarnau. 

Pan  ddeffröodd  cydwybod  Bionysius,  yr  oedd  mor 
gytbryblus  gan  ofn  a  braw  cydwybod,  fel  na  feiddiai 
yraddiried  i'w  gyfeillion  goreu  i  ddefnyddio  ellyn,  ond 
arferai  (fel  y  rhydd  Cicero  hanes)  ddeiíio  ei  farf  â  rhysod 
llosgedig.  Yr  hoìl  drugaredd  a  rydd  cydwybod  wedi  ei 
serio  i'r  pechadur,  pan  wnel  y  gyrnwynas  fwyaf  âg  ef, 
pan  yr  ymddyga  yn  fwyaf  tirion  tuag  ato,  yw  hyn,  na 
wna  archolli,  fel  y  gallo  ei  ladd  ef;  nid  argyhoedda,  fel 
y  gallo  gythruddo;  ni  chyhudda,  fel  y  gallo  euog-farnu; 
hi  a  arbed  y  pechadur  am  ychydig,  fel  y  gallo  ei  boenydio 
am  byth;  hi  a'i  harbed  ef  yma,  fel  y  galìo  ei  gnoi  ef  ar 
ol  hyn;  ni  thery  nes  y  byddo  wedi  myned  yn  rhy 
ddiweddar  i'r  pechadur  droi  yr  ergyd  ymaith.  O  dru- 
garedd  greulon !  nodi  y  pechod  a  gadael  y  pechadur  yn 
llonydd  nes  y  byddo  pyrth  uffern  yn  agored  i'w  ddifa  ef. 
Gen.  iv.  7,  "  Pechod  a  orwedd  wrth  y  drws."  Y  mae  y 
gair  Hebreig  rohets  yn  arwyddo  gorwedd  i  lawr,  neu 
lechu,  fel  y  gwna  rhyw  fwystfil  wrth  enau  ei  ffau,  megys 
pe  bae  yn  cysgu,  ond  mewn  gwirionedd  yn  effro,  ac  yn 
gwiìio,  ac  yn  barod  i  neidio  at  yr  oll  a  ddel  yn  agos  ato. 
O  feistriaid!  y  mae  pechod  yn  hytrach  yn  llechu  nag  yn 
cysgu;  y  mae  yn  cysgu  cwsg  ci,  fel  y  gallo  gael  mantais 
ar  y  pechadur,  ac  ehedeg  yn  fwy  cynddeiriog  yn  ei 
wyneb.  Ond, 

IV.  GocheÌwch  rhag  ymorphwys  ar  ddyledswyddau 
ystafellol;  gochelwch  rhag  ymddiried  ynddynt.  Gwnaeth 
colomen  Noah  ddefnydd  o'i  hadenydd,  ond  nid  oedd  hi 
yn  ymddiried  yn  ei  hadenydd,  ond  yn  yr  arch.  Felly  y 
mae  yn  rhaid  i  chwi  wneyd  defnydd  o  ddyledswyddau 
ystafellol,  ond  rhaid  i  chwi  beidio  ymddiried  ynddynt, 
ond  yn  lesu,  o'r  hwn  nid  oedd  yr  arch  ond  cysgod.  Y 
mae  llawer  a  ânt  dros  gylch  o  ddyledswyddau,  (megys  yr 
â  ceffylau  melin  o  amgylch  eu  cylch  y  n  y  felin,)  ac  a 
ymorphwysant  arnynt  wedi  dybenu,  gwneyd  defnydd 

l  2 


152 


ALLWEDD  DDIRGEL 


o'r  moddion  fel  cyfryngwyr,  ac  felly  syrthio  yn  fyr  o  Grîst 
a'r  nefoedd  ar  unwaith.  Gorphwys  ar  ddyledswyddau 
ystafellol  a  ddinystria  ddyn,  fel  y  beiau  echryslonaf,  am 
dragwyddoldeb ;  y  mae  drygioni  cyhoeddus  yn  dyfetha 
ei  flioedd,  ond  y  mae  ymorphwysiad  dirgelaîdd  ar  ddy- 
ledswyddau  yn  dyfetha  ei  fyrddiynau.  Y  mae  lluoedd 
yn  gwaedu  yn  dufewnol  o'r  aíiechyd  hwn,  ac  yn  marw 
yn  dragwyddoL  Halogedigaeth  gyhoeddus  sydd  fíbrdd 
lydan  yn  arwain  i  ufíern,  ond  ymorphwysiad  ar  ddyled- 
swyddau  ystafellol  sydd  fíbrdd  sicr,  er  yn  lanach  ífordd, 
i  ufíern.  Dynion  halogedig  a  phrofíeswyr  fíurfiol  a  gyd- 
gyfarfyddant  yn  y  diwedd  yn  nystryw.  Ah!  Gristion- 
ogion,  na  wnewch  ddyledswyddau  ystafellol  eich  arian, 
rhag  i  chwi  a'ch  arian  drengu  yn  nghyd. 

Y  mae  y  Phcenix  yn  casglu  yn  nghyd  brenau  melus 
arogl-ber  yn  Árabia,  ac  yna  yn  eu  chwythu  â'i  haden- 
ydd,  ac  yn  llosgi  ei  hun  â  hwynt:  felly  y  mae  llawer  o 
brofíeswyr  dysglaer  yn  llosgi  eu  hunain  wrth  orphwys  yn 
eu  dyledswyddau  a'u  cyfíawniadau.  Yn  niluw  Noah, 
gwycldoch  ddarfod  i  bawb  nad  oedd  yn  yr  arch,  foddi  yn 
wirioneddol,  er  iddynt  ddringo  i  fyny  y  coedydd  talaf,  y 
bryniau  a'r  mynyddoedd  uchaf:  felly  dringed  dynion  i 
fyny  i'r  ddyledswydd  hon  neu  arall,  eto  os  nad  ânt  i 
Grist,  eu  diwedd  fydd  dinystr.  Kid  dy  ystafell,  ond 
dy  Grist,  sydd  raid  dy  achub  di.  Os  na  fydd  gan 
ddyn  hawl  yn  Nghrist,  gall  drengu  gydag  ÉÍEin  Tad'* 
yn  ei  enau.  Y'  mae  mor  naturiol  i  ddyn  orphwys  yn  ei 
ddyledswyddau  ag  yw  iddo  orphwys  yn  ei  wely. 

Ryn  oedd  profedigaeth  Bernard,  yr  hwn,  pan  ei  cy- 
northwyid  ychydig  mewn  dyledswydd,  a  allasai  ryglo  ei 
ben  â  bene  fecisti  Bernarde, — O  Beraard,  gwnaed  hyn 
yn  rhagorol^  yn  awr  y mwrola.  Ah !  mor  barod  y w  dyn, 
pan  yr  eanger,  y  todder,  ac  y  cynorthwyer  ychydig  amo 
mewn  dyledswydd,  i  ymdwymno  ei  hun  wrth  wreichion 
o'i  gyneuad  ei  hun. 

Yr  oedd  Adda  i  ennill  bywyd  a'i  wisgo,  yr  oedd  ef  i 
gael  ei  achub  drwy  weithredoedd,  Gwna  hyn  a  bydd  fy w. 


Y  NEFOEDB. 


Üddi  yma  y  mae  fod  ei  holl  liil  mor  chwannog  i  geisio 
iachawdwriaeth  drwy  wneyd: — "Pabeth  a  wnawn  fel  j 
byddom  gadwedig?"  ac,  "Athraw  da,  pa  beth  a  wnaf  fel 
yr  etifeddwyf  fywyd  tragwyddol?"    Cyffelyb  dad,  cy- 
ífelyb  fab.    Ond  os  yw  ein  dyledswyddau  neu  ein  cyf- 
lawniadau  yn  ddigonol  i'n  hachub,  i  ba  ddyben  y  gad- 
awodd  Crist  fynwes  ei  Dad,  ac  y  rhoddodd  i  lawr  ei 
fywyd  gwerthfawrocaf  ?  &c.    Dichon  dyledswyddau  ys- 
tafellol,  wrth  ymorphwys  ynddynt,  dawelu  y  gydwybod 
am  dymor;  ond  ni  phery  hyn  yn  hir:  Hos.  v.  13,  "Pan 
welodd  Ephraim  ei  lesgedd,  a  Juda  ei  archolì,  yna  yr 
aeth  Ephraim  at  yr  Assyriaid,  ac  a  hebryngodd  at  frenin 
Jareb;  eto  ni  allai  efe  eich  meddyginiaethu,  na'ch  iachau 
o'ch  archoll."    Os  ymorphwyswn  ar  ddyledswyddau  ys- 
tafellol,  neu  unrhyw  beth  arall  tu  yma  i  Grist,  cawn 
hwynt  mor  eiddil  a'r  Assyriaid,  neu  megys  Jareb;  cawn 
weled  er  ein  gofid,  na  allant  na'n  cynortrrwyo  na'n 
meddyginiaethu,  nas  gallant  ein  cysuro  na'n  gwellhau 
o'n  harcholìion.    Fel  creaduriaid,  felly  dyledswyddau,  ni 
buont  erioed  yn  ffyddlon  i  neb  a  ymddiriedodd  ynddynt. 
Pan  oedd  yr  Israeliaid  mewn  cyfyngder  caled,  y  mae  yr 
Arglwydd  yn  gorchymyn  iddynt  fyned  a  galw  ar  y  duw- 
iau  a  ddewisasant:  "A  waredant  hwy  chwi,"  medd  Duw, 
"yn  amser  eich  trallod?"    O  feistriaid!  pe  dywedaiDuw 
wrthych  pan  dan  boen  cydwybod,  neu  pan  yn  gorwedd 
ar  wely  angeu,  Ewch  at  eich  gweddiau  a'ch  cyflawniadau 
ystafeliol,  a  wnaethoch  ac  a  ymorphwysasoch  ynddynt,  ac 
achubent  a  gwaredent  hwy  chwi;  O  y  fath  waredwyr  a 
chysurwyr  goíidus  a  fyddent  hwy  i  chwi!    Gwelwch,  yr 
hyn  ydoedd  arch  Duw  i'r  Philistiaid,  hyny  yw  dyled- 
swyddau  ystafellol  i  Satan;  y  mae  efe  yn  brawychu  bob 
tro  y  cenfydd  bechadur  tlawd  yn  myned  ac  yn  dyfod 
allan  o'i  ystafell,  gan  ymorphwys  ac  ymogoneddu  yn 
Iesu,  ac  nid  yn  ei  ddyledswy ddau ;  ond  pan  genfydd  y 
creadur  tlawd  yn  ymorphwys  yn  ei  ystafell  ddyledswydd- 
au,  yna  y  mae  yn  gorfoleddu,  y  mae  yn  curo  ei  ddwylaw, 
ac  yn  canu  aha,  felly  y  dymunwn  ei  bod.    O !  nac  ym- 


154 


ALLWEDD  DDtRGEL 


orphwyswch  ar  ddim  tu  yma  i  Iesu  Grist;  dywedwcîi 
wrth  eich  grasusau,  eich  dyledswyddau,  a'ch  santeidd- 
rwydd,  Nid  chwi  yw  fy  Iachawdwr,  nid  chwi  yw  fy 
Nghyfryngwr,  ac  am  hyny  nid  ydych  chwi  i  ymddiried 
ynocb,  nac  i  ymorphwys  arnoch.  Fy  nyledswydd  yw 
cydawni  ystafeìl  ddyledswyddau,  ond  fy  mhechod  yw 
ymorphwys  arnynt  neu  ymddiried  ynddynt;  eu  eyflawni 
sydd  raid  i  mi,  ond  ymogoneddu  ynddynt  sydd  raid  i  mi 
beidio.  Yr  hwn  sydd  yn  ymorphwys  yn  ei  ystafell 
ddyledswyddau,  sydd  yn  gwneyd  Iachawdwr  o  honynt. 
Bydd  i'ch  holl  ddyledswyddau  ystafellol  eich  arwain  at 
Iesu,  a'eh  gadael  mewn  mwy  o  gymundeb  âg  ef  ac  o 
ymorwedd  arno,  a  byddwch  yn  driphlyg  ddedwydd. 
Bydded  i'th  ystafell  weddiau,  dy  ddagrau/  a'th  doddiad- 
au,  fod  yn  seren  i'th  dywys  at  Iesu;  yn  ysgol  Jacob  ar 
hyd  yr  hon  y  gelli  esgyn  i  fynwes  y  tragwyddol  gariad, 
ac  yna  ti  fyddi  yn  ddiogel  am  byth. 

Oî  y  mae  yn  erchyll  meddwl  pa  fodd  y  mae  y  rhan 
fwyaf  o  ddynion  wedi  annghofìo  eu  gorweddfa,  fel  yr  ) 
achwyna  yr  Arglwydd:  Jer.  1.  6,  "  Fy  mhobl  a  fu  fel 
praiddcolledig;  euDugeiliaid  a'u  gyrasanthwy  ar  gyfeil- 
iorn,  ar  y  mynyddoedd  y  troisant  hwynt  ymaith:  aethant  o 
fynydd  i  fryn,  annghoflasant  eu  gorweddfa.,,    Oî  pa 
sawl  enaid  tlawd  sydd  yn  crwydro  o  fynydd  i  fryn,  o  un 
ddyledswydd  i'r  llall,  gorphwysant  yma  a  thraw,  a'r  oll 
tu  yma  i'w  gorweddfa.    O  Syrs,  Duw  ei  hun  yw  eich 
gorphwysfa,  ei  rad  ras,  ei  drugaredd  neillduol,  a'i  ganad, 
hyny  yw  eich  gorphwysfa.    Mynwes  Crist,  ffafr  ac  iawn 
Crist,  a  chyfiawnder  pur,   perífaith,  difrycheulyd,  an- 
nghymharol,  a  gogoneddus  Crist,  hyny  ydyw  eich  gor- 
phwysfa;  ac  am  hyny  dywedwch  wrth  eich  holl  ystafeîl 
ddyledswyddau,  Dydd  da  i  chwi;  dydd  da  i  ti  weddi, 
darllen,  ympryd,  dagrau,  ocheneidiau,  griddfanau,  todd- 
iadau,  a  gostyngeiddrwydd,  nid  ymddiriedaf  byth  ragor  1 
chwi  ;  ond  yn  awr  mi  a  ddychwelaf  i'm  gorphwysfa  ; 
mi  a  ymorphwysaf  beliach  dros  byth  ar  Dduw  yn 
Nghrist. 


Y  NEEOEDD. 


155 


Yr  oedd  yn  ddy  wediad  o  eiddo  sant  rhagorol,  ei  fod  yn 
ofni  ei  ddyledswyddau  yn  fwy  na'i  bechodau,  oblegid  yr 
oedd  y  naill  yn  eì  wneyd  yn  falch,  a'r  llall  yn  ei  wneyd 
bob  amser  yn  ostyngedig. 

V.  Lîafuriwch  i  ddwyn  eich  calonau  i'eh  holl  weddiau 
a'ch  cyüawniadau  ystafellol.  Edrychwch  ar  fod  eich 
tafodau  a'ch  calonau  yn  cadw  yr  amser  a'r  dôn:  Salm 
xvii.  1,  "  Gwrandaw  fy  ngweddi  o  wefusau  didwyll." 
Neu  fel  y  mae  yn  yr  Hebraeg,  "Heb  wefusau  twyll." 
Y  mae  yn  rhaid  i'r  galon  a?r  tafod  gyd-drafaeìu;  rhaid  i 
air  a  gweithred,  gwefus  a  by  wyd,  gweddi  ac  ymarferiad, 
adseinio  naiìl  y  llall,  neu  ynte  cyd-gollir  dy  weddiau  a'th 
enaid  yn  nghyd;  rhaid  i  lafur  y  gwefusau  a  gwewyr  yr 
enaid  fyned  yn  nghyd. 

Yr  oedd  yr  Aiíftiaid,  o'r  holl  ffrwythau,  yn  gwneyd 
dewisiad  o'r  peatys  (peach)  i  gysegru  i'w  duwies,  ac  heb 
un  achos  arail  ond  fod  ei  ífrwyth  yn  debyg  i  galon  un,  a 
bod  ei  ddeilen  yn  debyg  i  dafod  un.  Yr  oedd  hyd  yn 
nod  y  Cenedloedd,  yn  addoliad  eu  duwiau,  yn  meddwl  fod 
yn  aagenrheidiol  i  galonau  a  thafodau  dynion  fyned  yn 
nghyd.  O  Gristionogion !  pan  y  mae  eich  calonau  a'ch 
tafodau  yn  cydfyned  yn  eich  dyledswyddau  ystafellol,  yna 
yr  ydych  yn  gwneyd  y  beroriaeth  felus  a  hyfryd  hyny  ag 
sydd  yn  fwyaf  boddhaol  gan  Frenin  y  breninoedd.  Y 
mae  gwir  enaid  gweddi  yn  gorphwys  mewn  ty wallt  allan 
yr  enaid  ger  bron  Duw:  Salm  xlii.  4,  É<  Tywalltwn  fy 
enaid  ynof,  pan  gofiwn  hyny."  Felly  y  tywalltodd  yr 
Israeliaid  eu  heneidiau  allan  fel  dwfr  ger  bron  yr  Ar- 
glwydd.  Felly  yr  eglwys,  "Dymuniad  ein  henaid  sydd 
at  dy  enw,  ac  at  dy  goítadwriaeth.  A'm  henaid  y'th 
ddymunais  liw  nos;  â'm  hysbryd  hefyd  o'm  mewn  y'th 
fore  geisiaf,"  Esay  xxvi.  8,  9.  Felly  Galar.  iii.  41, 
"Dyrchafwn  ein  calonau  a'n  dwylaw  at  Dduw  yn  y 
nefoedd."  Felly  Heb.  x.  22,  "  Nesawn  â  chalon  gywir," 
&c.  Felly  Pthuf.  i.  9,  "  Canys  tyst  i  mi  y w  Duw,  yr 
hwn  yr  ydwyf  yn  ei  wasanaethu  yn  yr  Ysbryd."  1  Cor. 
xiv.  15,   "Mi  a  weddiaf  â'r  Ysbryd,  a  chanaf  â'r  Ys- 


156 


ALLWEDD  DDIRGEL 


br yd."  Phil.  iii.  3,  "  Canys  yr  enwaediad  ydym  ni,  j 
rhai  ydym  yn  gwasanaethu  Duw  yn  yr  Ysbryd."  Dan 
y  gyfraith,  y  rhanau  tumewnol  yn  unig  oedd  i  gael  eu 
Hoffiymu  i  Dduw  yn  aberth;  i'r  offeiriaid  y  perthynai 
y  croen ;  lle  y  gallwn  gasglu  yn  hawdd  mai  gwirionedd 
oddi  mewn  yw  yr  hyn  sydd  fwyaf  boddhaol  mewn 
aberth.  Pan  yr  ewyllysiodd  yr  Atheniaid  gael  gwybod 
gan  yr  ateb-dduw  (oraelè)  yr  aehos  o'u  haflwyddiant 
wrth  ymladd  â'r  Lacedemoniaid,  wrth  weled  eubod  yn 
offrymu  y  pethau  goreu  a  allent  gael  yn  aberth  i'w  duw- 
iau,  yr  hyn  nad  oedd  eu  gelynion  yn  ei  wneyd,  yr 
ateb-dduw  a  roddodd  iddynt  yr  atebiad  hwn,  "  Fod  y 
duwiau  yn  cael  eu  boddhau  yn  well  â  thumewnol  ddeisyí- 
iadau,  heb  uchelgais,  nag  â'u  holl  rodres  allanol  hwy 
mewn  aberthau  prisfawr."  Och!  feistriaid,  y  rheswm 
paham  y  mae  cynifer  mor  anwycldiannus  yn  eu  dyled- 
swyddau  a'u  gwasanaeth  ystafellol  yw,  o  herwydd  nad 
oes  rhagor  yn  eu  calonau  o  honynt.  Ni  ddichon  neb 
wneyd  gwaith  sicr  a  dedwydd  mewn  gweddi,  ond  yr  hwn 
sydd  yn  gwneyd  calon-waith  o  honi.  Pan  y  mae  calon 
dyn  yn  ei  weddiau,  yna  mawr  a  hyfrydfydd  ei  ddychwel- 
iadau  o'r  nefoedd;  nid  yw  hòno  ddim  yn  weddi,  yn  yr 
hon  nad  yw  calon  dyn  yn  un  rhan  o  honi.  Pan  yr  ys- 
garer  yr  enaid  oddi  wrth  y  corff,  y  mae  y  corfìf  yn  farw; 
a'r  un  modd  pan  yr  ysgarer  y  galon  oddiwrth  y  wefus 
mewn  gweddi,  y  mae  y  weddi  yn  farw. 

Y  mae  yr  luddewon  hyd  y  dydd  heddyw  yn  ysgrifenu 
ar  furiau  eu  synagogau  y  geiriau  hyn,  tephilloh  belo 
cavannah  ceguph  belo  neshama;  hyny  yw,  gweddi  heb 
y  galon,  neu  heb  feddylfryd  y  serch,  sydd  debyg  i  gorff 
heb  enaid. 

Dan  gyfraith  Moses,  yr  oedd  yn  orchymynedig  i'r 
offeiriaid  olchi  rhanau  tumewnol  a  thraed  yr  aberthau 
mewn  dwfr;  a  gwnaed  hyn,  medd  Philo,  i'n  dysgu  ni  i 
gadw  ein  calonau  a'n  serchiadau  yn  lân  pan  yn  nesau  at 
Dduw.  Yn  eich  holl  ddyledswyddau  ystafellol,  y  mae 
Duw  yn  edrych  yn  mlaenaf  ac  yn  benaf  ar  eich  calonau: 


Y  NEFOEDD. 


157 


"Fy  mab,  moes  i  mi  dy  galon."    Nid  rhan,  nid  congl  o'r 
galon  a  foddlona  ei  Gwneuthurwr.    Trysor  yw  y  galon, 
gwely  y  pêr-lysiau,  gorsedd  freninol,  yn  yr  hon  y  mae 
yn  ymhyfrydu.    Nid  yw  Duw  yn  edrycli  ar  hyawdledd 
eieh  gweddiau,  nac  ar  eu  hŷd,  neu  ar  bereidd-dra  eich 
llais,  ond  ar  gywirdeb  eich  gweddiau.    Ni  ehydnabyddir, 
ni  chymeradwyir,  ni  dderbynir,  ni  chofnodir,  neu  ni 
wobrwyir  un  weddi  gan  Dduw  ond  yr  hoo  y  mae  y  gaion 
yn  ddiíFuant  ac  yn  gwbl  ynddi.    Ni  fynai  y  wir  fam  ranu 
y  plentyn.    Megys  y  mae  Duw  yn  caru  calon  ddryììiog, 
gystuddiedig,  felly  y  mae  yn  fäeiddio  calon  ranedig. 
Nid  yw  Duw  yn  caru  cloífni  na  hanneru  ychwaith;  myn 
ef  ei  wasanaethu  yn  wirioneddol  ac  yn  hollol.    Y  gyf- 
raith  freninol  yw,  "  Ti  a  geri  ac  a  wasanaethi  yr  Ar- 
giwydd  dy  Dduw  â'th  holl  galon,  ac  â'th  holl  enaid." 
Yn  mhlith  y  cenedloedd,  pan  fyddai  yr  anifeiliaid  i  gael 
eu  dryllio  yn  aberth,  y  peth  cyntaf  yr  edrychai  yr  oífeiriad 
arni  oedd  y  galon,  ac  os  byddai  y  galon  yn  ddiddim,  yr 
oedd  yr  aberth  yn  wrthodedig.    Yn  w7ir,  gwrthyd  Duw 
yr  hoîl  wrasanaeth  a'r  aberthau  hyny,  lle  nad  yw  y  galon 
yn  ymroddadwy.    Gweddi  heb  y  galon  sydd  efydd  yn 
seinio  neu  symbal  yn  tincian.    Gweddi  sydd  yn  hyfryd  a 
phwysig  cyn  belled  ag  y  byddo  y  gaion  ynddi  a  dim  yn 
mhelíach.    Nid  dyrchaíiad  llais,  na  gwasgiad  dwylaw,  ca 
churo  dwyfron,  na  sain  treiddgar,  nac  ysgogiadau  myfyr- 
gar,  na  dywediadau  seraphaidd,  ond  y  galon  y  mae  Duw 
yn  edrych  arni  mewn  gweddi.    Nid  yw  Duw  yn  gwran- 
daw  dim  mwy  nag  y  mae  y  galon  yn  ei  lefaru;  os  bydd 
y  galon  yn  fud,  bydd  Duw  yn  ddiau  ynfyddar;  nid  oes 
un  weddi  yn  dderbyniol  gyda  Duw,  ond  yr  hon  sydd  yn 
dyfod  o'r  galon. 

Yr  un  diwrnod  ag  y  daeth  Julius  Ca^sar  i'w  urddas 
amherodrol,  wedi  eistedd  yn  ei  gadair  auraidd;  yr  oífrym- 
odd  anifail  fel  aberth  i'w  dduwiau;  ond  pan  agorwyd  yr 
anifaii,  yr  oedd  heb  un  galon,  yr  hyn  yr  edrychodd  y 
daroganwyr  arno  fel  arwydd  ddrwg.  Àrwydd  ddrwg 
yw,  dy  fod  yn  hytrach  yn  cyffroi  yr  Arglwydd  nag  yn 


158 


AJLLWEDD  DDIRGEL 


ilwyddo  gydag  ef,  yr  hwn  wyt  yn  feunyddiol  heb  un 
galon  yn  dy  ystafell  ddyledswyddau.  Y  mae  Duw  fel 
pe  bae  yn  dywedyd  wrthym  am  y  galon  fel  y  dywedodd 
Joseph  wrth  ei  frodyr  am  Benjamin,  "  Nac  edrychwch 
yn  fy  wyneb  hehddo." 

Ymadrodd  Bradford  ddedwydd  oedd,  Nad  oedd  efe 
byth  yn  gadaeì  dyledswydd  nes  dwyn  ei  galon  i  ffurf 
dyledswydd;  na  adawai  gyfaddef  pechod  nes  y  byddai 
ei  galon  yn  ddrylhau  am  beehod;  na  wnai  adael  erfyn  am 
ras  nes  y  byddai  i'w  galon  gael  ei  bywhau  a'i  hadfywio 
mewn  dysgwyhad  gobeithiol  amfwy  o  ras;  nawnai  adael 
heibio  ddiolch  nes  y  byddai  i'w  galon  gael  ei  heangu  âg 
ystyriaethau  o'r  trugareddau  a  fwynhaodd,  a'i  bywhau 
mewn  dychweliad  o  fawl. 

VI.  Byddwch  gynes,  Byddwch  wresog,  Byddwch  daer 
gyda  Duw  yn  eich  dyledswyddau  a'ch  cyflawniadau  ys- 
tafellol.  Iago  v.  17,  "Llawer  a  ddichon  taer  weddi  y 
cyfiawn."  Neu  fel  y  mae  yn  y  Roeg,  Gweddi  yn  gweith- 
redu.  Hyny  yw,  y  fath  weddi  yn  gweithredu  ag  a  esyd 
yr  holl  ddyn  ar  waith,  ac  a  esyd  holl  alluoedd  yr  enaid 
a  holl  rasusau  yr  enaid  ar  waiíh.  Y~  mae  y  weithred  yn 
arwyddo  y  fath  weithrediad  ag  sydd  yn  nodi  y  bywiog- 
rwydd  mwyaf  a  ddichon  fod.  Y  mae  yr  holl  ymadrodd- 
ion  arferol  o  lefain,  ymdrechu  â  Duw,  y  rhai  sydd  yn 
wasgaredig  i  fyny  ac  i  waered  yn  yr  Y'sgrythyrau,  yn 
dadlu  yn  gadarn  dros  y  taerineb  santaidd  hwnw,  a'r  trais 
cysegredig  a  ddangosodd  y  saint  gynt  yn  eu  cyfarehiadau 
at  Dduw.  Y  mae  gwresogrwydd  yn  pìuo  adenydd 
gweddi,  ac  yn  ei  gwneyd  i  ehedeg  i'r  nefoedd.  Y^  saeth, 
os  na  thynir  hi  i  fyny  ond  ychydig,  ni  eheda  yn  mhell ; 
ond  os  tynir  hi  i  fyny  i'r  pen,  eheda  yn  mhell  ac  archolla 
yn  ddwfn.  Felly  yr  â  taer  weddi  cyfuwch  a'r  nefoedd, 
ac  a  ddwg  yn  ddiau  fendithion  i  waered  oddi  yno.  Y 
mae  gweddiau  oerion  yn  rhag-ofyn  am  ball ;  ond  y  mae 
gweddiau  gwresog  yn  santaidd  dreisio  nef  a  daear  hefyd. 
Megys  nad  oes  dim  gwres  mewn  tân  wedi  ei  baentio, 
felly  nid  oes  dim  cynhesrwydd,   dhn  duwiolder,  na 


Y  NEFOEDD. 


159 


dim  bendith  mewn  gweddi  oerllyd.    Y  mae  gweddiau 
oerion  fel  saethau  heb  fìaenau,  fel  cleddyfau  heb  fin,  fel 
adar  heb  adenydd;  nid  ydynt  yn  archolli,  nid  ydynt  yn 
tori,  nid  ydynt  yn  ehedeg   i'r  nefoedd.     Y  cyfryw 
weddiau  ag  nad  oes  dim  tân  nefol  ynddynt,  sydd  bob 
amser  yn  rhewi  cyn  y  cyraeddant  cyfuwch  a'r  nefoedd; 
ond  gweddi  daer  sydd  Iwyddiannus  iawn  gyda  Duw: 
Act.  xii.  5,   "  Felly  Pedr  a  gadwyd  yn  y  carchar:  eithr 
gweddi  ddyfal  a  wnaethpwyd."    Y  mae  y  gair  Groeg 
yn  arwyddo  gweddi  daer,  gweddi  ddibaid,  gweddi  estyn- 
edig,  gweddi  estynedig  ar  ddeintr  (tenters),  fel  pe  bae. 
Gwnaeth  yr  eneidiau  graslawn  hyn  ymegnio  ac  ym- 
orchestu  eu  hunain  mewn  gweddi,  megys  y  gwna  dynion 
a  fyddai  yn  rhedeg  mewn  gyrfa;  gweddiasant  â  holl  egni 
eu  heneidiau,  ac  â  holl  wresogrwydd  eu  hy sbrydoedd ;  ac 
o  ganlyniad,  ennillasant  y  dydd  ar  Dduw,  fei  y  geìlwch 
weled  yn  yr  adnodau  canlynol.    Felly  Act.  xxvi.  7,  "Fr 
hon  addewid  y  mae  ein  deuddeg  llwyth  ni,  heb  dòr  yn 
gwasanaethu  Duw  nos  a  dydd."    Neu  fel  y  mae  yn  y 
Roeg,  mewn  dull  dirdynoi  yn  gwasanaethu  Duw  nos  a 
dydd.    Y  deuddeg  llwyth  hyn,  neu  yr  luddewon  duwiol 
o  ddeuddeg  llwyth  Israel,  a  ddirdynasant  eu  calonau,  eu 
serchiadau,  eu  grasusau,  a?u  heithaf  allan  mewn  gweddi. 
Yn  eich  holl  ymneiüduadau  dirgel,  gwnewch  fel  y 
gwnaeth  y  deuddeg  llwyth.    Rhuf.  xii.  1 Ì,  "  Yn  wresog 
yn  yr  ysbryd  yn  gwasanaethu  yr  Arglwydd."    Y  mae  y 
gair  Groeg  yn  arwyddo,  yn  boeth-ferwedig.    Y  mae  Duw 
yn  caru  gweled  ei  bobl  yn  selog  ac  yn  gynes  yn  ei  was- 
anaeth;  heb  wresogrwydd  ysbryd  nid  oes  un  wasanaeth 
yn  cael  cymeradwyaeth  yn  y  nefoedd.    Y  mae  Duw  yn 
bur  ac  yn  caru  fod  ei  bobl  yn  fywiog  ac  yn  weithredgar 
yn  ei  wasanaeth.    Adn.  12,  66  Yn  dyial  barhau  mewn 
gweddi;  yn  dyfal  barhau  â'ch  holì  egni  mewn  gweddi." 
Trawsymddwyn  yw  oddiwrth  gŵn  heîa,  y  rhai  na  rodd- 
ant  byth  i  fyny  y  chware,  nes  y  daliont  y  pryf.  Rhuf. 
xv.  30,  u  Ar  gyd-ymdrech  o  honoch  gyda  myfi  mewn 
gweddiau  drosof  íi  at  Dduw."     Ymdrechu  yn  rymus; 


160 


ALLWEDD  DDIÎiGEL 


ymdrechu  fel  yr  ymdrecha  rhwysgwyr  (champìons),  hyd 
at  lesmair,  fel  yr  arwydda  y  gair;  gair  milwraidd  yw,  ac 
yn  nodi  y  fath  ymdrechu  ac  ymegnio  gwresog,  fel  am 
fywyd  ae  angeu:  Col.  iv.  12,  4  (  Gan  ymdrecliu  yn  was- 
tadol  drosoch  mewn  gweddiau."  Y  gair  Groeg  a  arferir 
yma  sydd  yn  arwyddo  ymegnio  neu  ymdrechu  fel  y  rhai 
hyny  ag  sydd  yn  ymdrechu  am  oruchafiaeth:  y  mae  yn 
nodi  taerineb  a  gwresogrwydd  gweddiau  Epaphras  dros 
y  Colossiaid.  Y  mae  codymwyr  yn  ymblygu,  yn  ym- 
estyn,  yn  ymegnio,  pob  cymal  o*u  cyrit,  at  gael  yr  oruch- 
afiaeth;  felly  yr  ymblygodd,  yr  ymestynodd,  ac  yr  ym- 
egniodd  Epaphras,  bob  cymal  o'i  enaid  (os  gallaf  lefaru 
felly),  fel  y  gallai  gael  yr  oruchafiaeth  gyda  Duw  ar  ran 
y  Colossiaid.  Felly  pan  fu  J acob  yn  ymdrechu  wrtho  ei 
hun  â  Duw,  mor  daer  a  gwresog  ydoedd  yn  ei  ymdrech- 
iadau  gyda  Duw;  ymdrechodd  ac  wylodd,  äc  wylodd  ac 
ymdrechodd,  dirdynodd  yn  galed  gyda  Duw,  ymafiodd 
yn  ei  afael,  ac  ni  adawodd  i  Dduw  ymadael  nes,  fel  ty- 
wysog,  iddo  orchfygu  gydag  ef.  Gweddi  daer  yw  ym- 
rysonfa  yr  enaid,  ymdrechiad  yr  enaid  â  Duw;  gwaith 
chwysol  ydyw,  chwys  a  gwaed  yr  enaid  ydyw;  gosodiad 
allan  hyd  yr  eithaf  holl  nerth  agalìuoedd  yr  enaidydyw; 
yr  hwn  a  chwenych  ennill  y  fuddugoliaeth  ar  Dduw 
mewn  gweddi  ddirgel,  sydd  raid  dynhau  pob  ìlinyn  o'i 
galon;  rhaid  iddo  wrth  erfyn  ar  Dduw  warchae  arno,  ac 
felly  gael  y  goreu  arno.  Rhaid  iddo  fod  fel  cardotwyr 
taer,  y  rhai  ni  chymerant  ball  gan  ŵg  neu  ddystawrwydd, 
neu  atebion  gerwin.  Rhaid  i'r  rhai  hyny  a  ewyllysiant 
fod  yn  feistri  ar  eu  deisyfiadau,  fod  fel  y  weddw  daer,  i 
wasgu  ar  Dduw  mor  bell,  fel  ag  i'w  osod  mewn  cywilydd 
santaidd,  fel  y  gallaf  ddywedyd  gyda  pharch;  rhaid  idd- 
ynt  (fel  y  dywed  Awstin)  gyda  digywilydd-dra  santaidd 
wneyd  i  Dduw  gywilyddio  edrych  yn  eu  hwynebau,  pe 
nacäai  iddynt  daerineb  eu  heneidian. 

Pe  buasai  gan  Abraham  ychydig  yn  rhagor  o'r  digy- 
wilydd-dra  hwn  (ebai  un)  pan  yr  oedd  yn  dadìeu  dros 
Sodom,  gallasai  wneyd  yn  dda;  dygcdd  Abraham  y 


Y  NEFOEDD, 


161 


pris  i  lawr  i  ddeg  cjfiawn  ac  yao  ei  wylder  a'i  hattal- 
iodd.  Pe  buasai  yn  myned  yn  îs,  Duw  a  ŵyr  beth  a 
gawsai  ei  wneyd.  "Md  aeth  Duw  ymaith  (medd  y 
testyn)  nes  darfod  ymddyddan  âg  Abraham;"  hyny  yw, 
nes  nad  oedd  gan  Abraham  ddim  ychwaneg  i'w  ddywed- 
yd  wrth  Dduw;  rhoddodd  Abraham  i  fyny  ofyn  cyn  i 
Dduw  roddi  i  fyny  ganiatau;  rhoddodd  i  fyny  erfyn  cyn 
i  Dduw  roddi  i  fyny  leihau?ac  felìy  collwyd  Sodom. 

O  î  y  tân  nefolaidd,  y  gwresogrwydd  santaidd  oedd  yn 
ngweddi  ystafelìol  Daniel:  "Clyw,  Arglwydcl;  arbed, 
Arglwydd;  ystyr,  O  Arglwydd,  a  gwna;  nac  oeda  er  dy 
fwyn  dy  hun."  Megys  y  mae  dau  fath  o  gyfaredd  rhag 
gwenwyn,  sef  brwd  ac  oer,  felly  y  mae  dau  fath  o  gyfar- 
edd  rhag  holl  drallodau  y  bywyd  hwn,  sef  gwecídiau 
gwresog  ac  amynedd  santaidd;  y  naill  yn  frwd  a'r  llall 
yn  oer;  y  naill  yn  adfywiol  a'r  llall  yn  ddiffoddol;  a 
gwnaeth  Daniel  dduwioi  ddefnydd  o  honynt  ill  dau  Y 
mae  gwresogrwydd  mewn  gweddi  yr  hyn  oedd  y  tân  i'r 
llysiau  yn  y  thuser,  neu  fel  adenydd  i'r  aderyn,  neu  fel 
olew  i'r  olwynion;  a  chafodd  Daniel  hyn  allan  drwy 
broíiad. 

Nid  yw  Duw  yn  edrych  am  unrhyw  îago  a  phen  ei 
liniau  wedi  caledu  trwy  astudrwydd  mewn  gweddi;  nac 
am  unrhyw  Bartholomeus  a  chanrif  o  weddiau  erbyn  y 
boreu,  a  chynifer  a  hyny  erbyn  y  prydnawn;  ond  am 
wresogrwydd  ysbryd  mey/n  gweddi,  yr  hyn  yn  unig  sydd 
yn  dwyn  y  blaen  ar  bob  peth  gyda  Duw.  Y  mae 
gweddiau  eiddil  fel  pangfeydd  esgor  gwanaidd  yn  myned 
heibio,  ac  heb  byth  dclwyn  trugaredd  i'r  esgoreddfa. 
Gweddîau  oerion  ydynt  blant  marw-anedig,  yn  y  rhai 
nis  dichon  Tad  yr  Ysbrydoedd  gael  dim  hyfrydwch ;  fell y 
nid  yw  gweddi  oer  ddim  yn  weddi.  Nid  yw  y  cyfryvr 
wedd'iau  byth  yn  ennill  y  dydd  ar  galon  Duw,  y  rhai  nad 
ydynt  yn  gyntaf  yn  gYyresogi  ein  calonau  ni  ein  hunain. 
Fel  corff  heb  enaid,  ìlawer  o  goecl  heb  dân,  bwleden 
mewn  drull  heb  bylor;  lelly  pob  gweddi  heb  wresogrwydd 
gweddi. 


162 


ÀLLWEDD  DDIRGEL 


Geiîw  Luther  weddi  Bumbarda  Christianorum,  gwn 
neu  fagnel  Cristionogion ;  neu  wn-ergyd  y  Cristion. 

Y  ffynnonau  poethaf  sydd  yn  tywallt  eu  dyfroedd 
allan  drwy  or-ferwadau.  Y  mae  gweddiau  oerion  yn 
gwneyd  mwg  a  mogi  yn  llygaid  Duw.  ìsìà  ydyw 
gweddiau  oerion  byth  yn  dwyn  atebion  anrhydeddus. 
Dichon  i  fegeriaid  dioglyd  newynu  er  eu  holl  gardota. 

Y  cyfryw  ag  sydd  â  gwrryw  yn  eu  diadell,  ac  yn 
offrymu  i'r  Arglwydd  y  fenyw;  y  cyfryw  ag  sydd  yn 
offrymu  i'r  Arglwydd  yr  anaíus,  y  gloff,  a'r  glwyfus;  y 
cyfryw  ag  sydd  yn  troi  Duw  ymaith  â'u  cyflawniadau 
oerüyd,  dioglyd,  cysglyd,  a  ffuríîol,  sydd  wedi  eu  con- 
demnio  a'u  melldithio  gan  Dduw.  Y  mae  Dafydd  yn 
cymharu  ei  weddiau  i  arogl-darth,  ac  nid  oed.d  dim  arogl- 
darth  yn  cael  ei  offrymu  heb  dân ;  hwnw  oedd  yn  gwneyd 
i'w  fŵg  i  esgyn.  Gweddi  wresog  yn  unig  sydd  yn  taraw 
y  nôd,  yn  treiddio  drwy  furiau  y  nefoedd,  er  eu  gwneyd 
fei  muriau  Gaza?  o  haiarn  a  phres.  Tra  y  mae  y  plentyn 
ond  yn  gerian  ac  yn  dihoeni  yn  y  gadair,  y  mae  y  fam 
yn  ei  adael  yn  Uonydd;  ond  pan  unwaith  yr  êl  i  screch- 
ian  a  Uefain  o  ddifri,  yna  y  rhed  i'w  gymeryd  i  fyny. 
FeUy  y  mae  gyda'r  Cristion:  Salm  xxxiv.  6,  "Y  tlawd 
hwn  a  lefodd,"  yno  y  mae  ei  daerineb, — efe  a  lefodd, 
eithr  yn  ddystaw  a  dirgelaidd,  (yn  mhresenoldeb  brenin 
Achish,)  megys  y  gwnaeth  Moses  wrth  y  môr  coch,  ac 
megys  y  gwnaeth  Nehemia  o  flaen  brenin  Persia,  4Í  a'r 
Arglwydd  a'i  cìybu,  ac  a'i  gwaredodd  o'i  holl  drallodau." 
Yma  y  mae  ei  ffyniant.  Feìly  y  glynodd  Latimer  wrth 
orsedd  gras  gyda  thaerineb  mawr,  gan  waeddi  aUan  "Un- 
waith  eto,  Arglwydd;  unwaith  eto,  adfera  yr  efengyl  i 
Loegr;"  a  gwrandawodd  Duw  ef. 

fíuason,  y  merthyr,  wedi  colli  cysur  ei  brofiad  wrth  y 
pren  dyoddef,  a  aeth  yn  rhydd  o'i  gadwyn,  ac  wedi 
gweddìo  yn  daer?  cafodd  ei  gysuro  yn  y  fan,  a  dyoddef- 
odd  yn  wrol. 

Mi  a  ddarllenais  am  un  Giles  o  Brussels,  merthyr 
Isellmynaidd,  yr  h^n  oeid  mor  wresog  mewn  gweddi, 


Y  NEEOEDD. 


163 


pan  wedi  iddo  benlimo  wrtlio  ei  hun  mewn  rhyw  le  dir- 
gel  yn  y  carchar  lle  yr  oedd,  ei  fod  fel  pe  buasai  wedi 
annghoíio  ei  hun;  ac  wrth  ei  alw  at  ei  fwyd,  nid  oedd 
yn  clywed  nac  yn  gweled  pwy  oedd  yn  sefyìi  yn  ei  ynryl, 
nes  ei  cyfodwyd  gerfydd  ei  freichiau,  ac  yna  llefarai  yn 
araf  wrthynt,  fel  un  yn  deífroi  o  lewyg. 

Feììy  Gregory  Nazianzen,  wrth  siarad  am  ei  chwaer 
Gorgona,  a  ddywed  iddi,  yn  angerdd  ei  gweddi,  ddyfod 
i  ddigy wilydd-dra  crefyddoi  gyda  Duw,  fel  ag  i  frawychu 
y  nefoedd,  a  dy wedyd  wrth  Dduw  na  wnai  hi  byth  ym- 
adael  oddi  wrth  ei  allor  nes  y  cai  ei  herfyniad  wedi  ei 
ganiatau. 

Gwnawn  ef  ein  gorchwyi  i  ganlyn  y  siamplau  rha- 
gorol  hyn,  os  byth  yr  ewyllysiwn  ei  thywysogi  mewn 
gweddi,  fel  ag  i  Iwytldo  gyda  Duw.  Y  mae  enaid  taer 
mewü  gweddi,  fel  cardotyn  tlawd  sydd  yn  erfyn  ac  yn 
curo?  sydd  yn  gweddîo  ac  yn  dysgwyl,  sydd  yn  gweddio 
ac  yn  gweithio,  sydd  yn  curo  ac  yn  gwTau,  sydd  yn 
ac  yn  cìytio,  ac  na  syfla  oddi  wrth  y  drws  nes  y  caífo 
elusenau. 

Wel,  gyfeilìion,  cofTwch  hyn,— nid  y  w  Duw  yn  parchu 
gweddiau  cìaiar,  ddim  mwy  na  phersonau  claiar;  a?r  cyf- 
ryw  ydynt  ag  y  mae  wedi  bygwth  eu  chwydu  allan  o'i 
enau.  Y  gwedd'iau  hyny  nad  ydynt  ond  llafur  gwefus- 
au,  ydynt  iafur  wedi  ei  golli;  ac  am  hyny,  yn  eich  holl 
weddiau  ystafellol,  edrychweh  at  wresogrwydd  eich  ys- 
brydoedd. 

VII.  Byddwch  ddyfal  yn  gystal  a  gwresog  mewn  ys- 
tafell  weddi.  Edrychv/ch  ar  eich  bod  yn  dal  yn  mlaen, 
a  dal  aììan,  a'ch  bod  yn  parhau  hyd  y  diwedd  mewn 
gweddi  ddirgel:  1  Thes.  v.  17,  "  Gweddiwch  yn  ddi- 
baid.,,  Rhaid  i  ddyn  yn  wastad  weddio  yn  ymarferol, 
er  nad  yn  weithredol;  rhaid  iddo  fod  â'i  galon  mewn 
agwedd  gweddi  yn  mhob  sefylifa  ac  amgylchiad;  er  y 
dichon  gweddi  ystafellol  gael  gorphwysiad,  eto  nid  yw 
byth  i  gael  peidiad:  Luc  xviiL  1,  "  Ac  efe  a  ddywedodd 
hefyd  'ddammeg  wrthyut,  fod  yn  rhaid  gweddio  yn  was- 


ymbil 


Î64 


ALLWEDD  DDIRGEL 


tad,  ac  heb  ddiHygio:*'  neu,  fel  j  mae  yn  y  Groeg,  heb 
dynu  yn  ol,  fel  diogyn  mewn  gwaith,  neu  lwfr-ddyn 
mewn  rhyfeî.  Gweddi  ddirgel  sydd  dân,  fel  hwnw  ar  yr 
allor,  nad  oedd  byth  i  fynedallan,  ddydd  na  nos:  1  Thes. 
iii.  10,  "Gan  weddio  mwy  na  mwy,  nos  a  dydd."  Y 
mae  Paul  yn  Ilefaru  fel  dyn  yn  gwneyd  yr  olì  i  fyny  o 
weddi,  fel  dyn  nad  oedd  yn  meddwl  am  ddim  yn  gy- 
maint  a  gweddi.  Felly  Eph.  vi.  18,  "  Gan  weddio  bob. 
amser  â  phob  rhyw  weddi  a  deisyíiad  yn  yr  ysbryd,  a  bod 
yn  wyliadwrus  at  hyn  yma  trwy  bob  dyfal  bara."  Y  mae 
Calvin  yn  gwneyd  y  gwahaniaeth  hyn,  rhwng  gweddio 
bob  amser,  yn  neclireu,  a  gweddio  gyda  dyfal  bara,  yn 
niwedd  yr  adnod  hon: — Wrth  weddio  bob  amser  (medd 
efe)  y  mae  efe  yn  fy  nghynghori  i  weddio  mewn  llwydd- 
iant  yn  gystal  ag  mewn  aíiwyddiant,  ac  nid  i  droi  heibio 
y  ddyledswydd  o  weddi  mewn  sefyllfa  lwyddiannus,  am 
nad  ydym  yn  cael  ein  gyru  ati  gan  wasgfeuon  ac  angen- 
rheidiau  allanol;  ac  wrth  weddio  trwy  ddyfal  bara,  y 
mae  efe  yn  ein  cynghori  i  beidio  blino  ar  y  gwaith,  ond 
parhau  yn  ddibaid  a  dyfal  yn  y  cyfiawniad  o  honi,  er  nad 
ydym  yn  y  fan  yn  cael  yr  hyn  yr  ^^dym  yn  gweddio  am 
dano.  Felly  y  mae  gweddio  bob  amser  yn  wrthwyneb  i 
esgeulusiad  o'r  ddyledswydd,  yn  ei  hamserau  a'i  thymor- 
au  priodol;  a  gweddio  trwy  ddyfal  bara  sydd  yn  wrth- 
wyneb  i  balldod  yn  ein  hysbrydoedd  gyda  golwg  ar  y 
cais  neu'r  erfyniad  neillduol  hyn  neu  hyn  acw,  ag  ydym 
yn  ei  osod  i  fyny  at  Dduw.  Pan  y  mae  Duw  yn  troi  clust 
fyddar  at  ein  gweddiau,  nid  fm  i  chwerwi  a  diffygio,  nid 
ŷm  i  wanhau  a  digaloni,  ond  rhaid  i  ni  ddal  i  fyny  a  dal 
allan  yn  y  ddyledswydd  o  weddi  gydag  amynedd,  calon- 
did,  a  sefydlogrwydd  anorchfygol,  megys  y  gwnaeth  yr 
egìwys:  Galar.  iii.  8,  44,  55 — 57  wedi  eu  cymharu: 
Col.  iv.  2,  "  Parhewch  mewn  gweddi,  gan  wylied  ynddi 
gyda  diolchgarwch."  Hhaid  i  ni  fod  yn  ddiwyd  a  dyfal 
mewn  ystafell  weddi;  rhaid  i  ni  ddysgwyl  ynddi  a  throi 
yr  oll  heibio  erddi.  Yr  hwn  nad  yw  yn  ei  ystafell  ond 
mewn  pangau  a  llamau,  ni  wna  na  gogoneddu  Duw  na 


Y  NEFOEDD. 


165 


Ileshau  ei  enaid  ei  hun.  Os  na  wnawn  fasnach  o  weddi 
ystafeilol,  ni  wnawn  byth  ddim  ennilliadau  o  honi. 
Gwelwch,  megys  y  mae  y  rhai  sydd  yn  ennill  arran 
â'u  melinau  haiarn,  yn  cadw  tân  parhaus  ynddynt,  felly 
y  rhai  a  fwynhant  unrhyw  ddaioni  enaid,  trwy  ystafell 
ddyledswyddau,  rhaid  iddynt  ymlynu  yn  barhaus  wrth 
ystafell  ddyledswyddau.  Y  rhagrithiwr  sydd  yn  unig  yn 
ddianwadal  mewn  anwadalwch,  nid  yw  yn  ei  ystafell  ond 
yn  unig  mewn  pangau  alìarnau,  yn  awr  ac  yn  y  man ;  pan 
y  mae  mewn  tymher  dda  cewch  ef  yn  neidio  idd  ei  ys- 
tafell,  ond  nid  yw  efe  yn  ei  chynal;  Job  xxvii.  10,  "  A 
eilw  efe  ar  Dduw  bob  amser?"  neu  fel  y  mae  yn  Heb- 
raeg,  A  eilw  efe  ar  Dduw  ar  bob  tymhor?  Pan  y  maent 
dan  y  wiaien  gospedigaethol,  neu  pan  ar  yr  arteithglwyd, 
neu  pan  y  bjddont  dan  anghenion  dirfawr,  neu  pan  eu. 
tarawer  â  braw  disymwth,  yna  chwi  a'u  cewch  yn  cyf- 
lymu  idd  eu  hystafelloedd,  megys  y  rhedodd  Joab  at 
gyrn  yr  alìor,  pan  yr  oedd  mewn  perygl  o'i  fywyd;  ond 
nid  ydynt  byth  yn  parhau,  nid  ydynt  yn  dal  allan  hyd  y 
diwedd;  ac  am  hyny  y  maent  yn  y  diwedd  yn  colli  eu 
gwedd'iau,  a'u  heneidiau  hefyd  yn  nghyd. 

Dywediad  o'r  mwyaf  halodedig  a  chableddus  o  eiddo 
yr  adyn  atheistaidd  hwnw  ydoedd,  yr  hwn  a  ddywedodd 
wrth  Dduw,  "nad  oedd  efe  yn  gardotyn  cyffredin,  ac  na 
flinodd  efe  mo  hono  ef  erioed  o'r  blaen  â  gweddi,  ac  os 
gwnai  efe  ond  ei  wrandaw  ef  y  pryd  hwnw,  na  wnaî  efe 
mo'i  flino  byth  mwy." 

Gwaith  caled  y w  gweddi  ystafellol,  ac  y  mae  yn  rhaid 
i  ddyn  ymdrechu  yn  galed  wrthi,  ac  ymlynu  wrthi  fel  y 
gwnaeth  Jacob,  os  meddylia  wneyd  unrhyw  fuddiolderau 
tufewnol  a  thragwyddol  trwyddi  hi.  Dewisodd  Daniel 
yn  hytrach  beryglu  ei  fywyd  na  rhoddi  i  fyny  weddio  yn 
ei  ystafell.  Nid  yr  hwn  sydd  yn  dechreu  yn  yr  ysbrycl 
ac  yn  diweddu  yn  y  cnawd;  nid  yr  hwn  sydd  yn  gosod  ei 
law  ar  yr  aradr,  ac  yn  edrych  yn  ol,  ond  yr  hwn  sydd  yn 
parhau  hyd  y  diwedd  mewn  gy^eddi,  a  achubir  ac  a 


165 


ÁLLWEDD  DDIRGEL 


goronir:  yr  hwn  sydd  yn  parîiau  mewn  gwneuthur  yn 
dda,  a  gaiff  fwyta  o'r  manna  cuddiedig,  ac  a  gaiff  y 
"  gareg  wen,  ac  ar  y  gareg  enw  newydd  wedi  ei  ysgrif- 
enu,  yr  hwn  nid  edwyn  neb  ond  yr  hwn  sydd  yn  ei  dder- 
byn."  Yr  eneidiau  gwerthfawr,  deisyfgar,  galarnadol 
hyny  yn  Ezec.  ix.  4,  6.  a  nodwydi'w  cadw  yn  Jerusalem, 
a  gawsant  eu  gwahaniaethu,  medd  rhai  o'r  dysgedigion, 
â'r  llythyren  n  (tau),  yr  hon  yw  y  ddiweddaf  o'r  holl 
lythyrenau  Hebreig,  i'w  dysgu,  fod  yn  rhaid  iddynt  ddal 
allan,  a  dal  yn  mlaen  hyd  y  diwedd  mewn  gwneuthur  yn 
dda.  Parhad  mewn  dyledswydd  ystafellol  yw  yr  hyn  a 
gorona  y  Cristion,  ac  a  ganmola  y  ddyledswydd. 

Ond  a  fynai  Duw  i'w  bobl  daflu  ymaith  eu  galwedig- 
aethau,  ac  i  daflu  ymaith  bob  gofal  am  berthynasau,  ac  i 
gau  eu  hunain  i  fyny  yn  eu  hystafelloedd,  ac  yno  i  dreul- 
io  eu  holl  amser  mewn  gweddi  ddirgel?  O  na,  rhaid  i 
bob  dyledswydd  gael  ei  hamser  a'i  lle  ei  hun;  ac  megys 
y  mae  yn  rhaid  i'r  naill  gyfaill  beidio  cau  allan  y  llali, 
felly  y  mae  yn  rhaid  i'r  naill  ddyledswydd  beidio  cau 
allan  un  araîl.  Rhaid  i  ddyledswyddau  fy  ngalwedig- 
aeth  neillduol,  fel  yr  wyf  yn  ddyn,  beidio  cau  allan 
ddyledswyddau  fy  ngaiwedigaeth  gyfíredinol,  fel  yr  wyf 
yn  Gristion;  na  dyledswyddau  fy  ngalwedig-aeth  gyífred- 
inol,  feì  yr  wyf  yn  Gristion,  beidio  cau  allan  ddyled- 
swyddau  fy  ngalwedigaeth  neillduol,  fel  yr  wyf  yn  ddyn. 
Ond  fel  y'th  gyflawn  foddloner  yn  y  mater  hwn,  rhaid  i  ti 
gofio,  y  gellir  dywedyd  fod  dyn  yn  gweddío  bob  amser. 

laf.  Pan  y  mae  ei  galon  bob  amser  mewn  agwedd 
gweddi.  Fel  y  gellir  dywedyd  fod  dyn  yn  wirioneddol 
yn  rhoddi  bob  amser,  yr  hwn  sydd  â'i  galon  bob  amser 
mewn  agwedd  roddiadol;  ac  yn  dyoddef  bob  amser,  yr 
hwn  sydd  â'i  galon  bob  amser  mewn  agwedd  ddyoddefus. 
Er  dy  fwyn  di  yr  ydys  yn  ein  lladd  ni  ar  hyd  y  dydd. 
Ac  yn  pechu  bob  amser,  yr  hwn  sydd  â'i  galon  bob  am- 
ser  mewn  agwedd  bechadurus;  felly  y  gellir  dywedyd 
fod  dyn  yn  gweddio  bob  amser,  yr  Uwn  sydd  a'i  galon 
bob  amser  mewn  agwedd  gweddi. 


Y  NEFOEDD. 


167 


211  Mae  dyn  yn  gweddîo  bob  amser,  pan  y  mae  yn 
dal  gafael  ar  bob  tymhor  a  chyíleusdra  addas  i  dy wallt  ei 
enaid  alian  ger  bron  yr  Argìwydd  yn  y  dirgel. 

Sylwir  gan  rai,  am  Proteus,  ei  fod  yn  arfer  rboi  rliyw 
oraclau  neillduol,  ond  bod  yn  anhawdd  iawn  cael  ganddo 
eu  hadrodd  a'u  traddodi,  eitlir  cyfnewidiai  ei  hun  i  amryw 
ddulìiau  a  fYurflau,  eto  os  dalient  allan,  a  gwasgu  arno  yn 
galed  heb  ei  ofni,  byddent  yn  sicr  o  gael  oraclau  bodd- 
haol,  gan  nad  i  bwy  agwedd  neu  rYuríiau  yr  ymddangosai. 
Felly  os  dyfal-barhawn  yn  ein  hystafell  ymdrechiadau  â 
Duw,  os  daliwn  mewn  gweddi  ddirgel,  er  i  Dduw  ym- 
ddangos  i  ni  mewn  agwedd  neu  fYurf  barnwr,  gelyn,  neu 
ddyeithr-ddyn,  byddwn  yn  sicr  o  Iwyddo  yn  y  diwedd. 
"  O  wraig,  mawr  yw  dy  fíydd,  bydded  i  ti  fel  yr  wyt  yn 
ewyllysio;  a'i  merch  a  wnaed  yn  iach  o'r  awr  hòno  allan." 

Pan  ofynwyd  i  philosophydd  yn  ei  hen  ddyddiau,  pa- 
ham  na  roddai  efe  i  fyny  ei  ymarferiad,  a  chymeryd  ei  es- 
mwythder,  efe  a  atebodd,  "Pan  y  mae  dyn  i  redeg 
gyrfa  o  ddeugain  ystâd,  a  fynech  chwi  iddo  eistedd  i 
lawr  ar  y  deugain  ond  un,  ac  felly  golìi  y  tlws,  y  gor- 
on  am  yr  hon  yr  oedd  yn  rhedeg?"  O  feistriaid,  os 
na  ddeliwch  ailan  hyd  y  diwedd  mewn  gweddi  ystaf- 
ellol,  chwi  a  gollwch  yn  ddiau  y  gamp  nefolaidd, 
corön  y  bywyd,  coron  y  gogoniant.  Mae  parhau  mewn 
rhoddi  gogoniant  i  Dduw,  yn  y  fTordd  hon  o  ddyled- 
swydd,  mor  angenrheidiol  ag  i  ddechreu;  canys  er  fod 
j  cychwyniad  yn  fwy  na  hanner  y  peth,  eto  mae  y 
diwedd  yn  fwy  na'r  cwbl.  Mae  yr  hoIl-berfTaith  Dduw 
yn  edrych  ar  fod  ein  gweithredoedd  div/eddaf,  ein 
gweithredoedd  goreu,  ac  y  dylem  ni  ymìynu  wrth 
weddi  ystafellol  hyd  y  diwedd,  Dat.  ii.  10.  Yn  eich 
hoìl  ymneillduadau  dirgel,  na  ddodwch  i  fyny  gyda 
dim  tu  yma  i  gymdeithas  â  Duw,  a  dim  tu  yma  i 
fwynhad  melus  ac  ysbrydol  o  hono.  Scilm  xxvii,  4, 
ŵ  Un  peth  a  ddeisyfais  i  gan  yr>  Arglwydd,  a  hyny  a 
geisiaf,  sef  caífael  trigo  yn  nhŷ  yr  Arglwydd  hoìi 

31  2 


168 


ALLWEDD  DDIEGEL 


ddyddiau  fy  mywyd;  i  edrych  ar  brydferthweh  yr  Ar- 
glwydd,  ac  i  ymofyn  yn  ei  deml."  i\i  wnai  teml  yr 
Arglwydd,  heb  gynmndeb  âg  ef,  foddloni  enaid  Daf- 
ydd.  Salm  xlii.  625  "Fel  y  brefa  yr  hŷdd  am  yr 
afonydd  dyfroedd,  felly  yr  hiraetha  fy  enaid  am  danat 
ti,  O  Dduw."  "  Sychedig  yw  fy  enaid  am  Dduw,  am 
y  Duw  byw;  pa  bryd  y  deuaf  ac  yr  ymddangosaf  ger  bron 
Duw!" 

Yr  hydd,  fel  y  sylwa  Aristotle  ac  ereill,  o'r  holl  gread- 
uriaid,  yw  y  mwyaf  poeth  a  sych  o  hono  ei  hun,  ond  yn 
enwedig  pan  y  byddo  yn  sychedig  iawn.  Trwy  hyn  y 
mae  Dafydd  yn  dangos  y  fath  syched  angerddcl  a  fHam- 
Ilyd  oedd  yn  ei  enaid  am  gymundeb  â  Duw:  ac  megys 
na  wna  dim  ddiwallu  yr  hŷdd  breiedig  ond  yr  afonydd 
dyfroedd;  felly  ni  wna  dim  ddiwallu  ei  enaid  yntau 
ond  mwynhad  o  Dduw.  Salm  xliii.  4,  "  Yna  yr  âf 
at  allor  Duw,  at  Dduw  hyfrydwch  fy  ngorfoledd."  Rhodd- 
ir  allor  Duw  yma  am  addoliad  Duw !  yn  awr  nid  addoliad 
noeth  o  Dduw,  ond  cymundeb  â  Duw  oedd  hyíi5ydwch 
gorfoiedd  Dafydd.  Salm  lxiii.  1,  2,  "  Ti,  O  Dduw,  yw 
fy  Nuwi,  yn  íoreu  y'th  geisiaf:  sychedcdd  fy  enaid  am 
danat,  hiraethodd  fy  nghnawd  am  danat,  mewn  tir  cras  a 
sychedig  heb  ddwfr:  i  weled  dy  nerth  a'th  ogoniant,  fel 
y'th  welais  yn  y  cysegr."  JNid  oedd  enaid  Dafydd  yn 
sychedu  am  goron  nac  unrhyw  fawredd  bydol,  ond  am 
fwynhad  hyfrydol  a  melus  o  Dduw  yn  ei  helynt  yn  yr 
anialwch.  ]^i  flysiodd  un  wraig  feichiog  erioea  fwy  am 
y  peth  hyn  neu  arall,  nag  a  flysiodd  enaid  Dafydî  am 
gymundeb  sylweddol  â  Duw  yn  ei  holl  oíidiau  a'i  ddycdd- 
eíiadau.  Salm  lxxxiv.  2,  "  Fy  enaid  a  hiraetha  ac  a 
flysia  am  gynteddau  yr  Arglwydd;  fy  nghaion  a'm  cnawd 
a  waeddant  am  y  Duw  byw."  Wrth  gynteddau  yr  Ar- 
glwydl  yr  ydym  i  ddeall  ei  ordinhadau;  yn  awr,  ní  wnai 
y  rhaihyn,  heb  gymundeb  â  Duw,  ddiwallu  enaid  Dafydd. 

Yr  ydwyf  yn  canmol  y  dywediad  hwnw  o  eiddo  Ber- 
nard,  Nnnauam  abs  te  absque,  te  recedo  :  Kid  wyf  byth 


Y  NEFOEDD.  169 

yn  dyfod  atat  ti,  ond  trwot  ti ;  nid  wyf  by  th  yn  myned 
oddiwrthyt  ti,  hebot  ti. 

VIII.  Pa  bryd  bynag  ya  eloch  i'eh  ystafelloedd,  ym- 
egniwch  yn  daer  am  wir  a  sylweddol  gyniundeb  â  Duw, 
fel  y  galìoch  ddyfod  allan  â  dysgleiriadau  Duw  ar  eich 
ysbrydoedd;  megys  y  daeth  Moses  i  waered  o'r  mynydd 
â'i  wyneb  yn  dysgleiro.  O !  na  ddodwch  i  fyny  gyda'ch 
dagrau,  llawenydd,  a'ch  eangiadau;  eithr  llafuriwch  a 
hiraethwch  am  fwynhau  y  gymdeithas  dufewnol  ac  agos 
hòno  â  Duw  yn  eich  hystafelloedd  ag  a  adawo  y  fath 
arog]  peraidd  a  rhagorol  o  eiddo  Duw  ar  eich  calonau 
a'ch  bucheddau,  ag  a  baro  i  ereill  orfod  dywedyd,  Y  rhai 
hyn  yn  ddiau  a  fuont  gyda'r  lesu.  Y  mae  yn  erchyll 
pan  y  mae  Cristionogion  yn  dychwelyd  o'u  hystafelloedd 
idd  eu  masnachdai,  at  eu  masnachau,eu  teuluoedd,  a'u  traf- 
odiaeth,  heb  y  gradd  lleiaf  o  belydrau  gweledig  o  ddwyfol 
ogoniant  arnynt. 

O  Syrs!  ni  bydd  ystafell  weddi  ond  peth  difywyd  a 
digysur  i  chwi  os  na  fwynheweh  gymuddeb  â  Duw 
ynddi.  Cymundeb  â  Duw  yn  unig  yw  enaid  eich  holl 
ddyledswyddau  ystafellol;  ac  am  hyny  canlynwch  ar  eî 
ol  fel  am  fywyd.  Pan  eloch  i'ch  hystafelloedd,  gollyng- 
wch  bob  peth  ymaith  ag  a  ddichon  attal  eich  mwynhad  o 
Grist.  O !  bydded  ystafell  weddi  yn  gerbyd  i  gludo  eich 
eneidiau  drosodd  at  Dduw,  ac  i'ch  dwyn  i  agosach  cy- 
mundeb  âg  ef.  Na  foddloned  un  ddyledswydd  ystafellol 
chwi,  os  na  ddarfu  i  chwi  gymdeithasu  â  Duw  fel  y 
gwna  cyfaiìl  gy mdeithasu  â  chyfaill,  hyd  yn  nod  wyneb 
yn  wyneb.  Nid  oes  dim  yn  dangos  mwy  o  bydrni  a 
halogedigaeth  calon,  na  hyn, — pan  y  gwna  dynion  weddi 
y n  ddyben  gweddi ;  pan  y  dichon  dynion  fyned  yn  mlaen 
mewn  dyledswydd,  a  chau  i  fyny  ddyledswydd,  ac  heb 
un  amser  fwynhau  y  cymundeb  lleiaf  â  Duw  yn  y 
ddyledswydd. 

Ond  pa  fodd  y  dichon  dyn  wybod  pa  un  a  ydyw  yn 
cael  gwir  gymundeb  â  Duw  mewn  dyledswydd  ai  peidio? 


170 


ÁLLWEDD  DDIEGEL. 


Y  mae  hwn  yn  ofyniad  rliagorol  ac  angenrheidiol,  ac 

0  ganlyniad  y  mae  yn  galw  am  atebiad  boddhaol. 

Yn  gyntaf.  Dichon  dyn  gael  cymnndeb  â  Duw  mewn 
tristwch  a  dagrau,  pan  na  byddo  yn  cael  cymundeb  â 
Duw  mewn  llawenydd  a  hyfrydweh;  dichon  dyn  gael 
cymundeb  â  Duw  yn  ffordd  calon  ddarostyngiad,  a  chalon 
ffieiddiad,  pan  nad  yw  yn  cael  cymundeb  â  Duw  yn 
ffordd  calon  eangiad  a  chalon  gysuriad.  Y  mae  yn  gam- 
gymeriad  mawr  yn  mhlith  llawer  o  Gristionogion  tyner, 

1  feddwl  nad  ydynt  yn  cael  cymundeb  â  Duw  pan  nad 
ydynt  yn  cael  fod  Duw  yn  cyfodi  gorlanwadau  o  lawen- 
ydd  a  chysur  yn  eu  heneidiau:  pan  y  byddont  yn  cael  o 
bresenoldeb  teimladol  Duw  idd  eu  lloni,  eu  hadfywio,  a'u 
rhyddhau  yn  eu  hystafelloedd,  yna  y  maent  yn  barod  i 
ddywedyd  eu  bod  wedi  cael  cymundeb  melus  â  Duw  yn 
eu  hystafelloedd;  ond  os  tỳr  eu  calon  am  bechod,  os 
cyferfydd  â  hwynt,  ac  amlygu  ei  allu  a'i  bresenoldeb,  er 
iselu  a  thaflu  i  lawr  eu  heneidiau  oddiar  yr  olwg  a'r  ystyr- 
iaeth  o'u  hanmherffeithrwydd  a'u  llygredigaeth.au  cryflon, 
mor  anhawdd  yw  ganddynt  gredu  eu  bod  yn  cael  dim 
cymundeb  â  Duw!  Wel,  gyfeillion,  cofiwch  hyn,  un- 
waith  am  yr  oll,  y  dichon  Cristion  gael  cymundeb  mor 
wirioneddol  yn  ffordd  calon  ddarostyngol  ag  a  ddichon 
yn  ffordd  calon  gysurol;  dichon  Cristion  gael  cymundeb 
mor  nodedig  â  Duw  pan  y  mae  ei  lygaid  yn  llawn  dagrau 
ag  a  ddichon  pan  y  mae  ei  galon  yn  llawn  o  lawenydd. 
Weithiau  y  mae  Duw  yn  cyfarfod  â  Christion  yn  ei 
ystafell  ac  yn  ei  fawr  ddarostwng;  ar  brydiau  ereill,  y 
mae  yn  ei  loni,  ei  gysuro,  ei  adfywio,  a'i  fywhau  yn 
rhyfeddol.  Nid  yw  Duw  bob  amser  yn  ymweled  â'r 
enaid  yr  un  ffordd,  nid  yw  bob  amser  yn  dyfod  i  mewn 
drwy  yr  un  a'r  unrhyw  ddrws.  Yr  ydym  weithiau  yn 
dysgwyl  cyfaill  i  mewn  drwy  ddrws  y  wyneb,  a  phryd 
arall  y  daw  drwy  ddrws  y  cefn;  a  phrydiau  ereill  pan  yr 
edrychom  am  dano  drwy  ddrws  y  cefn,  y  daw  drwy 
ddrws  y  wyneb;  ac  yn  mron  yr  un  fath  y  mae  gyda 
dyfodiad  Duw  i  mewn  i  eneidiau  ei  bobl.    Weithiau  y 


I 

It  ÎÎEFOEDD.  171 

maent  yn  myned  i  mewn  idd  eu  hystafelloedd  gan  obeithio 
y  daw  Duw  i  raewn  drwy  ddrws  y  wyneb  o  lawenydd  a 
chysur,  a'r  pryd  hyny  y  daw  i  mewn  drwy  ddrws  y  cefn 
o  dristwch  a  blinder.  Brydiau  ereill,  pan  y  meddyliant 
y  dylai  Duw  ddyfod  i  mewn  drwy  ddrws  y  cefn  o  ddar- 
ostyngiad,  gan  ddryllio  a  thoddi  eu  calonau,  y  pryd 
hwnw  y  daw  Duw  i  mewn  drwy  ddrws  y  wyneb  o  lawen- 
ydd  a  dyddanwch,  gan  loni  a  sirioli  eu  heneidiau. 

Yn  aiL  Yr  wyf  yn  ateb,  nad  yw  pob  Cristion  yn 
mwynhau  gogymaint  cymundeb  â  Duw;  y  mae  rhai  yn 
mwynhau  llawer  o  gymundeb  â  Duw  yn  eu  hystafell- 
oedd,  ac  ereill  ond  ychydig.  Cafodd  Moses  gymundeb 
mwy  goleu,  gogoneddus,  a  pharhaus  â  Duw  nag  a  gaf- 
odd  neb  arall  yn  yr  amseroedd  hyny  ag  yr  oedd  efe  yn 
byw  ynddynt.  Ni  lefarodd  Duw  wyneb  yn  wyneb  wrth 
neb  megys  y  gwnaeth  wrth  Moses.  A  chafodd  Abra- 
ham  gymundeb  mwy  agos,  eyfeiDgar,  ac  anwyl  â  Duw, 
nag  a  gafodd  Lot  dduwiol,  na  neb  arall  yn  y  dyddiau 
hyny.  Ac  er  i'r  holl  ddysgyblion  (oddigerth  Judas) 
gael  cymundeb  melus  â  Christ  yn  nyddiau  ei  gnawd, 
eto  cafodd  Pedr,  Iago,  ac  loan,  gymundeb  mwy  llawn, 
ihagorol,  ac  eglur  âg  ef,  na'r  lleill.  O'r  holl  ddysgybl- 
bn,  Ioan  a  gafodd  y  cymundeb  mwyaf  mynwesol,  ac 
efe  oedd  yr  un  mwyaf  anwyl  yn  Uys  Crist;  pwysodd  ef 
xv  ei  fynwes;  a  gallai  ddywedyd  unrhyw  beth,  a  chael 
unrhyw  beth  gan  Grist;  yn  awr  nad  yw  yr  holl  Grist- 
ionogion  yn  mwynhau  yr  un  cyífelyb  gymundeb  â  Duw 
yn  eu  hystafelloedd,  a  ellir  ei  brofi  yn  eglur  yn  y  dull 
canlynol: 

1 .  Nid  y w  pawb  Cristionogion  yn  parotoi  yn  ogymaint 
at  fwynhau  cymundeb  ystafellol  â  Duw,  ac  y  mae  hyny 
yn  un  rhe«wm  paham  nad  yw  Cristionogion  yn  mwynhau 
yr  un  gogymaint  cymundeb  â  Duw. 

2.  Nid  yw  pawb  Cristionogion  yn  ogymaint  yn 
gwerthfawrogi  cymundeb  â  Duw.  Y  mae  rhai  yn 
gwerthfawrogi  cymundeb  â  Duw  yn  eu  hystafelloedd 
uwchlaw  pob  peth  arall.    Fel  y  dywedodd  y  merthyr 


172 


ALLWEDD  DDIRGEL 


rhagorol  hwnw,  "  Meìldigedig  fyddo  yr  hwn  sydd  yn 
gwerthfawrogi  yr  holl  fyd  rhagor  i  un  awr  o  gymundeb 
â  Duw."  Y  maent  yn  edrych  arno  fel  y  perl  hwnw,  er 
mwynhau  pa  un  y  maent  yn  barod  i  werthu  yr  oll,  ac 
ymadael  â'r  cwbl ;  y  mae  ereill  yn  ei  brisio  yn  îs,  ac  felly 
yn  mwynhau  llai  o  hono,  nag  ereill  sydd  yn  gosod  uwch 
gwerth  arno. 

3.  Nid  y  w  pawb  Cristionogion  yn  ogyffelyb  ymgyrchu 
ar  ol  cymundeb  â  Duw  yn  y  dirgel:  y  mae  rhai  yn  ym- 
gyrchu  ar  ol  y  cymundeb  hwn  fel  yr  ymgyrcha  dyn  con- 
demniedig  ar  ol  maddeuant,  neu  fel  yr  ymgyrcha  cardotyn 
tylawd  ar  ol  elusen.  Yn  awi^  gwyddoch  fod  y  rhai  hyn 
yn  ymgyrchu  yn  mlaen  gyda'r  difrifwch  mwyaf,  y  gwres- 
ogrwydd  mwyaf,  a  ehyda'r  taerineb  mwyaf  a  eliir  meddwl 
am  dano.  Ond  y  mae  ereill  yn  ymgyrchu  ar  ol  cymundeb 
â  Duw  yn  eu  hystafelloedd  yn  fwy  oerllyd  ac  esgeulus. 
"  Diosgais  fy  mhais,  pa  fodd  y  gwisgaf  hi?  Golchsis  fy 
nhraed,  pa  fodd  y  cüfwynaf  hwynt?"  Yn  awr,  yrhai 
sydd  yn  ymgyrchu  fwyaf  ar  ol  cymundeb  â  Duw  yi  eu 
hystafelloedd,  a  fendithir  yn  gyffi^edin  â'r  gTaddau  eithaf 
o  gymundeb  âg  ef. 

4.  Md  yw  pawb  Cristionogion  yn  gwneyd  cymaim 
o'u  cymundeb  â  Duw  a'u  gilydd;  ac  am  hyny  nid  jàjm 
yn  mwynhau  yr  un  fath  gymundeb  âg  ef.  Gwna  rha. 
Cristionogion  gynyddiad  mwy  doeth,  santaidd,  a  pharhaus 
o'u  cymundeb  â  Duw  nag  a  wna  ereill;  ac  o  ganlyniad, 
bendithir  hwy  â  graddau  uwch  o'r  cyfryw  gymdeithas 
nag  ereill.  Defnyddia  rhai  Cristionogion  eu  hystafell 
gymundeb  â  Duw  yn  erbyn  y  byd,  y  cnawd,  a'r  diafol, 
yn  fwy  nag  a  wna  ereill;  ac  am  hyny  nid  rhyfedd  yw  os 
ydynt  yn  mwynhau  mwy  o  gymundeb  â  Duw  yn  eu 
hystafelloedd  nag  ereill. 

5.  Nid  oes  angen  ar  bawb  Cristionogion  am  yr  un  cy- 
mundeb  â  Duw  yn  eu  hystafelloedd.  Nid  oes  gan  bawb 
Cristionogion  yr  un  lle  yn  nghorff  dirgeledig  Crist:  y 
mae  rhai  yn  Uywodraethu  ac  ereill  yn  cael  eu  Hywodr- 
aethu.    Yn  awr,  y  mae  pob  dyn  yn  sefyll  mewn  mwy 


Y  NEFOEDD. 


173 


neu  iai  o  angen  am  gymundeb  â  Duw  yn  ol  y  mae  yn 
sefyll  ynddo  yn  nghorff  Crist.  Eilwaith,  nid  oes  gan 
bawb  Cristionogion  yr  un  baich  i'w  ddwyn,  na'r  un  an- 
hawsderau  i  fyned  drwyddynt,  na'r  un  profedigaethau  i 
ymdrechu  i'w  herbyn,  na'r  un  nwydau  a  llygredigaethau 
i'ẃ  marweiddio,  na'r  un  trugareddau  a  phrofiadau  i'w 
ymehangu;  gan  hyny  nid  oes  angen  ar  bawb  Cristionog- 
ion  am  y  cyfYelyb  gymundeb  â  Duw  yn  y  dirgel.  Yn 
awr,  y  mae  Duw  yn  gyfrredin  yn  gollwng  ei  hun  allan 
yn  fwy  neu  lai  mewn  fíbrdd  o  gymundeb,  yn  ol  fel  y 
bydd  angenrheidiau  ac  amgylchiadau  ei  bobl  yn  galw. 

6.  Mae  rhai  Cristionogion  yn  cyfarfod  â  mwy  o  attalfeydd 
allanol  a  thufewnol  nag  ereill;  ac  y  mae  gaiwedigaethau, 
perthynasau,  ac  amgylchiadau  allanol  rhai  Cristionogion 
yn  attal  eu  cymundeb  ystafeilol  â  Üuw.  Heblaw  hyn, 
y  mae  Satan  yn  fwy  diwyd  wrth  rai  Cristionogion  nag  y 
mae  wrth  ereill;  ac  y  mae  llygredigaethau  yn  gweith- 
redu  yn  fwy  cryf  a  nerthol  mewn  rhai  Cristionogion  nag 
mewn  ereill;  a  gadewch  i  mi  chwanegu  hyn  at  y  lleill 
oll,  fod  tymherau  naturiol  rhai  Cristionogion  yn  fwy 
croes  i  ddyledswyddan  ystafeüol  nag  yw  tymherau  natur- 
iol  ereill,  ac  am  hyny  nid  y w  pawb  Cristionogion  yn  cael 
y  cyífeiyb  gymundeb  â  Duw  yn  eu  hystafeiloedd,  eithr 
y  mae  rhai  yn  cael  mwy  a  rhai  lai,  yn  ol  fel  y  byddo 
Duw  yn  ei  anfeidrol  ddoethineb  yn  gweled  yn  oreu. 

Yn  awr,  na  ddyweded  yr  un  Cristion  nad  yw  yn  cael 
dim  cymundeb  â  Duw  mewn  ystafell  weddi  am  nad  yw 
yn  cael  y  fath  gyflawn,  y  fath  ddewisol,  y  fath  felus,  y 
fath  deimladol,  a'r  fath  barhaus  gymundeb  â  Duw  ag  a 
gafodd  y  cyfryw  a'r  cyfry w  saint,  neu  ag  y  mae  y  cyfry w 
a'r  cyfryw  saint  yn  ei  gael;  oblegid  nid  yw  pawb  saint 
yn  mwynhau  yr  un  ogymaint  cymundeb  â  Duw  yn  eu 
hystafelloedd.  Y  mae  rhai  yn  cael  mwy  a  rhai  lai;  y 
mae  rhai  yn  cael  uwch  graddau,  a  rhai  îs;  y  mae  rhai 
yn  cael  eu  gobiygu  yn  y  drydedd  nef,  pan  nad  yw  ereill 
ond  yn  cael  eu  gobiygu  yn  y  cymylau.  Pa  ddyn  sy 
mor  blentynaidd  a  ddadieua  fel  hyn:  nad  oes  ganddo 


174 


ALLWEDD  DDIRGEL 


ddim  doethineb,  am  nad  oes  ganddo  ddoethineb  Solomon ; 
neu  nad  oes  ganddo  ddim  nerth,  am  nad  oes  ganddo 
nerth  Samson;  neu  nad  oes  ganddo  ddim  bywyd,  am 
nad  oes  ganddo  gyflymdra  Ahimaas ;  neu  nadoes  ganddo 
ddim  etifeddiaeth,  am  nad  oes  ganddo  oludoedd  Difes; 
ac  eto  y  mae  llawer  o  Gristionogion  gweiniaid  mor 
blentynaidd  a  dadlu  fel  hyn,  sef,  nad  ydynt  hwy  yn  cael 
dim  cymundeb  â  Duw,  am  nad  ydynt  yn  cael  y  fath 
uchel,  y  fath  gysurlawn,  a'r  fath  barhaus  gymundeb  â 
Duw  yn  eu  hystafelloedd  ag  a  gafodd  y  cyfryw  a'r  cyf- 
ryw  saint,  neu  ag  y  mae  y  cyfryw  a'r  cyfryw  saint  yn 
ei  gael  yn  awr;  lle  y  dylent  ddwys  ystyried,  er  fod  rhai 
saint  yn  cael  cymundeb  cryf  â  Duw,  eto  nad  yw  Crist- 
ionogion  ereill  yn  cael  ond  cymundeb  gwan  âg  ef;  ac  er 
fod  rhai  o  weision  Duw  yn  cael  beunyddiol,  parhaus,  a 
diymattal  gymundeb  â  Duw,  eto  nid  yw  ereill  o'i  weision 
yn  cael  ond  cymundeb  mwy  byr  ac  ansefy dlog  âg  ef.  Ond, 
Yn  drydydd.  Yr  wyf  yn  ateb,  Pan  y  mae  dyn  yn 
gweithredu  gras  mewn  ystafell  ddyledswyddau,  yna  yn 
ddiau  y  mae  yn  cael  cymundeb  â  Duw;  pan  y  mae  dyn  yn 
gweithredu  ffydd  ar  Dduw,  neu  ffydd  yn  yr  addewidion, 
neu  ffydd  yn  ngwaed  Crist,  neu  pan  y  mae  dyn  mewn 
dirgel  ddyledswyddau  yn  edifarhau  am  bechod,  neu  yn 
caru  Iesu  Grist,  neu  yn  gosod  Duw  fel  gwrthddrych 
ei  lawenydd,  &c,  yna  y  mae  yn  cael  cymundeb  â 
Duw,  yna  y  mae  yn  cael  cymdeithas  â'p  Tad,  ac 
â'r  Mab,  Dichon  dyn  diadgenedledig  weithredu  doniau 
a  rhanau  mewn  dyledswydd,  ond  ni  ddichon  weithredu 
gras  mewn  dyledswydd;  oblegid  ni  ddichon  neb  weith- 
redu  gras  mewn  dyledswydd,  ond  yr  hwn  sydd  a  gras  yn 
ei  enaid:  oddiyma  y  mae,  nad  yw  dynion  halogedig  dan 
y  bywiogrwydd  mwyaf  a'u  cywreinrwydd,  rhanau  a  don- 
iau  mewn  dyledswyddau  crefyddol,  yn  mwynhau  dim 
cymundeb  â  Duw  un  amser,  tyst  o  hyn  yr  Ysgrifenydd- 
ion  a'r  Phariseaid,  Demas,  Judas,  Simon  Magus,  &c.  Os 
byth  yr  ewyllysioch  gael  amlygrwydd  o'ch  cymundeb  â 
Duw  mewn  ystafell-ddyledswyddau,  edrychwch  yn  fanwl 


t 


Y  NEFOEDD. 


175 


i  fywiogrwydd  eich  grasusau,  a  chynhyrfwch  i  fyny  yn 
ofalus  ras  Duw  yr  hwn  sydd  ynoch.  Ond, 

Yn  bedioaredd.  Yr  wyf  yn  ateb,  Pan  y  mae  dyn 
yn  cael  cymundeb  â  Duw  yn  ei  ystafell,  yna  y  mae 
yn  rhoddi  i  Dduw  ogoniant  ei  holl  weithrediadau,  a'i  fy w- 
iogaethau.  Mae  cymundeb  â  Duw  bob  amser  yn  nerthu 
dyn  i  osod  coron  o  fawl  ac  anrhydedd  ar  ben  Duw,  tyst  o 
hyny  yw  y  fawl-wers  ddiolchus  a  graslawn  hòno  o  eiddo 
Dafydd  a'i  bobl  yn  1  Chron.  xxix,  13,  "  Ac  yn  awr,  ein 
Duw  ni,  yr  ydym  ni  yn  dy  foliannu  ac  yn  clodfori  dy 
enw  gogoneddus."  Dynion  nad  yw  yn  mwynhau  dim 
cymundeb  â  Duw  yn  nyledswyddau  crefydd,  sydd  yn 
barhaus  aberthu  idd  eu  rhwyd  eu  hunain,  y  maent  yn 
bendithio  ac  yn  clodfori  eu  hunain  yn  barhaus,  y  maent 
yn  meddwl  nad  yw  y  goron  o  anrhydedd  yn  weddus  i 
ben  neb  ond  yr  eiddynt  hwy;  tra  y  gwna  y  rhai  sydd  yn 
mwynhau  cymundeb  â  Duw  ddigoroni  eu  hunain  i  goroni 
Duw,  gwnant  ddigoroni  eu  galluoedd  a'u  caniadau,  i  osod 
y  goron  o  fawl  ar  ben  Duw  yn  unig.  Tydi  a  ddywedi 
dy  fod  yn  cael  cymundeb  â  Duw  mewn  ystafell-ddyled- 
swyddau,  ond  ar  ben  pwy  yr  wyt  yn  gosod  y  goron-bleth 
o  fawl?  Os  ar  ben  Duw,  yr  wyt  yn  cael  cymundeb  â 
Duw;  os  ar  dy  ben  dy  hun,  nid  wyt  yn  cael  dim  cymundeb 
â  Duw.  Megys  y  mae  yr  holl  afonydd  yn  rhedeg  i'r  môr, 
a'r  holl  linellau  yn  cyfarfod  yn  y  canol,  felly  pan  y  mae 
ein  holl  ystafell-ddyledswyddau  yn  dybenu  ac  yn  cyd- 
gyfarfod  yn  nyrchaíiad  gogoniant  Duw,  yna  yr  ydym  yn 
cael  cymundeb  â  Duw  ynddynt. 

Yr  oedd  Constantine  yn  arfer  ysgrifenu  enw  Crist 
uwch  ben  ei  ddrws.  Pan  y  mae  dyn  yn  cael  cymundeb 
â  Christ,  yna  efe  a  ysgrifena  anrhydedd  Crist  ar  ei  ddy- 
ledswydd.  Dywed  rhai  föd  enw  Iesu  wedi  ei  gerflo  ar 
galon  Ignatius;  yr  wyf  finau  yn  sicr,  pan  y  mae  dyn  yn 
cael  cymundeb  â  Duw  mewn  dyledswydd,  y  caifY  anrhyd- 
edd  a  gogoniant  Iesu  wedi  ei  gerfio  ar  y  ddyledswydd 
hòno.  Ond, 

Yn  òummed.  Yr  wyf  yn  ateb,  Pan  y  mae  cyílawn- 


176 


ALLWEDD  DDIRGEL 


iad  o  ddyledswyddau  ystafellol  yn  gadael  yr  enaid  mewn 
gwell  agwedd,  yna  y  mae  dyn  yn  cael  cymundeb  â  Duw 
ynddynt.  Pan  y  mae  dyn  yn  dyfod  allan  o  ddyled- 
swyddau  ystafellol,  mewn  agwedd  mwy  santaidd,  gostyng- 
edig,  ac  ysbrydol,  neu  mewn  agwedd  mwy  gwyliadwrus 
a  nefolaidd,  neu  mewn  agwedd  mwy  bywhaol  ac  adfyw- 
iol,  yna  yn  ddiau  y  mae  wedi  cael  cymundeb  â  Duw  yn 
y  dyledswyddau  hyny.  Pan  y  dêl  dyn  allan  o'i  ystafell, 
ac  yn  cael  fod  agwedd  ei  galon  wedi  ei  gosod  yn  gryfaeh 
yn  erbyn  pechod,  yn  fwy  uchel  benderfynol  i  rodiaw 
gyda  Duw,  wedi  ei  chroeshoelio  yn  fwy  rr  byd,  wedi  ei 
nefol-sefydlu  yn  fwy  yn  erbyn  profedigaethau,  yna  yn 
ddiau  y  mae  wedi  cael  cymundeb  â  Duw  yn  ei  ystafell. 

Yn  chweched.  Yr  wyf  yn  ateb,  Pan  y  mae  dyled- 
swyddau  ystafellol  yn  addasu  y  dyn  i  ddyledswyddau 
ereill,  yna  yn  ddiau  y  mae  wedi  cael  cymundeb  â  Duw. 
Pan  y  mae  dyledswyddau  ystafellol  yn  addasu  dyn  at 
ddyledswyddau  cyhoeddus,  neu  ddyledswyddau  yr  alwed- 
igaeth  yn  mha  un  y  gosododd  Duw  ef,  yna  yn  ddiau  y 
mae  wedi  cael  cymundeb  â  Duw  ynddynt.  Pan  y  mae 
dyn  mewn  dyledswyddau  ystafellol  yn  cael  mwy  o  nerth 
ysbrydol  i  gynawni  y  dyledswyddau  hyny  ag  sydd  yn  or- 
phwysedig  arno,  yna  yn  ddiamau  efe  a  gyfarfu  â  Duw, 
neu  pan  y  mae  un  ddyledswydd  yn  fy  addasu  i  un  arall, 
megys  pan  y  mae  gweddio  yn  fy  addasu  i  ddarlìen, 
neu  ddarllen  i  weddio ;  neu  pan  y  mae  darllen  neu  wedd- 
îo  yn  fy  addasu  at  y  dyledswyddau  ysbrydol  hyny,  sef, 
hunan-ymholiad,  santaidd  fyfyriad,  ac  enaid  ddarostyng- 
iad,  &c,  yna  gallaf  hyderu  íbd  rhyw  gyfrinach  ragorol 
wedi  bod  rhwng  fy  enaid  â  Duw.  Pan  pa  fwyaf  y 
gwecldiwyf  yn  fy  ystafell,  mwyaf  y'm  haddasir  i  weddio 
yn  fy  ystafell;  a  mwyaf  a  ddarllenwyf,  mwyaf  y'm  haddasir 
i  ddarllen  yn  fy  ystafell;  a  phafwyaf  a  fyfyriaf,  mwyaf  y'm 
haddasir  i  fyfyriaw  yn  fy  ystafell;  a  pha  fwyaf  y  chwil- 
iwyf  ac  yr  holwyf  fy  nghalon,  mwyaf  oll  fyddaf  yn  cael 
fy  nghymwyso  i  chwiliaw  a  holi  fy  nghalon  yn  fy  ystaf- 
ell;  yna  gallaf  hyderu  fy  mod  wedi  cael  cymundeb  â  Duw. 


Y  NEFOEDD. 


177 


Yn  seithfed.  Yr  wyf  yn  ateb,  Fod  pob  dirgel  gymun- 
deb  â  Duw  yn  enaid  ddarostyngol  ac  yn  enaid  ymddar- 
ostyngol.  Abraham  oedd  ddyn  a  gafodd  lawer  o  gy- 
mundeb  dirgel  â  Duw,  ac  yr  oedd  yn  ddyn  isel  iawn  yn 
ei  olwg  ei  hun.  Gen,  xviii.  27:  "  Ac  Abraham  a  ateb- 
odd  ac  a  ddywedodd,  Wele  yn  awr  y  decbreuais  lefaru 
wrth  fy  Arglwydd,  a  mi  yn  llwch  ac  yn  lludw."  Gyda 
golwg  ar  fy  nharddiad,  medd  Abraharn,  nid  wyf  ond 
llwch  a  lludw;  gyda  golwg  ar  fy  haeddiant,  haeddu  yr 
wyf  fy  liosgi  yn  ulw.  Md  oes  neb  mor  ostyngedig  a'r 
rhai  hyny  ag  sydd  yn  cael  agos  gymundeb  â  Duw. 
Jacob  oedd  ddyn  yr  hwn  a  gafodd  ìawer  o  gymundeb 
dirgelaidd  â  Duw,  a  dyn  yr  hwn  oedd  yn  fychan  iawn 
yn  ei  olwg  ei  hun.  Gen.  xxxii.  10:  "M  ryglyddais  y 
leiaf  o'th  holl  drugareddau  di,  nac  o?r  holl  wirionedd  a 
wnaethost  â'th  was;"  neu  yn  ol  yr  Hebraeg,  Llai  wyf 
na'th  holl  drugareddau.  Pan  yr  oedd  Jacob  i  ymwneyd 
â  Laban,  y  mae  yn  dadleu  ei  deilyngdod;  ond  pan  yr 
oedd  i  ymwneyd  â  Duw,  y  mae  yn  darostwng  ei  hun 
islaw  y  lleiaf  o'i  drugareddau.  Moses  oedd  ddyn  yr 
hv/n  a  gafodd  lawer  o  gymundeb  dirgeî  â  Duw,  a'r  dyn 
llareiddiaf.  Num.  xii.  3:  "A'r  gŵr  Moses  ydoedd  lar- 
eiddiaf  o'r  hoil  ddynion  ydoedd  ar  wyneb  y  ddaear." 

Josephus,  ŵrth  ysgrifenu  am  Moses,  a  ddywed  ei  fod 
mor  rhydd  oddiwrth  nwydau  fel  na  wyddai  am  ddim  o'r 
fath  beth  yn  ei  enaid;  ni  wyddai  am  nwydau  ond  wrth 
eu  henwau,  a'u  gweled  mewn  ereill;  ond  ni  theimlodd 
hwynt  ynddo  ei  hun.  Ac  felly,  pan  ymddangosodd 
gogoniant  Duw^  iddo,  syrthiocld  ar  ei  wyneb,  Num.  xvi. 
22,  yn  arwydd  o  ostyngeiddrwydd  a  hunan-ddarostyng- 
iad.  Dafydd  oedd  ŵr  a  gafodd  lawer  o  gymundeb  dirgel 
â  Duw,  ac  mor  fawr  y  mae  efe  yn  ei  ddarostwng  ei  hun, 
1  Sam.  xxvi.  20,  "  Brenin  Israel  a  ddaeth  allan  i  geisio 
chwannen;"  a  pheth  sydd  fwy  dirmygns  na  chwannen? 
Felly  pen.  xxiv.  14:  "  Ar  ol  pwy  y  daeth  brenin  Israel 
allan?  ar  ol  pwy  yr  ydwyt  ti  yn  erlid?  ar  ol  ci  marw,  ar 
ol  chwannen."    Fel  pe  dywedasai  Dafydd^  Nid  yw  y 


178  ALLWEDD  DDIRGEL 

drafferth  yn  werth  ffiloreg;  y  mae  islaw  urddasrwydd  ac 
anrhydedd  brenin  Israel  i  gyrneryd  y  fath  boen,  ac  i 
ganlyn  mor  angerddol  ar  ol  y  fath  ddim  tylawd  ag  ydwyf 
fi,  yr  hwn  nad  oes  genyf  ddim  mwy  o  nerth  neu  allu  i 
gnoi  neu  niweidio  na  chî  marw  neu  chwannen.  Felly 
Salm  xxii.  6,  "A  minau,  pryf  ydwyf,  ac  nid  gwr."  Yn 
awr,  pa  beth  wanach,  llai  parchedig,  neu  ynfwy  dirmyg- 
us?  Beth  a  sathir  yn  fwy  dan  draed  na  phryf  ?  Y 
Hebreig  talognath,  a  gyfleithir  yma  pryf,  sydd  yn 
arwyddo  pryf  bychan  iawn,  y  cyfryw  a  eppiliant  mewn 
sidan,  y  rhai  sydd  mor  fychan  feì  mai  prin  y  gall  dyn  eu 
gweled  a'u  canfod.  Fel  hyn  y  gwelwch  i  Dafydd  dduw- 
iol  ddarostwDg  ei  hun  islaw  pryfedyn,  ie,  islaw  y  lleiaf 
o'r  pryfed.  Isid  oes  neb  yn  gosod  cyn  îleied  gwerth 
arno  ei  hun  ag  y  mae  yr  hwn  sydd  yn  cael  cymundeb 
dirgel  â  Duw  yn  ei  wneyd.  Darfu  i'r  pedwar  henuriaid 
ar  hugain  fwrw  eu  coronau  i  lawr  wrth  draed  lesu  Grist, 
Dat.  iv.  10,  11.  Eu  coronau  sydd  yn  arwyddo  eu  holl 
dufewnol  ac  allanol  urddas,  rhagoriaeth.au,  a'u  gogon- 
iant.  Bwrw  i  lawr  eu  coronau  sydd  yn  arwyddo  eu 
mawr  ostyngeiddrwydd  a'u  hunan-ddarostyngiad.  Pan 
y  dichon  Cristionogion  yn  eu  hystafelloedd  fwrw  i  lawr 
eu  coronau,  eu  dyledswyddau,  eu  cyflawniadau,  eu  gras- 
usau,  eu  heangiadau,  a'u  mwynhad  wrth  draed  Iesu  Grist, 
ac  eistedd  i  lawr  mewn  iseliad  a  bychaniad  o  honynt  eu 
hunain,  yna  yn  ddiau  y  maent  wedi  cael  cymundeb  melus 
ac  agos  iawn  â  Duw. 

Y  mae  gan  Chrysostom  ddywediad  rhyfeddol  am  os- 
tyngeiddrwydd.  Meddyliwch  (eb  efe)  fod  dyn  wedi  ei 
halogi  â  phob  ysgelerder,  eto  yn  ostyrigedig,  ac  un  arail 
wedi  ei  addurno  â  doniau,  grasusau,  a  dyledswyddau,  eto 
yn  falch,  byddai  y  gostyngedig  mewn  gwell  sefyllfa  na'r 
balch  luedi  y  cwbL 

Pan  y  gall  dyn  ddyfod  allan  o'i  ystafell  ddyìedswydd- 
au,  a  dyvredyd  fel  y  dywedodd  Ignatius  unwaith  am  dano 
ei  hun,  Nonsitm  dignus  dici  minimtis,  Nid  wyf  deilwng 
i  gael  fy  ugalw  y  ìleiaf;  yna  yn  ddiau  y  mae  wedi  cael 


Y  NEFOEDD. 


179 


eymdeithas  â  Duw  ynddynt.  Yr  holl  gymundeb  ag  y 
mae  y  creadur  yn  ei  gael  â  Duw  yn  ei  ystafell,  sydd  yn 
enaid  ddarostyngol  iawn.  Yn  yr  oll  o  gymundeb  dyn  â 
Duw,  gwna  rhai  pelydrau  o  ogoniant  a  mawrhydi  Duw 
dywynu  ar  ei  enaid.  Yn  awr,  pob  dwyfol  amlygiadau 
ydynt  yn  ddarostyngol  ac  yn  iselhaol  iawn,  fel  y  gallwch 
weled  yn  yr  anghreirYtiau  mawrion  hyny  o  eiddo  Job  ac 
Esay.  Job  xlii.  5,  6:  "  Myíì  a  glywais  â'm  clustiau  son 
am  danat:  ond  yn  awr  fy  llygad  a'th  welodd  di.  Am  hyny 
y  mae  yn  ffiaidd  genyf  fi  fy  hun;  ac  yr  ydwyf  yn  edif- 
arhau  mewn  llwch  a  lludw."  Esay  vi.  1,5:  "  Gwelais 
hefyd  yr  Arglwydd  yn  eistedd  ar  eisteddfa  uchel  a  dyrch- 
afedig,  a'i  odre  yn  ìlenwi  y  deml.  Yna  y  dywedais, 
Gwae  fi :  canys  darfu  am  danaf:  o  herwydd  gŵr  halog- 
edig  ei  wefusau  ydwyf  fì,  ac  yn  mysg  pobl  halogedig  o 
wefusau  yr  ydwyf  yn  trigo:  canys  fy  llygaid  a  welsant  y 
brenin,  Arglwydd  y  lluoedd."  O !  y  cymundeb  melus  a 
gafodd  Elias  â  Duw  yn  yr  ogof ! 

Yr  oedd  pendeíîges  unwaith  yr  hon  oedd  wedi  ei 
thrallodi  yn  ei  meddwl,  ac  wedi  ei  gadael  gan  Dduw,  fel 
na  allasid  ei  dwyn  gan  ŵr  na  neb  cyfeillion  Cristionogol 
i  wrandaw  na  darllen  un  dim  ag  a  allai  fod  er  lles  ys- 
brydol  i'w  henaid;  qnd  o'r  diwedd  ei  gŵr,  drwy  lawer 
o  daerineb,  a  lwyddodd  mor  bell  ag  i  gael  darllen  un 
bennod  o'r  Beibl  iddi;  feìly  efe  a  ddarllenodd  Esay  lvii; 
a  phan  ddaeth  at  y  bymthegfed  adnod,  "Canys  fel  hyn 
y  dywed  y  Goruchel  a'r  dyrchafedig,  yr  hwn  a  breswylia 
dragwyddoldeb,  ac  y  mae  ei  enw  yn  Santaidd,  Y  gor- 
uchelder  a'r  cysegr  a  breswyliaf;  a  chyda'r  cystuddiedig 
ac  isel  o  ysbryd,  i  fywhau  y  rhai  isel  o  ysbryd,  ac  i  fyw- 
hau  calon  y  rhai  cystuddiedig,"  uO!  (ebe  hi)  a  ydyw  hi 
felly,  fod  Duw  yn  preswylio  gyda'r  cystuddiedig  a'r  isel 
o  ysbryd?  Yna  yr  wyf  yn  sicr  ei  fod  yn  preswylio  gyda 
mi;  oblegid  y  mae  fy  nghalon  wedi  ei  thori  yn  fil  o 
ddarnau.  O!  destyn  dedwydd,  ac  amser  dedwydd,  i  mi 
erioed  gael  clywed  y  fath  gysur."    Ac  ar  hyn  hi  a  ad- 


180 


ALLWEDD  BDIRGEL 


ferwyd.  Pa  fwyaf  o  gyrnundeb  â  Duw  y  mae  dyn  yn 
ei  gael,  mwyaf  isel  a  chystuddiedig  fydd  ei  galon. 

Bradford  santaidd  oedd  ddyn  a  gafodd  lawer  o  gy- 
mundeb  dirgel  â  Duw,  a  gwnai  yn  aml  danysgrifio  ei 
hun  yn  ei  lythyrau,  "Ioan  y  rhagrithiwr,  a  bedd  wedi 
ei  wyn-galchu."  Agur  oedd  un  o'r  dynion  doethaf  a 
santeiddiaf  ar  y  ddaear  yn  ei  ddydd,  a  chondemniodd  ei 
bun  ei  fod  yn  fwy  anifeilaidd  na  neb,  ac  nad  oedd  deall 
dyn  ganddo.  Mor  beraidd  y  w  arogl  isel  lysiau  y  drindod 
(violet)  uwchlaw  y  tidip  coegaidd  ag  sydd  yn  eicb 
gerddi  î  Y  Cristion  gostyngedig  y  w  y  mwyaf  hawddgar 
a  charuaidd.  Pan  ddichori  dyn  ddyfod  allan  o'i  gell  gyda 
gweddi  fel  Augustine,  "  Yr  wyf  yn  füeiddio  yr  hyn 
ydwyf,  ac  yn  caru  ac  yn  dymuno  yr  hyn  nad  ydwyf:  O 
ddyn  truenus  fel  ag  ydwyf,  yn  yr  hwn  na  ddarfu  i  groes 
Crist  ddim  bwyta  allan  eto  fìas  gwenwynig  a  chwerw  y 
pren  cyntaf;"  neu  fel  y  dywed  un  aralì,  "  Arglwydd,  yr 
wyf  yn  gweled,  ac  eto  yr  wyf  yn  ddall;  yr  wyf  yn 
ewyllysio,  ac  eto  yn  rhyfela;  yr  wyf  yn  fiieiddio,  ac  eto 
yr  wyf  yn  caru;  yr  wyf  yn  canlyn,  ac  er  hyny  yn  syrth- 
io;  yr  wyf  yn  cyrchu  yn  mlaen,  ac  eto  yn  pallu;  yr  wyf 
yn  ymdrechu,  ac  eto  yr  wyf  yn  clofn;"  yna  gall  fod  yn 
hyderus  ei  fod  wedi  cael  cymundeb  â  Duw  yn  ei  ystafell. 
Yr  hwn  sydd  yn  dyfod  allan  o'i  ystafell-ddyledswyddau 
gan  ddarostwng  ei  hun.  a  gosod  ei  hun  wrth  draed  Duw, 
cafodd  hwnw  yn  ddiau  gymundeb  âg  ef;  ond  pan  ddel 
dynion  allan  o'u  hystafelloedd  â  chalonau  chwyddedig  a 
dyrchafedig,  fel  yr  oedd  ealon  y  Pharisead,  amlwg  yw  na 
ehawsant  gymundeb  âg  ef.  Ni  bu  Duw  yn  agos  i 
eneidiau  y  rhai  sydd  yn  dywedyd,  u  Saf  ar  dy  ben  dy 
hun;  na  nesâ  ataf  fi,  canys  santeiddiach  wyf  fi  na  thi," 
Esay  lxv.  5.  Ond, 

Yn  icytlìfed,  ac  yn  olaf.  Pan  y  mae  dyn  yn  cael  fod  y 
fath  rinwedd  a  grym  dirgelaidd  yn  rhedeg  drwy  ei  ys- 
tafell  ddyledswyddau,  fel  ag  i  glwyfo  a  gwanhau  ei  anwyl 
halogedigaeth,  dryllio  grym  a  nerth  ei  bechod  parod,  a 
gosod  ei  galon  yn  fwy  cynawn  yn  erbyn  ei  chwant  anwvl, 


Y  NEFOEDD. 


181 


yna  yn  ddiau  y  mae  wedi  cael  cymundeb  â  Duw.  Esay 
ii.  20:  "  Yn  y  dydd  hwnw  y  teifl  dyn  ei  eifcmod  arian, 
a'i  eilunod  aur  (y  rhai  a  wnaethant  iddynt  i'w  haddoli) 
i'r  wadd,  ac  i'r  ystlumod."  Er  fod  ystafell-ddyled- 
swyddau  yn  weinion  ynddynt  eu  hunain,  eto,  pan  y  mae 
dyn  yn  cael  cymundeb  â  Duw  ynddynt,  y  maent  yn  troi 
allan  yn  dra  nerthol  i  fwrw  cestyll  i'r  llawr,  a  bwrw  dy- 
chymygion  i  lawr,  a  phob  uchder  ag  sydd  yn  ymgodi  yn 
erbyn  gwybodaeth  Duw. 

Wedi  i  Moses  fwynhau  cymundeb  dirgel  â  Duw  dros 
ddeugain  niwrnod  yn  y  mynydd,  fel  y  cyfododd  ei  galon, 
ac  yr  enynodd  ei  ddigofaint  yn  erbyn  y  Ilô  aur  a  wnaeth- 
ai  ei  bobl!  Exod.  xxxii.  19,  20:  "  A  bu,  wedi  dyfod  o 
hono  yn  agos  i'r  gwersyll,  iddo  weled  y  llô  a'r  dawnsiau: 
ac  enynodd  digofaint  Moses;  ac  efe  a  daílodd  y  llechau 
o'i  ddwylaw,  ac  a'u  torodd  hwynt  islaw'r  mynydd.  Ac 
efe  a  gymerodd  y  llô  a  wnaethant  kwy,  ac  a'i  Üosgodd  â 
thân,  ac  a'i  malodd  yn  llwch,  ac  a'i  taenodd  ar  wyneb  y 
dwfr,  ae  a'i  rhoddes  i'w  yfed  i  feibion  Israel."  Ni  chaf- 
odd  Moses  erioed  gymundeb  agosach  â  Duw  nag  yn  awr5 
ac  ni  ddangosodd  erioed  gymaint  o  sêl,  digofamt,  ac  eidd- 
igedd  santaidd  yn  erbyn  pechod  ag  yn  awr.  Pan  y  mae 
dyn  yn  dyfod  aìlan  o  fynydd  dyledswyddau  ystafellol 
gyda  mwy  atgasrwydd,  digofaint,  llid,  ac  eiddigedd  yn 
erbyn  pechodau  mynwesol  ac  anwyl,  ag  oedd  unwaith 
mor  anwyl  ganddo  a'i  fraich  dde,  neu  ei  lygad  de,  neu  fel 
yr  oedd  Dalilah  i  Samson,  neu  oedd  Herodias  gan  Herod, 
Isaac  gan  Abraham,  neu  Joseph  gan  J acob,  yna  yn  ddiau 
y  mae  wedi  cael  cymundeb  â  Duw  yn  y  dyledswyddau 

IX.  Yn  eich  holl  ddyledswyddau  ystafellol,  edrychwch 
ar  fod  gogoniant  Duw  yn  brif  ddyben  genych,  y  nôd  ag 
sydd  genych  mewn  golwg.  Y  mae  geirwirdeb  mawr  yn 
yr  hen  ddywediad  hwnw,  "  Fod  dyledswyddau  i'w  prisio, 
nid  wrth  eu  gweithredoedd,  ond  wrth  eu  dybenion." 
Megys  y  mae  haul  yn  tywynu  yn  diffodd  tân,  íelly  rhaid 

N 


182 


ALLWEDD  DDIÎtGEL 


i  ogoniant  Duw  ysu  pob  dyben  arall.    Dau  beth  a  wna 
Gristion  da,  ^weithredoedd  da  ac  amcanion  da.    Ac  er 
nad  yw  amcan  da  yn  gwneyd  gweithred  ddrwg  yn  dda, 
megys  yn  Uzzah,  eto  gwna  amcan  drwg  weithred  dda  yn 
ddrwg,  megys  yn  Jehu,  uniondeb  yr  hwn  a  gymeradwy- 
wyd,  ond  ni  ddichell  a  gospwyd.    Mae  Duw  yn  ysgrifeuu 
dim  ar  yr  holl  wasanaeth  hwnw  lle  nad  y w  dybenion  dyn- 
ion  yn  uniawn  ynddynt.    Jer.  xxxii.  23  :   "  Ond  ni 
wrandawsant  ar  fy  lìais,  ac  ni  rodiasant  yn  dy  gyfraith; 
ni  wnaethont  ddim  o'r  hyn  oll  a  orchymynaist  iddynt 
ei  wneuthur."    Dan.  ix.  13:   "  Felly  y  daeth  yr  holl 
ddrygfyd  hyn  arnom  ni;  eto  nid  ymbiiiasom  o  flaen  yr 
Arglwydd  ein  Duw."    Yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  fawr 
iawn  am  ddyledswyddau  a  chynaw^niadau  crefyddol;  tyst 
Esay  i.  11 — 15,  a  lviii.  1 — 3,  Zech.  vii.  5,  6.  Gallwn 
ddwyn  mil  o  dystion  yn  rhagor  pe  byddai  yn  angenrheid- 
iol;  eithr  am  na  ddarfu  iddynt  amcanu  at  ogoniant  Duw 
yn  yr  hyn  a  wnaethant,  am  hyny  ysgrifenodd  yr  Ar- 
glwydd  dim  ar  eu  holl  gyfiawniadau.    Ynfydrwydd  Eph- 
raim  oedd,  iddo  ddwyn  fTrwyth  iddo  ei  hun.    A  rhagrith 
y  Phariseaid  oedd,  eu  bod  yn  eu  holl  ddyledswyddau  a'u 
cyflawniadau  yn  edrych  am  glod  gan  ddynion.    "  Yn  wir, 
(medd  Crist,)  yr  ydych  yn  derbyn  eich  gwobr."  Gwobr 
dylawd  a  thruenus  yn  wir.    Daw  y  cyfryw  ddynion  ag 
nad  ydynt  yn  abl  i  edrych  yn  uwch  na  chlod  dynion,  yn 
ddiau  yn  fyr  o  ddwyfol  gymeradwyaeth,  a  gogoneddus 
daledigaeth.    Gwae  y  dyn  hwnw  ag  sydd  gydag  August- 
us  yn  uchelfrydig   am  giiio   oddiar  chwareufa  dyled- 
swydd  gyda  chlod.    Nid  wrtho  ei  hun  yr  oedd  Pedr  pan 
w^adodd  ei  Arglwydd,  ac  y  melldithiodd  i  enniìl  clod  haid 
o  ddihirwyr  melldigedig.    Os  byth  yr  ewyllysiech  geisio 
a  chael,  edrychwch  ar  fod  gogoniant  yr  Arglwydd  wedi 
ei  gerfio  ar  eich  dyledswyddau  ystafellol.     Hwnw  a 
Iwydda  fwyaf  yn  ddiau,  yr  hwn  sydd  â'i  galon  wedi  ei 
gosod  fwyaf  ar  ogoneddu  Duw  yn  ei  holl  ymneillduadau 
dirgel.    Pan  y  mae  Duw  yn  ein  coroni,  nid  yw  ond  yn 
coroni  ei  roddion  ei  hun  ynom  ni;  a  phan  yr  ydym  yn 


Y  NEFOEDD. 


183 


rhoddi  gogoniant  i  Dduw  o'r  oll  ag  ydym  yn  ei  wneuth- 
ur,  nid  ydym  yn  rhoddi  iddo  ond  y  gogoniant  sydd  yn 
deilwng  i'w  enw,  canys  efe,  ac  efe  yn  unig,  sydd  yn 
gweithio  ein  holl  weithredoedd  ynom  ni  a  throsom  ni. 
Mae  yr  holl  ddyledswyddau  ystafellol  yn  dda  neu  ddrwg, 
yn  ol  fel  y  byddo  y  nôd  at  ba  un  yr  amcana  yr  enaid 
ato.  Yr  hwn  sydd  yn  gwneyd  Duw  yn  wrthddrych, 
eithr  nid  ei  ddyben  gweddi  ystafellol  hefyd,  nid  yw  ond 
colli  ei  weddi,  ac  yn  cymeryd  poen  i  ddistrywio  ei  hun. 
Bydd  Duw  yn  Alexander  neu  yn  Nero ;  efe  a  fydd  oll  yn 
oll,  neu  ni  fydd  ddim  yn  y  byd.  Y  cyfryw  wedd'iau  nad 
y w  yn  cael  eu  cyfeirio  at  ogoniant  Duw,  ni  chyrhaeddant 
byth  mo  glustiau  Duw,  na  boddhau  ei  galon.  Rhaid  i'r 
dyben  fod  mor  uchel  a'r  moddion,  neu  ynte  dichon  dyn 
gael  ei  golli  er  ei  holl  gyflawniadau.  Y  gweithredoedd 
mwyaf  godidog  o  eiddo  dyn  a  geir  yn  y  diwedd  yn  bech- 
odau  godigog,  os  gwnaeth  efe  ei  hun,  ac  nid  gogoniant 
Duw,  yn  ddyben  y  gweithredoedd  hyny. 

X.  Bydd  sicr  o  oífrymu  dy  holl  weddiau  ystafellol  yn 
enw  Crist.  Ioan  xiv.  13,  14:  "  A  pha  beth  bynag  a 
ofynoch  yn  fy  enw  i,  hyny  a  wnaf;  fel  y  gogonedder  y 
Tad  yn  y  Mab.  Os  gofynwch  ddim  yn  fy  enw  i,  mi  a'i 
gwnaf."  Ioan  xv.  16:  "Megys  pa  beth  bynag  a  ofyn- 
och  gan  y  Tad  yn  fy  enw  i,  y  rhoddo  efe  i  chwi."  Ioan 
xvi.  23 — 26:  "  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi,  Pa  bethau 
bynag  a  ofynoch  i'r  Tad  yn  fy  enw  i,  efe  a'i  rhydd  i  chwi. 
Hyd  yn  hyn  ni  ofynasoch  ddim  yn  fy  enw  i;  gofynwch, 
a  chwi  a  gewch,  fel  y  byddo  eich  llawenydd  yn  gyflawn. 
Y  dydd  hwnw  ygofynwch  yn  fy  enw  i:  ac  nid  wyf  yn 
dywedydichwi,  y  gweddiaf  ar  y  Tad  trosoch."  O  Syrs, 
hyn  yw  eich  braint  yn  gystal  a'ch  cysur,  nad  ydych  byth 
i  ymwneyd  â  Duw  ond  trwy  Gyfryngwr.  Pan  yr  wyt 
yn  ymddangos  ger  bron  Duw,  mae  Iesu  Grist  yn  ym- 
ddangos  gy da  thi,  a  throsot  ti;  pan  wyt  ti  yn  gweddìo, 
yna  mae  yntau  yn  eiriol;  pan  wyt  ti  yn  anfon  i  fyny  dy 
erfyniadau,  yna  j  mae  yntau  yn  dadleu  drosot.  Mae 

?î2 


184 


ALLWEDD  DDIRGEL 


Crist  yn  rhoddi  awdurdod  i  chwi  i  osod  ei  enw  wrtli  eich 
holl  erfyniadau;  a  pha  weddibynag  a  ddêl  i  fyny  â'i  enw 
ef  arni,  myn  ateb  iddi.  Yn  y  sefyllfa  o  ddiniweidrwydd, 
gaìlasai  dyn  addoh  Duw  heb  Gyfryifgwr;  ond  er  pan 
wnaeth  pechod  adwy  mor  eang  rhwng  Duw  a  dyn,  ni 
dderbyn  Duw  yr  un  addoliad  oddiwrth  ddyn,  ond  yr  hyn 
a  offrymir  i  fyny  trwy  law  Cyfryngwr.  Yn  awr,  y  Cyf- 
ryngwr  hwn  yw  Crist  yn  unig.  1  Tim.  ii.  5:  "  Canys 
un  Duw  sydd,  ac  un  Cyfryngwr  hefydrhwng  Duw  a  dyn- 
ion,  y  dyn  Crist  Iesu."  Un  Cyfryngwr,  nid  o  iawn  yn 
unig,  ond  o  eiriolaeth  hefyd. 

Gwna'r  Papistiaid  saint  ac  angylion  yn  gyd-gyfryng- 
wyr  â  Christ,  ond  yn  hyn  y  maent  yn  ymladd  yn  erbyn 
goleuni  yr  Ysgrythyr.  Dywed  yr  apostol  yn  eglur  wrth- 
ym,  fod  swydd  dadleuaeth  yn  perthynu  i  Grist,  fel  rhan 
o'i  gyfryngoliaeth.  A  sicr  yw,  nad  oes  arnom  ni  angen 
am  yr  un  arch-athraw  arall  yn  y  nefoedd  ond  y  dyn  Crist 
Iesu;  yr  hwn,  gan  ei  fod  mor  agos  ac  anwyl  gan  y  Tad, 
a  all,  yn  ddiau,  gael  unrhy  w  beth  gan  y  Tad  ag  a  fydd 
er  ei  ogoniant  ef,  a'n  lleshad  ninau.  Yr  oedd  hyn  yn 
cael  ei  gysgodi  dan  y  gyfraith;  yr  archoffeiriad  a  âi  i 
mewn  i'r  cysegr,  ac  a  ddygai  enwau  meibion  Israel  ger 
bron  yr  Arglwydd,  tra  fyddai  y  bobl  yn  sefyll  oddiallan ; 
yr  oedd  hyn  yn  dangos  cyfryngoliaeth  Crist.  Yn  Lef. 
xyi.  13,  14  y  darllenwch  am  ddau  beth — am  fwg  yr 
arogl-darth  yn  gorchaddio  y  drugareddfa,  ac  am  waed  y 
bustach  ag  oedd  i'w  daenellu  o  fìaen  y  drugareddfa:  yn 
awr,  y  gwaed  hwnw  oedd  yn  eysgodi  santeiddrwydd  Crist, 
a  mwg  yr  arogl-darth  ei  eiriolaeth.  Meddylia  rhai  o'r 
dysgedigion  nad  yw  Crist  yn  eiriol  ond  trwy  rinwedd  ei 
haeddiant,  ereill  mai  trwy  ei  barabl  yn  unig  y  mae  yn 
eiriol.  Yr  wyf  fl  yn  meddwl  yn  hytrach  y  geill  ei  fod 
yn  ei  wneyd  y  ddwy  ffordd,  oblegid  fod  gan  Grist  dafod 
a  chorff  wedi  eu  gogoneddu  yn  y  nefoedd;  ac  a  ydywyn 
debygol  y  gwna  y  tafod  hwnw  a  ddadleuodd  gymaint 
drosom  ar  y  ddaear  fod  yn  hollol  fud  drosom  ni  yn  y 
nefoedd? 


Y  TOFOEDD. 


185 


Nid  oes  dyfodfa  at  y  Tad  ond  trwy  y  Mab:  loan  xiv. 
6.  Crist  yw  gwir  ysgol  Jacob,  ar  hyd  yr  hon  y  mae  yn 
rhaid  i  ni  esgyn  i'r  nefoedd.  Gorchymynodd  Joseph  i'w 
frodyr,  os  byth  yr  edrychent  am  ddim  lleshad  oddiwrtho 
ef,  neu  i  weled  ei  wyneb  gyda  llawenydd,  ar  iddynt  fod 
yn  sicr  o  ddwyn  eu  brawd  Benjamin  gyda  hwynt.  O 
Syrs,  os  byth  yr  ewyllysiwch  lwyddo  gyda  Duw,  a  chael 
dychweliadau  melus  o'r  nefoedd  i'ch  gweddiau  ystafellol, 
byddwch  sicr  o  ddwyn  eich  Brawd  Hynaf,  yr  Arglwydd 
lesu  Grist,  yn  mreichiau  eich  ffydd;  byddwch  sicr  o 
ymwneyd  a  marsiandio  â  Duw  yn  unig  yn  ei  enw  ef. 

Mae  dywediad  rhagorol  gan  Luther  ar  y  cxxx  Salm: 
"  Yn  aml  ac  yn  wirfoddol,"  medd  ef,  "  yr  wyf  fi  yn 
barnu  hyn,  Y  dylech  gau  eich  llygaid  a'ch  clustiau,  a  dy- 
wedyd  nad  ydych  yn  adnabod  neb  rhyw  Dduw  allan  o 
Grist,  neb  ond  yr  hwn  a  fu  ar  arífed  Mair3  ac  a  sugnodd 
ei  bronau."  Meddwl  y  mae,  neb  allan  o  hono.  Pan  yr 
eloch  at  eich  ystafell  weddi,  edrychwch  na  weddioch  yn 
eich  enwau  eich  hunain,  ond  yn  enw  Crist;  ac  na  wnewch 
roi  coel  nac  ymddiried  yn  eich  enwau  eich  hunain,  ond 
yn  enw  Crist;  ac  na  ddysgwyliwch  i  lwyddo  ond  ynenw 
Crist.  Col.  iii.  17:  "  A  pha  beth  bynag  a  wneloch,  ar 
air  neu  ar  weithred,  gwnewch  bob  peth  yn  enw  yr  Ar- 
glwydd  lesu."  Pa  beth  bynag  a  wnelom,  yr  ydym  i'w 
wneyd  trwy  awdurdod,  trwy  gymhorth,  ac  yn  enw  Crist, 
er  ei  fwyn  ef  a'i  ogoniant.  Mae  enw  Crist  mor  werth- 
fawr  a  nerthol  gyda'r  Tad,  fel  ag  y  caiff  unrhyw  gais,  y 
mwynha  unrhy  w  ddeisyfiad  oddiar  ei  law.  Mae  Iesu  yn 
iaith  China  yn  arwyddaw  codiad  haul.  Pan  ysgrifeno 
dyn  enw  yr  Iesu  ar  ei  ystafell-weddiau,  yna  mae  yn  sicr 
o  lwyddo ;  er  na  rydd  Duw  i  ddyn  un  dafn,  un  llymaid, 
un  briwsionyn,  un  crystyn,  er  ei  fwyn  ei  hun,  eto  er 
mwyn  Iesu  rhydd  y  bendithion  goreu  a'r  mwyaf  a  wein- 
ydda  y  nefoedd:  mae  yr  enw  hwnw  yn  nerthol  a  galluog 
ger  bron  yr  Arglwydd  yn  oestadol.  Y  gweddiau  a 
oífrymwyd  i  fyny  gyda'r  arogl-darth  ar  yr  allor  oedd  yn 
gymeradwy,  Dat.  viii.  3,  ac  a  ddaethant  i  fyny  yn  dder- 


186 


ALLWEDD  DDIRGEL 


byniol,  adn.  4.  Ymddygwyd  yn  dirion  at  frodyr  Joseph 
er  mwyn  Benjamin.  O  Syrs,  eich  holl  ddyledswyddau 
a'ch  cyflawniadau  a  gymeradwyir  gan  y  Tad,  nid  er  eich 
mwyn  chwi,  ond  er  mwyn  Crist.  Nid  oes  unrhyw  weddi- 
au  yn  cael  eu  gwrandaw  na'u  gwobrwyo  ond  y  cyfryw 
ag  y  mae  Crist  yn  gosod  ei  law  wrthynt. 

XI.  Wedi  y  deloch  allan  o'ch  ystafelloedd,  gwiHwch 
yn  ddyfal  beth  sydd  yn  dyfod  o'ch  gweddiau  dirgel; 
edrychwch  yn  mha  fFordd  a  thrwy  ba  law  y  caniatâ  yr 
Arglwydd  i  roddi  atebiad  i  chwi  o  ddirgel  ddymuniadau 
eich  eneidiau.  Arferiad  pobl  Dduw  oedd  edrych  pa 
lwyddiant  a  gawsant,  a  nodi  pa  roesawiad  a  gawsant  yn 
y  nefoedd.  Salm  v.  3:  "Yn  fore,  Arglwydd,  y  clywi 
ìy  llef;  yn  fore  y  cyfeiriaf  fy  ngweddi  atat,  ac  yr  edrych- 
afifyny."^ 

Yn  y  geiriau  hyn  gellwch  nodi  dau  beth:  1.  Agwedd 
Dafydd  mewn  gweddi,  "Y  cyfeiriaf  fy  ngweddi  atat." 
2.  Ei  arferiad  wedi  gweddi,  "Ac  yr  edrychaf  i  fyny." 
Y  mae  y  prophwyd  yn  y  geiriau  hyn  yn  gwneyd  defnydd 
o  ddau  air  milwraidd.  L  Gwnai  nid  yn  unig  weddio, 
eithr  cofrestru  i  fyny  ei  weddiau.  Gosodai  hwynt  mewn 
trefn  filwraidd ;  wedi  y  gwnai  hyn,  yna  byddai  fel  yspiwr 
ar  dŵr  ei  wyliadwriaeth,  i  edrych  pa  un  a  lwyddodd,  pa 
un  a  eünillodd  y  dydd  ai  peidio:  a  chymaint  yw  cynwys- 
iad  y  gair  Hebreig  tsaphah.  Wedi  i  Dafydd  osod  ei 
weddiau  a'i  ddeisyfiadau  mewn  rhangc  a  rhesiad,  mewn 
trefn  dda,  yna  yr  oedd  wedi  penderfynu  edrych  drwy  ba 
ddrws  y  gwnai  Duw  anfon  atebiad.  Y  mae  hwnw  naill 
ai  yn  ynfyd  neu  orphwyllddyn,  yn  eiddil  iawn  neu  yn 
ddrwg  iawn,  sydd  yn  gweddio  a  gweddio,  heb  byth 
edrych  ar  ol  ei  weddiau;  sydd  yn  saethu  Uawer  saeth 
tua'r  nefoedd  heb  byth  feddwl  pa  le  y  mae  ei  saethau  yn 
disgyn.  Salm  lxxxv.  8:  "  Gwrandawaf  beth  a  ddywed 
yr  Arglwydd  Dduw:  canys  efe  a  lefara  heddwch  i'w 
bobl,  ac  i'w  saint."  Os  mynai  Dafydd  i  Dduw  wrando 
ei  weddiau,  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  wrando  beth  a  ddy- 
wedai  Duw;  ac  ar  y  mater  hwn  yr  oedd  yn  hollol  ben- 


Y  NEFOEDD. 


187 


derfynol.  Gweddi  y  prophwyd  a  gewch  yn  y  saith 
adnod  flaenaf  o'r  Salm  hon,  a'i  benderfyniad  graslawn  a 
gewch  yn  yr  8fed  adnod:  "  Gwrandawaf  beth  a  ddywed 
yr  Arglwydd  Dduw."  Fel  pe  dywedasai,  Yn  ddiau,  nid 
yn  hir  y  bydd  cyn  y  rhoddo  yr  Arglwydd  i  mi  atebiad 
graslawn,  dychweliad  prydlawn  a  chyfaddas  i'm  gweddi 
bresenol.  Salm  cxxx.  1,  2,  5,  6:  "  O'r  dyfnder  y  llefais 
arnat,  O  Argfwydd.  Arglwydd,  clyw  fy  llefain;  ystyr- 
ied  dy  glustiau  wrth  lef  fy  ngweddiau.  Dysgwyliaf  am 
yr  Arglwydd,  dysgwyl  fy  enaid,  ac  yn  ei  air  ef  y  go- 
beithiaf.  Fy  enaid  sydd  yn  dysgwyl  am  yr  Arglwydd 
yn  fwy  nag  y  mae  y  gwylwyr  am  y  bore;  yn  fwy  nag  y 
mae  y  gwylwyr  am  y  bore."  Y  rhai  hyny  ag  sydd  yn 
gwylio  allan  mewn  amserau  peryglas,  a  thywydd  garw, 
ydynt  yn  aml  edrych  am  doriad  dydd.  Pa  fel  y  mae  y 
gwyliedydd  blinedig  ag  sydd  yn  wlyb  gan  wlaw  y  nef- 
oedd,  neu  gan  wlith  y  nos,  yn  dysgwyl  ac  yn  gwylio,  yn 
edrych  ac  yn  hiraethu  am  y  bore  oleuni.  Yn  awr,  hyn 
oedd  agwedd  a  thymher  ysbryd  Dafydd:  wedi  iddo 
ddarfod  gweddio,  y  mae  yn  syrthio  i  ddysgwyl  am 
atebiad  graslawn.  A  gaiff  y  llafurwr  ddysgwyl  am 
ífrwythau  gwerthfawr  y  ddaear?  A  gaiíf  y  marsiandiwr 
ddysgwyl  am  ddychweliad  ei  longau?  Ac  a  gaiíf  y 
wraig  ddysgwyl  am  ddychweliad  ei  phriod  sydd  wedi 
myned  i  daith  bell?  Ac  oni  chaiíf  y  Cristion  ddysgwyl 
am  ddychweliad  o'i  weddiau?  Dysgwyliodd  Noah  yn 
amyneddgar  am  ddychweliad  y  golomen  i'r  arch  a  deilen 
olewydden  yn  ei  chilfin.  Hab.  ii.  1:  "  Safaf  ar  fy  nys- 
gwylfa,  ac  ymsefydlaf  ar  y  tŵr,  a  gwyliaf,  i  edrych 
beth  a  ddywed  efe  wrthyf."  Y  prophwyd,  wedi  bod  yn 
y  bennod  o'r  blaen  yn  daer  iawn  yn  ei  ymresymiadau,  ac 
yn  wresog  iawn  yn  ei  ddeisyfiadau,  sydd  yn  awr  yn 
esgyn  ar  ei  dŵr  gwylied,  i  edrych  beth  oedd  yn  dyfod 
o'i  wedd'iau.  Y  mae  efe  yn  sefyll  fel  gwyliedydd,  ac  yn 
gwylio  mor  eífro  ac  mor  ofalus  ag  yspiwr,  yn  dwys  hir- 
aethu  cael  clywed  canlyniad  a  llwyddiant  ei  weddiau. 
Y  Cristion  hwnw  ag  sydd  ganddo,  mewn  gweddi,  un 


188 


ALLWEDD  DDIRGEL 


ilygad  ar  y  gorchymyn  dwyfol  ac  un  arall  ar  addewíd 
rasiawn,  a  fydd  yn  sicr  o  edrych  ar  ol  ei  weddiau.  Hwnw 
ag  sydd  yn  gweddio  ac  yn  dysgwyl,  yn  dysgwyl  ac  yn 
gweddio,  ni  fetha  byth  am  ddychweiiadau  cyfoethog. 
Yr  hwn  a  ddichon  fod  mewn  diíiyg  yn  gystal  a  dysgwyl; 
yr  hwn  a  ddichon  ymdawelu  ar  fod  Duw  yn  cael  ei  ogon- 
eddu,  er  nad  yw  efe  yn  cael  ei  foddhau;  yr  hwn  na 
feiddia  ragddyddio  addewidion  Duw,  on$  a  ddysgwyha 
yn  amyneddgar  am  gyflawniad  o  honynt,  a  all  hyderu  y 
caifT  atebion  prydlawn  a  chyfaddas  i'r  holl  weddiau  hyny 
a  aofonwyd  tua'r  nefoedd.  Er  mai  anfynych  y  mae 
Duw  yn  dyfod  wrth  ein  hamser  ni,  eto  nid  yw  byth  yn 
methu  a  dyfod  yn  ei  amser  ei  hun.  "  Yr  hwn  sydd  yn 
dyfod  a  ddaw,  ac  nid  oeda."  Nid  yw  trugareddau  Duw 
yn  cael  eu  galw  y  buan^  ond  sicr  drugareddau  Dafydd. 

Nid  oes  genyf  yn  awr  ond  un  peth  yn  rhagor  i'w 
wneyd  cyn  y  cauwyf  i  fyny  y  traethawd  hwn,  a  hyny 
yw,  gosod  i  lawr  rai  rheolau  a  chyfarwyddiadau  i'ch 
nerthu  yn  mlaen  mewn  ffyddlon  a  chydwybodol  gyf- 
lawniad  o'r  ddyledswydd  fawr  hon  o  ystafell  weddi. 

1 .  Gochelwch  ddiogi  a  syrthni.  Os  oedd  Adda  mewn 
sefyilfa  o  ddiniweidrw}  dd  i  gadw  a  llafurio  yr  ardd,  ac  os 
oedd  wedi  ei  gwymp  (pan  yr  oedd  yn  unbenaeth  yr  holl 
fyd)  fod  yn  rhaid  iddo  eto  lafurio,  paham  y  byddai  neb 
yn  ddioglyd  a  syrtlilyd?  Diogi  sydd  bechod  yn  erbyn 
deddf  creadigaeth.  Gan  i  Dduw  greu  dyn  i  lafurio,  y 
mae  y  diog  yn  troseddu  y  ddeddf  hon ;  oblegid  drwy  ei 
ddiogi  y  mae  yn  taflu  ymaith  awdurdod  ei  Greawdwr. 
Euasai  dyn  mewn  diniweidrwydd  yn  rhydd  oddiwrth 
ludded,  ond  nid  oddiwrth  waith;  yr  oedd  efe  i  lafurio  yr 
ardd  drwy  apwyntiad  dwyfol:  uA'r  Arglwydd  Dduw  a 
gymerodd  y  dyn,  ac  a'i  gosododd  ef  yn  ngardd  Eden, 
i'w  llafurio  ac  i'w  chadw  hi."  Pob  lludded  mewn  llafur, 
a  phob  poen,  blinder,  a  llafur  arteithiol,  a  ddaeth  i  mewn 
drwy  y  cwymp:  "  Trwy  chwys  dy  wyneb  y  bwytai 
fara."  Nid  yw  bara  seguryd  na  melus  na  sicr.  Y  diog 
a  newyna,  medd  Solomon.    Bywyd  segur  a  chalon  sant- 


Y  NEFOEDD. 


189 


aídd  sydd  wrthddywediad.  Trwy  beidio  gwneyd  dim,  y 
mae  dynion  yn  dysgu  gwneyd  drwg;  y  mae  yn  hawdd 
llithro  o  fywyd  dioglyd  i  fywyd  drwg  a  phechadurus; 
'ie,  y  mae  bywyd  dioglyd  ynddo  ei  hun  yn  bechadurus; 
canys  dyn  a  wnaed  i  fod  yn  weithgar,  nid  i  fod  yn  segur- 
llyd.  Yr  oedd  y  Cyclopes  yn  meddwl  fod  dedwyddwch 
dyn  yn  gynwysedig  mewn  peidio  gwneuthur  dim;  eithr 
ni  ddichon  un  peth  rhagorol  fod  yn  blentyn  diogi. 
Seguryd  sydd  fam  pechod,  clustog  ar  yr  hon  y  mae  y 
diafol  yn  eistedd,  ac  eingion  y  diafol  ar  yr  hon  y  mae 
yn  ffurfio  pechodau  mawrion  yw.  Megys  y  mae  llyffaint 
a  seirph  yn  hilio  fwyaf  mewn  dyfroedd  llonydd,  felly 
mewn  dynion  diog  y  mae  pechod  yn  cynyddu  fwyaf. 
Diogi  y  w  yr  hyn  sydd  yn  annog  yr  Arglwydd  i  ymwrthod 
â  chyrff  dynion,  a'r  diafol  i  feddiannu  eu  heneidiau. 

Dywediad  Mr.  Greenham,  pregethwr  rhagorol  o'r 
deyrnas  hon,  oedd,  i  fenyw  dylawd  pan  oedd  y  diafol  yn 
ei  themtio,  ddyfod  ato  ef  i  gael  cynghor  pa  fodd  y  gwrth- 
wynebai  y  brofedigaeth,  ac  iddo  roddi  iddi  yr  ateb  hwn, 
"  Na  fyddwch  byth  yn  segur,  ond  bob  amser  mewn  llawn 
waith,  canys  mi  a'i  profais  yn  fy  mhrofiad  fy  hun;  pan 
ddaeth  y  diafol  i'm  temtio  i,  mi  a  ddywedais  wrtho  nad 
oeddwn  mewn  hamdden  i  wrandaw  ar  ei  ddeniadau;  a 
thrwy  y  moddion  hyn  y  gwrthwynebais  ei  holl  ruthr- 
iadau."  Seguryd  yw  awr  y  brofedigaeth,  ac  y  mae  dyn 
àìog  yn  cael  ei  drin  gan  y  diafol  wrth  ei  ewyllys. 

Y  mae  seguryd  yn  ddrwg  mor  fawr  fel  ag  y  cafodd  ei 
euog-farnu  a'i  gospi  yn  llym  gan  y  gwaethaf  o  ddynion. 
Yn  mhlith  yr  Aifftiaid,  diogi  ydoedd  brif  drosedd;  yn 
mhlith  y  Lucaniaid,  yr  oedd  yr  hwn  a  roddai  fenthyg 
arian  i  ddyn  segur  i'w  colli;  yr  oedd  dynion  segur,  wrth 
gyfraith  Solon,  i  ddyoddef  marwolaeth;  yr  oedd  yn 
well  gan  Seneca  fod  yn  glaf  na  bod  yn  segur;  yr  oedd 
y  Lacedemoniaid  yn  galw  dynion  i  gyfrif  am  eu  horiau 
segur;  yn  mhlith  y  Corinthiaid  traddodid  dynion  segur 
i'r  dienyddlej  Antonius  Pius,  pan  yn  amherawdwr,  a 
wnaeth  i  neni  a  thô  yr  holl  gyfry w  dai  ag  a  adwaenid  yn 


190 


ALLWEDD  DDIRGEL 


derbyn  dynion  segur,  gael  eu  cymeryd  ymaith,  gan 
gadarnhau  nad  oedd  dim  yn  fwy  annghymhwys  i'w 
ddyoddef,  nag  i'r  fath  lindys  dioglyd  ac  abwyd  ymlusgol 
gael  eu  hymborth  a'u  cynaliaeth  oddiwrth  y  wladwriaeth 
hòno,  yn  nghynaliaeth  pa  un  nad  oedd  dim  cymhorth 
iV  gael  oddiwrth  eu  diwydrwydd  a'u  llafur;  yr  hyn 
oll  a  ddylai  ein  harfogi  yn  erbyn  syrthni  a  diogi.  Safais 
ar  hyn  oblegid  nad  oes  attaliad  mwy  yn  erbyn  ystafell 
weddi  na  seguryd  a  diogi.  Y  mae  dynion  segurllyd  a 
dioglyd  yn  gyffredin  yn  gorwedd  cyhyd  yn  eu  gwelyau, 
ac  yn  treulio  cymaint  o  amser  gwerthfawr  rhwng  y 
grib  a'r  drych,  ac  mewn  bwyta,  yfed,  difyrwch,  ac  ofera, 
fel  na  allant  gael  dim  amser  at  weddi  ddirgel.  Yn  ddiau 
y  cyfry  w  ag  sydd  yn  dewis  yn  hytrach  fyned  dan  gysgu 
tuag  ufTern,  na  than  chwysu  tua'r  nefoedd,  ni  phrisiant 
fawr  am  ystafell  weddi;  ac  am  hyny  gochel  syrthni  a 
diogi  fel  y  gwnait  ochelyd  llew  yn  y  ffordd,  neu  wenwyn 
yn  dy  ymborth,  neu  farwor  yn  dy  fynwes,  neu  ynte  ni 
elli  bytn  gael  amser  i  ddysgwyl  wrth  Dduw  yn  y  dirgel. 

2.  Gochel  rhag  treulio  gormod  o'th  amser  gyda 
phethau  bychain  ciefydd,  megys  "  mintys,  anis,  a 
chwinin;"  neu  olrheinio  amgylchiadau  addoliad;  neu 
sefyll  am  y  ddefod  hon  neu  honacw,  ac  ar  yr  un  pryd 
esgeuluso  myfyrio  ar  y  cyfammod  gras;  neu  ymofyn  pa 
beth  oedd  Duw  yn  ei  wneyd  cyn  creu  y  byd.  Pan  ofyn- 
odd  un  y  gofyniad  hwnw  i  Awstin,  efe  a  atebodd,  <£  ei 
fod  yn  parotoi  uffern  i'r  fath  ymholydd  swyddgar  ag  efe." 
Yr  oedd  yn  ddywediad  o  eiddo  Luther,  "  Rhag  doctoriaid 
gwag-ogoneddus,  rhag  bugeiliaid  ymrysongar,  a  rhag 
cwestiynau  difudd,  Arglwydd  daionus  gwared  dy  eglwys." 
Un  o  fwriadau  mawr  Satan  yw,  i  attal  dynion  yn  nyled- 
swyddau  mawr  a  phwysig  crefydd.  Nid  y w  Satan  byth 
yn  well  wrth  ei  fodd  na  phan  y  mae  yn  gweled  Cristion- 
ogion  yn  ymddyrysu  ac  yn  petruso  yn  nghylch  y  pethau 
hyny  mewn  crefydd  ag  nad  ydynt  o  fawr  bwys.  Y  cyf- 
ryw  ag  sydd  yn  marsiandio  mwy  mewn  crefydd  am  enw 


X  NEFOEDD. 


191 


raawr  na  bywyd  da,  ni  chymerant  ddim  hyfrydwch  mewn 
dyledswyddau  ystafellol. 

3.  Gochelwch  rhag  cywreinrwydd,  a  ìhag  treulio 
llawer  o'ch  hamser  gwerthfawr  mewn  treiddio  i  bethau 
tywyll  a  chuddiedig  Duw,  ag  sydd  yn  gorwedd  bellaf 
oddiwrth  y  goreu  a'r  doethaf  o  ddynion.  Y  rhai  hyny 
ag  sydd  yn  cael  eu  cythryblu  gan  flys  cywreinrwydd 
{curiosity\  a  ddywedant  nas  gallant  byth  gael  eu  bodd- 
hau  nes  y  delont  at  waelod  pethau  dyfnaf  a  dirgelaf 
Duw,  y  maent  yn  caru  ymchwilio  i  ddirgeledigaethau 
Duw,  ac  i  brofl  dirgelion  crefydd  wrth  eu  rheswm  gwan  a 
bâs  hwy,  ac  i  fod  yn  ddoeth  uwchlaw  yr  hyn  sydd  wedi 
ei  ysgrifenu.  Olrheinwyr  cywrain  i  bethau  dwfn  dirgel- 
aidd  Duw,  a  wnant  holl  ddyfnderoedd  Duw  i  fod  yn 
fâs-leoedd,  yn  hytrach  nag  iddynt  feddwl  nad  ydynt  yn 
alluog  i'w  dirnad  â  Dinyn  byr  eu  rheswm  hwy.  O  î  na 
ddysgai  dynion  unwaith  i  fod  yn  foddlongar  anwybodus 
lle  nad  yw  Duw  am  iddynt  fod  yn  wybodus.  Ffrwynwn 
ein  cywreinrwydd  yn  mhethau  Duw,  ac  eisteddwn  i  lawr 
yn  foddlongar  ac  yn  dawel  i  briodoli  llawer  o  weithred- 
rediadau  Duw  i  ryw  achosion  cuddiedig  sydd  yn  gorwedd 
yn  nghudd  yn  eigion  ei  dragwyddol  wybodaeth  a'i  an- 
fethedig  ewyllys.  Crist,  pan  oedd  yma  ar  y  ddaear,  a 
gondemniodd  yn  aml,  gerwin,  a  llym  iawn  ymofynwyr 
blysig  yn  nghylch  pethau  disylwedd;  a'r  rheswm  mawr 
paham  yr  oedd  ein  Hiachawdwr  mor  aml  yn  ceryddu 
mympwy  cywreinrwydd,  oedd,  oblegid  fod  ei  choleddwyr 
mawr  yn  rhy  aml  yn  esgeuluswyr  o  bynciau  mwy  mawr, 
angenrheidiol,  a  phwysig  o  eiddo  crefydd.  Cywrein- 
rwydd  yw  un  o'r  peiriannau  mwyaf  peryglus  o  eiddo 
Satan,  drwy  yr  hyn  y  mae  yn  cadw  amryw  eneidiau  allan 
o'u  hystafelloedd,  ie,  allan  o'r  nefoedd.  Pan  y  mae 
llawer  enaid  tylawd  mewn  prysurdeb  yn  dechreu  edrych 
tua'r  nefoedd,  ac  ymosod  ar  ddyledswyddau  ystafellol, 
yna  y  mae  Satan  yn  dechreu  ymgyfYroi,  ac  yn  llafurio 
â'i  holl  egni  i  aflonyddu  yr  enaid  tylawd  âg  ymholiadau 
gwag,  a  meddyliau  cywraint,  a  manylwch  difudd,  fel  nad 


192 


ALLWEDD  DDIRGEL 


oes  gan  yr  enaid  ddim  hamdden  at  ystafell-weddi.  O! 
pa  mor  dda  y  gallasai  fod  gyda  llawer  dyn  pe  buasai  ond 
treulio  chwarter  yr  amser  hwnw  mewn  ystafelloedd  ag  a 
dreuliodd  mewn  ymofyniadau  blysig  ar  ol  pethau  nad 
oeddynt  yn  hanfodol  i'w  ddedwyddwch! 

4.  Gochelwch  rhag  ymlwytho  â  chrug  o  orchwylion 
bydol.  Y  mae  gan  lawer  gymaint  i'w  wneyd  ar  y 
ddaear,  fel  nad  oes  ganddynt  ddim  amser  i  edrych  i  fyny 
i'r  nef.  Megys  y  mae  llawer  o  ddaear  yn  diffodd  tân, 
felly  y  mae  llawer  o  orchwylion  bydol  yn  diffodd  serch- 
iadau  nefolaidd.  Megys  y  llyncodd  y  ddaear  Corah, 
Dathan,  ac  Abiran,  felly  y  mae  gorchwylion  bydol  yn 
llyncu  i  fyny  gymaint  o  amser  gwerthfawr,  fel  nad  oes 
gan  lawer  ddim  hamdden  i  fod  gyda  Duw  yn  eu  hystaf- 
elloedd.  Nis  gall  y  gorchwyl  hwn  gael  ei  esgeuluso, 
felly  nid  oes  genyf  fl  ddim  hamdden  i  neidio  allan  o'm 
masnachdŷ  i'm  hystafell,  medd  y  daearol-feddwl.  Fel 
hyn  y  mae  crug  o  orchwylion  bydol  yn  crugio  ystafell 
weddi  yn  hollol  tu  allan  i'r  drysau.  Y  mae  llawer  yn 
cario  yn  mlaen  fasnach  mor  fawr  yn  ea  masnachdai,  fel 
y  mae  eu  masnach  ddirgel  â'r  nefoedd  yn  hollol  o'r 
neilldu.  Nid  oes  dim  wedi  cadw  dynion  yn  fwy  oddi- 
wrth  Grist  ac  ystafell  weddì,  na  masnachdai,  y  newidfa, 
y  tyddyn,  yr  ychain,  &c.  Y  sêr  sydd  a'r  cyìch  lleiaf 
sydd  nesaf  i'r  pegwn,  a'r  dynion  sydd  yn  ymdroi  ]eiaf 
mewn  gorchwylion  bydol,  sydd  yn  gyffredin  nesaf  at 
Dduw,  at  Grist,  ac  at  y  nefoedd,  ac  felly  yn  addasaf  at 
ystafell-weddi.  Y  mae  yn  ddrwg  pan  y  mae  dynion  yn 
ymafaelyd  mewn  cymaint  o  orchwylion  bydol  fel  nad  oes 
ganddynt  hamdden  at  gymundeb  â  Duw  yn  y  dirgel. 
Y  mae  yr  ystŵr  gymaint  mewn  melin  fel  yr  ettyl  bob 
dirgel  ymddyddaniad  rhwng  gŵr  a  gvvr;  ac  felly  y  mae 
tyrfa  o  orchwylion  bydol  yn  gwneyd  cymaint  o  ystwr  fel 
y  mae  yn  attal  pob  dirgel  ymddyddaniad  rhwng  Duw 
a'r  enaid.  Fe  gwnai  dyn  sydd  a  thrafferth  fawr,  yn 
awr  ac  yn  y  man  encilio  i'w  ystafell,  eto  byddai  ei  ben  a'i 
galon  wedi  eu  Uanw  a'u  syfrdanu  felly  â  meddyliau  am 


Y  NEFOEDD. 


193 


ei  alwedigaethau,  fel  na  chaiff  Duw  ond  ychydig  o  hono 
ond  ei  bresenoldeb  corfforol,  neu  ar  y  goreu,  ymarferiad 
corfforol,  yr  hyn  sydd  fuddiol  ond  i  ychydig.  Os  beiodd 
Crist  Martha  am  ei  Hiaws  gwasanaeth  teuluoî,  er  eu  bod 
wedi  cael  eu  cymeryd  er  digyfrwng  wasanaeth  a  chynal- 
iaeth  iddo  ef,  oblegid  eu  bod  yn  ei  hattal  hi  gydag  achos- 
ion  ei  henaid,  O !  pa  fodd  ynte  y  beia  efe  ry w  ddydd  yr 
holl  rai  hyny,  y  rhai,  drwy  redeg  eu  hunain  i  grug  o 
orchwylion  bydol,  ydynt  yn  tori  eu  hunain  ymaith  o  bob 
cyíleusderau  i  dywallt  allan  eu  heneidiau  ger  ei  fron  ef 
yn  y  dirgel.  Ond, 

5.  Gochelwch  bechodau  dirgel.    Nid  oes  dim  yn  fwy 

0  attalfa  i  weddi  ddirgel  na  phechodau  dirgel;  ac  am 
hyny  safwch  ar  eich  gwyliadwriaeth,  ac  ymarfogwch 
â'ch  holl  egni  yn  eu  herbyn.  Y  mae  casineb  rhwng 
pechu  yn  ddirgel  a  gwedd'io  yn  ddirgel,  mewn  rhan 
oddiar  euogrwydd,  yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  yr  enaid  yn 
ochelgar  rhag  dyfod  dan  sylw  dirgel  Duw ;  ac  mewn  rhan 
oddiar  yr  ofnau  a'r  amheuon  hyny  ag  y  mae  pechodau 
dirgel  yn  eu  codi  yn  y  galon.  Nid  yw  goleuni  ddim  yn 
fwy  gwrthwynebol  i  dywyllwch,  Crist  i  Belial,  na  nefoedd 

1  uífern,  nag  yw  gweddi  ddirgel  i  bechodau  dirgel;  ac 
am  hyny  pa  beth  bynag  a  wnelych,  edrych  ar  dy  fod  yn 
rhydd  oddiwrth  bechodau  dirgel;  ac  i'r  dyben  hyny  ys- 
tyria  y  pedwar  peth  hyn, — 

(1.)  Fod  Duw  yn  canfod  ein  pechodau  dirgelaf.  Y 
mae  ei  sylw  gymaint  ar  ein  pechodau  dirgel  ag  yw  ar 
ein  pechodau  cyhoeddus.  Salm  xc.  8:  "  Gosodaist  ein 
hanwiredd  ger  dy  fron,  ein  dirgel  bechodau  yn  ngoleuni 
dy  wyneb."  Y  mae  gan  Dduw  sylw  ar  ein  drygioni 
mwyaf  tumewnol ;  y  mae  yn  canfod  yr  oll  a  wneir  yn  y 
tywyllwch.  Jer.  xxiii.  24:  "  A  lecha  un  mewn  dirgel- 
leoedd,  fel  nas  gwelwyf  fi  ef  ?  medd  yr  Arglwydd;  onid 
ydwyf  fi  yn  llenwi  y  nefoedd  a'r  ddaear?  medd  yr  Ar- 
glwydd."  Diar.  xv.  3:  "  Yn  mhob  lle  y  mae  Uygaid  yr 
Arglwydd,  yn  canfod  y  drygionus  a'r  daionus."  Dy  wed- 
yd  nad  yw  Duw  yn  canfod  pechodau  dirgelaf  meibion 


194 


ÁLLWEDD  DDIRGEL 


dynion,  sydd  nid  yn  unig  yn  anfri  ar  ei  hollwybodaeth, 
eithr  ar  ei  drugaredd  hefyd;  oblegid  pa  fodd  y  diehon 
Duw  faddeu  y  pechodau  hyny  nad  yw  yn  eu  canfod  yn 
bechodau?  ívid  oes  un  ewmwl  na  llen  a  ddichon  sefyll 
rhwng  llygaid  Duw  a  ffyrdd  dynion.  Diar.  v.  21 :  "  Canys 
ffyrdd  dyn  sydd  yn  ngolwg  yr  Arglwydd,  ac  y  mae  efe 
yn  dal  ar  ei  holl  lwybrau  ef."  Yn  yr  ysgrythyr  hon  y 
mae  Solomon  yn  llefaru  am  ffyrdd  y  godinebwr,  y  rhai 
sydd  yn  gyffredin  wedi  eu  cyd-fradwriaethu  â'r  dirgel- 
rwydd  mwyaf  celfyddgar;  eto  y  mae  Duw  yn  canfod  yr 
holl  ffyrdd  hyn.  Megys  nas  gall  yr  un  haerllugrwydd 
ryddhau  y  godinebwr  rhag  cyflawnder  Duw,  felly  nis 
gall  yr  un  ddirgelfa  ei  guddio  oddiwrth  lygad  Duw.  Er 
fod  dynion  yn  llafurio  i  gelu  eu  ffyrdd  rhag  ereill,  a 
rhagddynt  eu  hunain,  eto  nid  yw  ond  gwaith  ofer  i 
geisio  eu  celu  rhag  Duw.  Dynion  ag  sydd  yn  llafurio  i 
gelu  eu  hunain  rhag  Duw,  nis  gallantbyth  gelu  eu  hun- 
ain  oddiwrth  Dduw. 

Mi  a  ddarllenais  i  Paphnutius  ddychwelyd  Thais  ac 
Ephron  oddiwrth  aflendid  â'r  rheswm  hwn  yn  unig, 
"Fod  Duwr  yn  canfod  pob  peth  yn  y  tywyllwch,  pan  y 
mae  y  drysau  yn  nghlo,  y  ffenestri  yn  nghauad,  a'r  cauad- 
leni  wedi  eu  tynu."  Heb.  iv.  13:  "  Ac  nid  oes  greadur 
anamlwg  yn  ei  olwg  ef;  eithr  pob  peth  sydd  yn  noeth 
ac  yn  agored  (wedi  ei  ddifynu — anatomizedi)  i'w  lygaid 
ef  am  yr  hwn  yr  ydym  yn  son."  Cyfeiriad  yw  at  yr 
offeiriaid  dan  y  gyfraith,  y  rhai,  pan  laddent  anifail,  yr 
oedd  pob  peth  ag  oedd  tufewn  i'r  anifail  yn  cael  eu  gosod 
yn  agored  ac  yn  noeth  ger  bron  yr  offeiriad,  fel  y 
gallai  weled  beth  oedd  yn  iach  a  pheth  oedd  yn  llygredig. 
Er  i  ddrygioni  gael  ei  wrneyd  o  olwg  yr  holl  fyd,  eto  y 
mae  yn  noeth  ac  yn  agored  i'w  lygaid  ef  â'r  hwn  y  mae 
a  wnelom. 

Dywediad  rhagorol  o  eiddo  Ambrose  ydoedd,  "  Os 
na  elli  ymguddio  dy  hunrhag  yr  haul,  yrhwn  yw  gwein- 
idog  goleuni  Duw,  pa  mor  anmhosibl  fyddai  i  ti  guddio 
dy  hun  rhag  yr  hwn  sydd  â'i  lygaid  fyrddiwn  o  weithiau 


Y  NEFÖEDD. 


195 


yn  ddysgíeiriach  na'r  haul?"  Er  y  dichon  pechadur 
dwyllo  ei  gydwybod,  eto  ni  ddichon  dwyllo  Hygad  holl- 
wybodaeth  Duw.  O!  na  wnai  eneidiau  tylodion  gofio, 
fel  megys  nad  ydynt  byth  alìan  o  gyraedd  llaw  Duw, 
feìly  nid  ydynt  byth  allan  o  olwg  ei  lygad.  Y  mae  Duw 
yn  totus  oculus,  llygad  i  gyd.  Jer.  xvi.  17:  "  Canys  y 
y  mae  fy  ngolwg  ar  eu  holl  ffyrdd  hwynt:  nid  ydynt 
guddiedig  o'm  gwydd  i,  ac  nid  yw  eu  hanwiredd  hwynt 
guddiedig  oddiar  gyfer  fy  llygaid."  Job  xxxiv.  21,  22: 
"  Canys  ei  lygaid  ef  sydd  ar  ífyrdd  dyn,  ac  efe  a  wêl  ei 
holl  gamrau  ef.  Nid  oes  dywyllwch  na  chysgod  angeu, 
lle  y  gall  y  rhai  sydd  yn  gweithio  anwiredd,  ymguddio." 
Jer.  xxxii.  19:  "  Canys  y  mae  dy  lygaid  yn  agored  ar 
holl  ífyrdd  meibion  dynion,  i  roddi  i  bob  un  yn  ol  ei 
ífyrdd,  ac  yn  ol  fírwyth  ei  weithredoedd." 

Chwi  a  wyddoch  beth  a  ddywedodd  Ahasferus  y  bren- 
in  mawr  hwnw  mewn  perthynas  i  Harnan,  pan  ddaethefe 
i  mewn,  efe  a'i  cafodd  wedi  ymdaflu  ar  y  gwely,  ar  yr 
hwn  yr  eisteddai  y  frenines.  "Beth!"  ebe  efe,  "  ai  treisio 
y  frenines  hefyd  y  mae  efe  gyda  mi  yn,  y  -  tŷ?  Yr  oedd 
pwyslais  marwol  ar  y  geiriau  "  gyda  mi;"  "  a  dreisia  efe 
y  frenines  ger  fy  mron  i?  Beth!  a  fedrai  efe  gyflawni  y 
fath  ysgelerder,  a  minau  yn  sefyll  ac  yn  edrych  arno?" 
O  Syrs,  pechu  yn  ngolwg  Duw,  gwneyd  drygioni  dan 
sylw  Duw,  sy  beth  ag  y  mae  efe  yn  edrych  arno  fel  y 
sarhad  mwyaf,  ac  megys  yr  anmharch  uchaf  ag  sy  bosibl 
ei  wneyd  iddo.  Beth !  (medd  efe)  a  feddwi  di  ger  fy 
mron  i?  a  wnai  di  regi  a  chablu  ger  fy  mron  i?  a  fyddi 
di  yn  drythyll  ac  yn  aflan  ger  fy  mron  i?  a  fyddi  di  yn 
annghyfìawn  ac  yn  anuniawn  dan  fy  sylw  i?  a  halogi  di 
fy  Sabbothau?  a  lygri  di  fy  ordinhadau  ger  bron  fy 
wyneb?  a  ddirmygi,  ac  a  erlidi  di  fy  ngweision  yn  íÿ 
ngwydd?  Mae  hyn  yn  chwanegiad  marwol  ar  bob  pech- 
od,  ei  fod  yn  cael  ei  wneuthur  yn  ngwydd  Dliw,  ei  fod 
yn  cael  ei  gyílawni  yn  mhresenoldeb  breninol  Brenin  y 
breninoedd;  Ue  y  dylai  ystyriaeth  o  hollbresenoldeb  D'uw 


196 


ALLWEDD  DDIRGEL 


ein  harfogi  yn  gadarn  yn  erbyn  pechod  a  Satan;  dylaí 
yr  ystyriaeth  o'i  hoìl-weledig  sylw  beri  i  ni  ochelyd  rhag 
pob  achlysuron  i  bechu,  ac  i'n  gwneyd  yn  annghyfeillgar 
â  phob  ymddangosiadau  o  hono.  A  gaiff  hygad  yr 
athraw  gadw  yr  ysgolhaíg  rhag  duo  ei  adysgrifen  (copy)ì 
a  gaiff  llygad  y  barnwr  gadw  y  drwg-weithredwr  rhag 
yspeilio  a  lladrata?  a  gaiff  llygad  y  meistr  gadw  y  gwas 
rhag  segura  ac  ofera?  a  gaiff  llygad  y  tad  gadw  y  plent- 
yn  rhag  crwydro  a  rhodianna?  a  gaiffllygad  y  gwrgadw 
y  wraig  rhag  gwastraff  ac  anweddeidd-dra?  a  gaiff  llygad 
craff  Cato  ddoeth,  neu  lygad  cyflym  cymydog  agos,  neu 
lygad  llym  cyfaill  myuwesol,  dy  gadw  di  rhag  ysgeler- 
derau  a  gorwagedd?  ac  oni  chaiff  llygad  manwl  eiddig- 
eddus  y  Duw  holl-weledig  dy  attal  rhag  pechu  yn  yr  ys- 
tafell  ddir'gel,  pan  y  mae  pob  lleni  wedi  eu  tynu,  drysau 
wedi  eu  bolltio,  a  phawb  yn  y  tý  yn  eu  gwelyau,  neu  o 
dre',  ond  tydi  a'th  Ddalilah?  0!'r  fath  ddidduwiaeth 
ofnadwy  sydd  yn  rhwym  yn  nghalon  y  dyn  hwnw,  ag 
sydd  arno  fwy  o  ofn  llygad  ei  feistr,  ei  fugail,  ei  blentyn, 
neu  ei  was,  nag  o  ofn  llygad  a  phresenoldeb  y  Duw  tra- 
gwyddol.  O!  na  wnai  pawb  ag  y  perthyn  hyn  iddynt, 
gymeryd  y  fath  sylw  dwys  arno,  fel  ag  i  farnu  eu  hunain 
yn  llym  am  dano,  i  wylo  yn  chwerw  drosto,  ac  i  ym- 
drechu  yn  nerthol  â  Duw  mewn  gweddi  am  faddeuant  o 
hono,  ac  hefyd  am  nerth  yn  ei  erbyn. 

Mae  yr  apostol  yn  mawr  gwyno  am  rai  yn  ei  ddyddiau 
ef  ag  oedd  yn  ymdroi  mewn  pechodau  dirgel.  Eph.  v. 
12:  "Canys  brwnt  yw  adrodd  y  pethau  a  wneir  gan- 
ddynt  hwy  yn  ddirgel."  Mae  efe  yn  llefaru  am  y  cyfryw 
oedd  yn  byw  mewn  anlladrwydd  ac  aflendid  dirgelaidd. 
Yr  oedd  llawer  ag  oedd  wedi  cymeryd  arnynt  ffurf  duw- 
ioldeb,  yn  goddef  eu  hunain  niewn  dirgel  weithrediadau 
o  ddrygioni  a  ffieidd-dra  ysgeler,  fel  pe  na  buasai  yr  un 
Duw  idd  eu  gweled,  yr  un  gydwybod  idd  eu  cyhuddaw, 
yr  un  dydd  barn  idd  eu  gwneyd  yn  euog,  yr  un  Cyíiawn- 
der  idd  eu  condemnio,  nac  yr  un  uffern  idd  eu  poenydio. 
O !  pa  mor  dra  ffiaidd  raid  fod  y  rhai  hyny  yn  ngolwg  y 


Y  NEFOEDD.  197 

santaidd,  y  rhai  a  allant  ei  fawr  garu  a'i  gyfarch  yn 
y  cyhoedd,  ac  eto  ydynt  mor  hyf  a'i  gynhyrfu  yn  ei 
wyneb  yn  y  dirgel;  mae  y  rhai  hyn  yn  debyg  i'r  putein- 
iaid  hyny  a  hònant  agosrwydd  a  pharch  mawr  idd  eu 
gwŷr  oddicartref,  ac  eto  pan  gartref  a  buteiniant  o  flaeu 
llygaid  eu  gwŷr. 

Ycyfrywa  gyílawnant  ddyîedswyddau  crefyddol  ynunig 
i  orchuddio  a  lîiwio  eu  haflendid  dirgelaidd,  eu  drygioni 
dirgelaidd;  y  cyfryw  a  gymerant  arnynt  dalu  eu  haddun- 
edau,  ac  eto  a  ddy sgwyliant  am  y  cyfnos ;  y  cyfry w  a  Weith- 
redant  ddrygioni  mewn  congl,  ac  eto  gyda'r  butain  y 
sy  chant  eu  safn,  gan  ddywedyd,  "  Beth  a  wnaethom?" 
y  cyfryw  a  gânt  yn  y  diwedd  yr  ystafelloedd,  y  ceryg  o'r 
mur,  y  trawstiau  o'r  coed,  y  meinciau  yr  eisteddant  arnynt, 
a'r  gwelyau  y  darfu  iddynt  orwedd  arnynt,  i  dystio  yn 
erbyn  eu  holl  gellwair  anllad,  a'u  hymddygiadau  trythyll 
yn  y  dirgel.  Heb.  xiii.  4:  "  Eithr  puteinwyr  a  godineb- 
wyr  a  farna  Duw."  Gwna  eu  barnu  hwy  ei  hun;  a  pha- 
ham?  ond  oblegid  fod  y  cyfryw  bechaduriaid  yn  ym- 
ddwyn  mor  ddirgel  a  chyfrwys,  fel  yn  aml  na  ddichon 
neb  ond  Duw  eu  cael  allan.  Mae'r  Heddynaid  yn  aml 
yn  esgeulusaw  cospi  y  cyfryw  bechaduriaid  pan  wneir  eu 
drygoni  dirgel  yn  amlwg;  ac  am  hyny  gwna  Duw  ei  hun 
eistedd  mewn  barn  arnynt.  Er  iddynt  allu  dianc  rhag 
sylw  dynion,  eto  ni  ddiangant  byth  rliag  barn  Duw. 
Nid  yw  anwireddau  y  galon  yn  syrthio  dan  farn  ddynol. 
Mae  puteinwyr  a  godinebwyr  yn  gyfíredin  yn  ddichellgar, 
dirgel,  a  chyfrwys  ryfeddol  i  gelu  eu  fíiaidd  aílendid;  ac 
am  hyny  y  gelwir  y  butain  yn  ddichellgar  o  galon,  Diar. 
vii.  10.  Yn  Hebraeg,  gan  Rabbi  Solomon,  a  gyíîeithir 
munito  corde,  a'i  chalon  wedi  ei  hamgau;  "  canys,  eb  efe, 
megys  y  mae  dinas  wedi  ei  hamgylchu  ag  amddifíynfeydd, 
felly  y  mae  ei  chalon  hithau  wedi  ei  hamgylchu  o  am- 
gylch  ogylch  â  chyfrwysdra:"  neu  eilwaith,  gallai  gael  ei 
gyfieithu  occlusa  corde,  "  o  galon  gauedig,  mor  gaued- 
ig  a  dinas  warchaedig,  hyny  yw,  y  mwyaf  cudd  yn  nghyf- 

O 


198 


ALLWEDD  DDIRGEL 


rwysdra  ei  ehalon:  pa  mor  agored  bynag  fyddo  hl  yn 
eofndra  ei  hymddygiad  allanol."  Felly  yr  oedd  y  proph- 
wyd  Agur  yn  cyfrif  fíbrdd  dyn  gyda  morwyn,  a  ffordd 
merch  odinebus,  yn  mhlith  y  pethau  hyny  y  rhai  nad 
oedd  efe,  a  neb  rhyw  ddynarall,  yn  abl  i'w  hadwaen  neu 
eu  cael  allan;  ac  y  mae  yn  ei  gymharu  i  ffordd  tri  pheth, 
y  rhai  nad  oedd  un  dyfais  na  diwydrwydd  dynol  yn  alluog 
idd  eu  dirnad;  ond  eto  mae  Duw  yn  canfod  yr  oll,  a  dyg 
hwynt  o  flaen  y  frawdle  am  yr  oll.  Ond, 

(2.)  Ystyriwch,  y  bydd  i  bechodau  dirgel  gael  eu 
dwyn  i'r  amlwg.    Gweithredoedd  mwyaf  cuddiedig  y 
tywyflwch  a  amlygir  ar  gyhoedd:  canys  er  i  bechod  gael 
ei  gyflawni  yn  y  ty  wyìlwch,  er  hyny  caiff  pechod  ei  farnu 
yn  y  goleu.    Luc  viii.  17:  "Canys  nid  oes  dimdirgel,  a'r 
ni  bydd  amlwg;  na  dim  cuddiedig,  a'r  nis  gwyddyddir, 
ac  na  ddaw  i'r  goleu."    Enllibau  yr  Iuddewon  am  ddieh- 
ellion  swynol  Crist  a'iapostolion;  celwyddau  dychrynllyd 
y  paganiaid,  mewn  amser  a  amlygir.    Freg.  xii.  14: 
"  Canys  Duw  a  ddwg  bob  gweithred  i  farn,  a  phob 
peth  dirgel,  pa  un  bynag  fyddo  ai  da  ai  drwg."  Nid 
yw  efe  yn  dywedyd  rhai,  ond  pob  gweithred,  ac  nid  yn 
unig  gweithred,  eithr  dirgelion  ;  nid  yn  unig  dirgel,  ond 
pob  dirgelion;  ac  nid  yn  unig  pethau  da  dirgel,  eithr 
drwg  hefyd,  pa  un  ai  gweithredoedd  da  neu  weithred- 
oedd  drwg,  pa  un  ai  dirgel  ai  cyhoedd,  rhaid  i'r  oll 
gael  eu  dwyn  i'r  farn.    Caiff  llyfr  hollwybodaeth  Duw 
a  llyfr  cydwybod  dyn  eu  hagoryd  y  pryd  hyny,  ac 
yna  bydd  pechodau  dirgel  mor  ddarllenadwy  yn  y  tal- 
cen  a  phe  buasent  wedi  eu  hysgrifenu  ar  ha,ul-belydr- 
au  disgleiriaf  ar  fur  grisialaidd.     Mae  holi  bechodau 
dirgel  dynion  yn  argraffedig  yn  y  nefoedd,  a  gwna 
Duw  yn  y  diwedd  eu  darllen  ar  gyhoedd  i'r  holl  fyd. 
1  Cor.  iv.  5:  "  Am  hyny  na  fernwch  ddim  cyn  yr  am- 
ser,  hyd  oni  ddelo  yr  Arglwydd,  yr  hwn  a  oleua  ddir- 
gelion  y  tywyllwch,  ac  a  eglura  fwriadau  y  calonau." 
Ac  megys  y  mae  lluoedd  aneirif  o  wybed  a  brychau 
yr  yr  air,  y  rhai  nad  ydym  byth  yn  eu  canfod  nes 


Y  NEFOEDD. 


199 


ír  haul  dywynu;  felly  y  mae  miloedd  o  feddyliau  balch, 
meddyliau  aflan,  meddyliau  bydol,  meddyliau  maleisus, 
meddyliau  cynfigenus,  a  meddyliau  gwaedlyd,  y  rhai 
na  chanfu  ac  na  adnabu  y  byd;  eithr  yn  y  dydd  mawr, 
pan  ddatguddir  bwriadau  y  calonau,  yr  oll  a  ymddeng- 
ys  i'r  byd  uwchaf  a'r  isaf  hefyd.  Yn  y  dydd  mawr, 
cymerir  ymaith  bob  ífugiau,  mygydau,  a  chwcyllau,  ac 
yna  caiff  yr  oll  ymddangos,  yr  oll  a  ddarfu  i  ti  erioed 
ei  gyüawni  yn  yr  ystafell  ddirgel,  mewn  congl  ddir- 
gel,  a  gaiff  ei  amlygu  i  ddynion  ac  angylion,  'ie,  i  hoìl 
lys  y  nefoedd,  ac  i'r  holl  fyd  hefyd.  Rhuf.  ii.  16: 
"  Yn  y  dydd  y  baro  Düw  ddirgelion  dynion  trwy  Iesu 
Grist."  Yn  y  dydd  mawr  hwn  barna  Duw  nid  yn  unig 
ein  gweithredoedd  cyhoeddus,  eithr  ein  gweithredoedd 
a'n  ffyrdd  dirgel  heíyd.  Wedi  marw  Jehoiacim,  caf- 
wyd  nodweddiadau,  arwyddion  coelgrefyddol,  ac  argraff- 
iadau  ei  swyngyfareddau  ar  ei  gorff;  yr  hyn  sydd  yn 
dangos  mor  ddwfn  yr  oedd  eilunaddoìiaeth  v/edi  gwreidd- 
io  yn  ei  galon,  gan  ei  fod  yn  dwyn  y  nodau  hyn  yn  ei 
gnawd:  dros  yspaid  ei  fywyd,  yr  hwn  ac  ef  yn  frenin  a 
ymddygodd  yn  odidog,  ac  a  gadwodd  y  cwbl  yn  nghudd, 
eithr  pan  fu  farw,  daeth  yr  oìl  allan,  yna  yr  ymddangos- 
odd  nodau  ei  fíìaidd  eilunaddoliaeth  ar  ei  gorff:  er  y 
dichon  y  mwyaf  o  bechaduriaid  guddio  a  chadw  ei  fíì- 
eidd-dra  erchyll  am  dymhor,  eto  daw  amser  pan  ym- 
ddangoso  yr  oll,  pan  y  byddo  eu  holl  nodau  dirgel,  a'u 
fneidd-dra  dirgel  yn  amlwg  i'r  holl  fyd. 

Eithr  dichon  pechaduriaid  wrthddadleu,  a  dywedyd, 
"  Gadewch  ni  yn  llonydd  yn  ein  pechodau  dirgel  hyd  y 
dydd  hwnw,  ac  yna  ni  a  wnawn  o'r  goreu."  Ac  am 
hyny, 

(3.)  Ystyriwch,  fod  Duw  yn  amì,  ie,  yn  y  byd  hwn, 
yn  datguddio  ac  yn  amlygu  i'r  byd  bechodau  cuddiedig 
dynion. 

Mae  Duw  yn  caru  gweithredu  yn  gyfatebol  i'w  enw- 
au:  yn  awr,  datguddydd  dirgeledigaethau  yw  un  o'i 

o2 


200 


ALLWEDD  DDLRGEL 


enwau,  Dan.  ii.  27,  ac  yn  ganlynol,  ie,  yn  y  byd  hwn,  y 
mae  yn  aml  yn  dwyn  i'r  goleu  ddirgeìion  mwyaf  y  ty- 
wyllwch.    O  holl  briodoliaethau  gogoneddus  Duw,  nid 
oes  yr  un  yn  dyoddef  mor  fawr  oddiwrth  bechodau  dirgel, 
a'r  briodoledd  o  hollwybodaeth;  ac  am  hyny  y  mae  Duw 
yn  aml  yn  y  byd  hwn  yn  sefyll  i  fyny  i  amddifíyn  an- 
rhydedd  y  briodoledd  hòno  trwy  ddynoethi  pechaduriaid, 
a  thrwy  ddwyn  i'r  goleu  yr  holl  Iwybrau  a'r  ítyrdd  hyny 
o  ddrygioni,  yn  mha  rai  y  darfu  iddynt  yn  hir  rodio  heb 
gael  eu  dynoethi.    Er  anrhydedd  y  briodoledd  fendiged- 
ig  hon  o  eiddo  Duw,  y  eafodd  pechod  dirgel  cydfradwr- 
iaethol  Annanias  a  Saphira  ei  ddynoethi  mor  amlwg. 
UA  bu  ofn  mawr  ar  yr  holl  eglwys,  ac  ar  bawb  oll  a 
gîybu  y  pethau  hyn."    Darfu  i  frodyr  Joseph  am  dym- 
hor  maith  guddio  eu  malais,  eu  dichell,  eu  creulondeb,  eu 
cenfìgen,  a'u  bradwriaeth,  yn  ngwerthiad  eu  brawd  iV 
Aiíft;  ond  o'r  diwedd,  trwy  ryfeddol  ragluniaeth,  dyg- 
wyd  yr  oll  i'r  amîwg.    Dichon  cydwybod  am  dymhor 
ymddangos  fel  yn  cysgu,  eto  mewn  amser  hi  a  ddeffru, 
ac  a  wna  i'r  pechadur  wybod,  wrth  iddi  gyhuddaw,  ei 
bod  i'w  harswydo,  a  hyn  a  wybu  brodyr  Joseph  trwy 
brofiad  gresjmoì.    Felly  Gehazi,  efe  abechodd  yn  ddirgel- 
aidd,  efe  a  ddywedodd  gelwydd  yn  erchyll,  ac  wedi  hyny 
amddiíîynodd  ef  yn  haerllyg,  ond  o'r  diwedd  daeth  yr 
oll  allan,  ac  yn  lle  cael  ei  ddilladu  yn  orwych,  cafodd  ei 
ddilladu  â  gwahanglwyf,  ac  yn  lle  dau  bâr  oddiliad,crog- 
odd  Duw  ef  i  fyny  mewn  cadwynau,  megys  yn  gofladwr- 
iaeth  o'i  lid  i'r  holl  genedlaethau.    Felly  dygodd  Achan 
yn  ddirgelaidd  ac  yn  gysegr-ladradaidd  fantell  Fabilon- 
aeg  dêg,  a  dau  can'  sicl  o  arian,  a  llafn  aur  yn  hanner  can' 
sicl  ei  bwys,  ac  a'u  cuddiodd  yn  y  ddaear  yn  nghanol  ei 
babell,  ac  am  hyn  fTodd  Tsrael  o  flaen  eu  gelynion,  eithr 
yn  y  diwedd  cymerwyd  Achan,  a  daeth  y  cwbl  i'r  amlwg, 
a'i  lafn  aur  a  dröodd  yn  llafn  i'w  ddrylìio,  a'i  fantelì 
Fabilonaidd  yn  fantelì  i'w  amwisgo:  gwnaeth  Josuah 
danìlwyth  o'r  hyn  oll  a  ddygodd  yn  ddirgelaidd  ac  yn 
bechadurus,  ac  a'i  llosgodd  ef  a'i  blant  a'r  oll  a  feddai 


Y  NEFOEDD.  201 

ynddi.  0 !  mor  gyhoeddus,  mor  llym-dost  y  mae  Duw 
weithiau  yu  cospi  dynion  am  eu  hanwiredd  dirgelaf. 
Gellwch  ganfod  yr  un  peth  yn  yr  anghraifft  fawr  hòno  o 
eiddo  Dafydd.  2  Sam.  xii.  9 — 12:  "Paham  y  dirmyg- 
aist  air  yr  Arglwydd,  i  wneuthur  drwg  yn  ei  olwg  ef  ? 
Urias  yr  Hethiaid  a  darewaist  ti  â'r  eleddyf,  a'i  wraig  ef 
a  gymeraist  i  ti  yn  wraig  (gwnaethpwyd  hyn  trwy  lythyr 
dirgelaidd).  Yn  awr  gan  hyny,  nid  ymedy  y  cleddyf  â'th 
dŷ  di  byth;  o  herwydd  i  ti  fy  nirmygu  i,  a  chymeryd 
gwraig  Urias  yr  Hethiaid  i  fod  yn  wraig  i  ti.  Fel  hyn 
y  dywed  yr  Arglwydd,  Weleî  myíì  a  gyfodaf  i'th  erbyn 
ddrwg  o'th  dŷ  dy  hun,  a  my  fi  a  ddygaf  dy  wragedd  di  yn 
ngwydd  dy  lygaid,  ac  a'u  rhoddaf  hwynt  i'th  gymydog, 
ac  efe  a  orwedd  gyda'th  wragedd  di  yn  ngwydd  yr  haul 
hwn.  Er  i  ti  wneuthur  raewn  dirgelwch,  eto  mi  a  wnaf 
y  peth  hyn  gerbron  holl  Israel,  a  cherbron  yr  haul." 
Yr  oedd  Dafydd  yn  astud  ac  yn  llafurus  iawn  i  guddio  ei 
bechod,  ac  i  gadw  ei  enaid;  ond  yr  oedd  y  gorchudd  a 
wnawd  o  waed  Urias  yn  rhy  fyr,  ac  yn  rhy  gul  i  guddio 
ei  ynfydrwydd  gyda  Bethsheba,  ac  am  hyny  wedi  iddo 
wneyd  yr  oll  a  allai,  cafodd  ei  bechod  ei  daflu  fel  pêl,  o 
ddyn  i  ddyn,  trwy  lys,  dinas,  a  gwlad. 

Mi  a  ddarllenais  am  un  Parthenius  o  lofrudd,  trysor- 
ydd  i  Theodobert,  brenin  Ffrainc,  yr  hwn,  wedi  iddo 
ladd  yn  fradychus  ryw  gyfaill  neillduol  iddo,  a  elwid 
Ausanius,  gyda'i  wraig  Papianiìla,  pan  nad  oedd  neb  yn 
ei  ddrwg-dybio  na'i  gyhuddaw  o  hono,  efe  a  ddynoethodd 
ac  a  gyhuddodd  ei  hun  yn  y  dull  dyeithr  hyn  :  Fel  ag 
yr  oedd  yn  cysgu  yn  ei  wely,  yn  ddisymwth  bloeddiodd 
allan  yn  druenus  iawn,  gan  waeddi  am  gymhorth,  onidê 
ei  fod  yn  trengu;  a  phan  ofynwyd  iddo  beth  oedd  y 
mater,  yn  hanner  cysgu  efe  a  atebodd,  "  Fod  ei  gyfaill 
Ausanius  a'i  wraig,  y  rhai  a  laddodd  efe  er  ys  amser  yn 
ol,  yn  ei  wysio  i  farn  ger  bron  Duw:"  ar  yr  hwn  gy- 
faddefiad  efe  a  ddaliwyd,  ac  wedi  ymholiad  dyladwy,  a 
iabuddiwyd  i  farwolaeth:  fel  hyn  y  gwnaeth  braw  a  dy- 
chrynfeydd  ei  gydwybod  ei  hun,  ddynoethi  yr  ysgelerder 


202 


ALLWEDD  DDIRGEL 


dirgeîaidd  hwnw,  yr  hwn  na  allasai  neb  ei  brofi  yn  ei 
erbyn. 

Mi  a  ddarllenais  pa  fodd  y  gwnaeth  y  Twrc  mawr 
Mahomed,  â  gwobr  fawr,  fynu  dau  o  Dwrciaid  i  ymgy- 
meryd  at  ladd  Scanderbeg;  daeth  y  ddau  fradwr  íryn  at 
Scanderbeg  gan  wneyd  y  fath  ymddangosiad  o  fíieidd- 
dra  llywodraeth  ormesol  Mahomed,  a'i  goelgrefydd  wag, 
fel  y  darfu  iddynt  eu  dau  gael  eu  cyfrif,  gan  Scander- 
berg  ac  ereill,  yn  ddynion  da;  ac  wedi  iddynt  ddysgu 
egwyddorion  y  grefydd  Gristionogol,  cawsant,  wrth  eu 
dymuniad  eu  hunain,  eu  bedyddio  iìl  dau.  Yn  fuan 
wedi  hyny,  drwy  ryw  ragluniaeth,  dygwyddodd  i'r  ddau 
fradwr  hyn  amrafaelio  â'u  gilydd,  drwy  yr  hyn  y  cafodd 
y  bradwriaeth  ei  ddynoethi;  ac  wedi  ymholiad  a  chyf- 
addefiad  dyladwy  o'r  weithred,  cawsant  ill  dau  yn  y  fan 
eu  condemnio  a'u  dienyddio, 

Cydwybod  yw  yspiwr  Duw  yn  y  fynwes,  ac  megjê 
ysgrifenydd  a  chofrestrydd,  y  mae  yn  eistedd  yn  ystafell 
eich  calonau  â  phin  mewn  llaw,  ac  yn  gwneyd  cofnodiad 
o'ch  holl  fíyrdd  dirgel,  a'ch  troseddau  dirgel,  y  rhai  sydd 
uwchlaw  gwybodaeth  dynion.  Y  mae  cydwybod  yn 
gosod  i  lawr  yr  amser  pa  bryd,  y  man  pa  le,  y  dull  pa 
fodd,  a'r  personau  gyda  pha  rai  y  cyflawnwyd  y  fath  a'r 
fath  ddrygioni  dirgel,  a  hyny  mor  amlwg  ac  eglur  fel,  er 
myned  o  honot  lle  y  mynoch,  a  gwneyd  yr  hyn  a  ellych, 
ni  chaiff  eu  llythyrenau  byth  mo'u  dileu  na'u  crafu 
ymaith  nes  yr  ymddangoso  Duw  mewn  barn.  Gwnaed 
dyn  bechu  yn  yr  ymneillduad  dirgelaf  ag  a  ddichon 
cyfrwysdra  dynol  ei  ddyfeisio;  gwnaed  bob  fíbrdd  a  allo 
i  gelu  ei  beehodau,  i'w  mantellu,  a'u  cuddio,  fel  y  gwnaeth 
Adda;  eto  gwna  cydwybod  felly  farnu  fel  ag  y  dwg  i 
mewn  y  tyst,  y  cyrcha  yn  mlaen  y  ddeddf,  y  gyra  y 
gosp,  ac  y  cyraedda  y  ddedfryd  gondemniol  arno.  Ÿ 
mae  llawer  dyn  ag  sydd  yn  gwneyd  proffes  hardd,  ac 
iddo  enw  mawr  yn  y  byd,  eto  yn  hunan-gondemniedig 
am  y  pechodau  dirgel  hyny  ag  nad  ydynt  yn  weledig  i 
lygaid  dyn,  nac  yn  gospadwy  gan  gyfreithiau  na  dwylaw 


Y  NEFOEDD. 


203 


dynion ;  îe,  yn  aml  yn  y  byd  hwn  y  mae  Duw  yn  cyfodi 
y  fath  uíFern  o  fraw  a  dychryn  yn  nghydwybodau  dynion 
oddiar  yr  ystyriaeth  o'u  pechodau  dirgel,  fel  nad  ydynt 
yn  galJu  cael  gorphwysfa  ar  wely  nac  o  hono,  mewn 
eisteddiad  i  lawr  na  ehyfodiad  i  fyny.  Hwy  a  chwen- 
nychant  gelu  eu  pechodau;  anfoddlon  ydynt  i'r  byd 
wybod  pa  mor  wael  y  darfu  iddynt  fod  yn  y  dirgel; 
ond  gan  fod  cydwybod  ar  yr  arteithglwyd,  yn  cnoi,  yn 
cyhuddo,  ac  yn  condemnio  yn  barhaus,  ni  alìant  ddal  yn 
hwy;  yn  awr  rhaid  i'r  oll  ddyfod  allan;  a'r  pechodau 
hyny  ag  oedd  yn  fwyaf  euddiedig  a  cheledig,  a  ddaeth- 
ant  i  gael  eu  cyhoeddi  ar  nen  y  tŷ. 

Rhai  dan  loes  cydwybod  a  darawyd  â  gwallgofrwydd, 
a  Uawer  hyd  yn  nod  yn  eu  cwsg  a  fuant  yn  gyhoeddwyr 
o'u  haflendid  a'u  drygioni  dirgel  eu  hunain.  Yn  yr  am- 
gylchiadau  hyny,  gwnaeth  Duw  i  lawer  pechadur  dirgel 
waeddi  allan  gyda'r  gwahanglwyfus,  "Aflan,  aflan;"  a 
chyda  Judas,  (ger  bron  pawb,)  "Pechais,  pechais." 
Llawer  gwaith  yn  y  by wyd  hwn,  y  darfu  i  Dduw  mewn 
modd  rhyfeddol  ddynoethi  y  gweithredoedd  dirgel  hyny 
o  eiddo  y  tywyllwch  yn  mha  rai  y  darfu  i  ddynion  hir 
drigo  ynddynt  heb  eu  dynoethi. 

Gwnaeth  Pythagoriad  brynu  pâr  o  esgidiau  ar  goel,  a 
bu  y  crydd  farw,  ac  yr  oedd  yn  dda  ganddo  yntau  hyny, 
gan  feddwl  eu  bod  wedi  eu  hennill;  ond  yn  mhen  ych- 
ydig  wedi  hyny  rhuthrodd  ei  gydwybod  arno,  a  daeth 
yn  boenydiwr  parhaus  iddo;  ar  hyn  efe  a  aeth  i  dŷ  y 
marw,  gan  daflu  i  mewn  ei  arian  gyda'r  geiriau  hyn, 
"  Dyna,  cymer  dy  eiddo,  yr  wyt  yn  fyw  i  mi,  er  dy  fod 
yn  farw  i  bawb  ereill."  Ond, 

(4.)  Ystyriwch,  fod  pechodau  dirgel,  ar  ryw  olygiad- 
au,  yn  fwy  peryglus  na  phechodau  cyhoeddus.  Y  mae 
llawer  dyn  yn  gwaedu  i  farwolaeth  yn  dufewnol,  ac  nid 
oes  neb  yn  ei  weled.  Pa  fwyaf  tufewnol  a  chuddiedig 
fyddo  y  clefyd,  mwyaf  oll  yw  y  dyn  mewn  perygl  o 
golli  ei  fywyd.  Nid  oes  dim  twymynau  mor  beryglus 
a'r  rhai  hyny  sydd  yn  anrheithio  yr  ysbrydoedd  a'r  rhanau 


204 


ALLWEDD  DDIRGEL 


tumewnol;  felly  nid  oes  dim  pechodau  mor  beryglus  a 
niweidiol  i  eneidiau  dynion  ag  yw  y  rhai  hyny  ag  sydd 
fwyaf  tumewnol  a  ehuddiedig.  Y  mae  pechodau  dirgel 
yn  llywodraethu  yn  eneidiau  dynion  yn  nerthol  iawn, 
pan  y  maent  leiaf  mewn  ymddangosiad. 

Yn  1.  Ystyrîwch,  fod  yr  hwn  sydd  yn  pechu  yn  ddir- 
gel,  yn  difuddio  ei  hun  o'r  cynorthwyon  a'r  gwelliadau 
hyny,  y  rhai,  dan  ddwyfol  fendith,  a  allai  ei  arfogi  yn 
erbyn  pechod ;  ie,  a'i  wneyd  yn  fuddugoliaethus  ar  bech- 
od;  sef  gweddiau,  cjnghorion,  ceryddon,  siamplau  ac 
annogaethau  cyfeillion,  perthynasau,  &c.  Dichon  tân  fod 
mewn  tŷ  dyn  a'i  gyfeillion  heb  wybod;  ond  pan  ei 
gwybydder,  y  mae  pob  llaw  yn  barod  i  gynorthwyo. 
Yr  hwn  sydd  yn  pechu  yn  y  dirgel,  sydd  yn  cau  ei  hun 
aUan  oddiwrth  bob  meddyginiaeth  gyhoeddus,  ac  yn 
cymeryd  poen  mawr  i  ddamnio  ei  enaid  ei  hun,  ac  i 
fyned  i  ufíern  yn  y  tywyllwch.  Ond, 

Yn  2.  Gwna  pechodau  dirgel  y  ffordd  i  bechodau 
cyhoeddus.    Yr  hwn  nad  yw  yn  gwneyd  dim  cydwybod 

0  bechu  yn  yr  ystafell  ddirgel,  a  fydd  cyn  hir, ,  gydag 
Absalom,  yn  barod  i  daenu  pabell  ar  nen  y  tŷ  i  fyned  i 
mewn  at  ei  ordderchadon  yn  ngolwg  holl  Israel.  Y  cyf- 
ryw  na  wnaethant  ddim  cydwybod  o  ladrata  ychydig 
binau  neu  geiniogau,  neu  ychydig  sylltau  yn  y  dirgel, 
mewn  amser  a  ddaethant  mor  eofn  ag  i  gymeryd  côd  ar 
y  ífordd  ar  ganol  dydd.  Rhaid  mathru  yr  asp  yn  yr 
wy,  neu  ynte  bydd  iddi  yn  fuan  ddyfod  yn  sarfT.  Gwna 
chwant  pechod  dori  allan  i  weithrediad,  gweithrediad  i 
ymarferiad,  ac  yna  y  mae  y  corff  a'r  enaid  wedi  eu  colli 
yn  anadferadwy  i  bob  tragwyddoldeb,  os  nad  edifarheir 
o'i  herwydd. 

Os  dichon  Satan  ond  clwyfo  ein  sawdl,  (fel  y  dychy- 
mygodd  y  prydyddion  am  Achilles)  gwna  ymdrech  dêg 

1  anfon  marwolaeth  o'r  sawdl  i'r  galon.  Os  dichon  y 
sarff  gyfrwys  hon  ymnyddu  ei  chynffon  drwy  feddwl 
drwg,  dichon  yn  fuan  roddi  ei  phen  i  mewn  drwy  weith- 
red  waeth.    Oddiyma  y  geilw  Crist  genflgen  yn  lleidd- 


Ÿ  NEFOEDD. 


205 


îad,  a  llygad  ehwantus  yn  odineb.  Llid  dirgel  sydd  yn 
aml  yn  dybenu  mewn  llofruddiaeth,  a  chip  golwg  chwen- 
nychoi  y  llygad  sydd  yn  aml  yn  esgor  ar  oclineb  gwelad- 
wy.  Os  yw  Amnon  yn  sâl  gan  feichiogiad  pechadurus 
o  chwant  llosgadwy,  bydd  ei  enaid  mewn  poen  a  gwewyr 
nes  yr  esgoro.  A  pha  gynifer  sydd  ag  a  ddarfu  yn  y 
dirgel  gymeryd  yn  awr  ac  yn  y  man  ond  un  cwpanaid 
yn  fwy  na  digon,  sydd  yn  awr  idd  eu  gweled  ar  ganol 
dydd  yn  rhygyngu  yn  erbyn  pob  post.  Ac  megys  y 
gwna  afiechyd  dirgel  yn  y  corff  (os  na  feddyginiaethir) 
mewn  amser  dori  allau  i'r  aml wg,  felly  y  bydd  i  bechodau 
dirgel  yn  yr  enaid  (os  na  wneir  eu  maddeu  a'u  puro) 
mewn  amser  gael  eu  datguddio  yn  amlwg.  Cybydd-dod 
oedd  pechod  dirgel  Judas,  a  phan  y  gwnaeth  achlysur 
neu  brofedigaeth  bresenoli  ei  hun,  mor  fuan  a  pharod 
oedd  efe  i  fradychu  ei  Arglwydd  a'i  Feistr  am  ddeg-ar- 
hugain  o  ddarnau  arian  o  flaen  yr  holl  fyd!  "  Chwant 
wedi  ymddwyn  a  esgor  ar  bechod."  Y  mae  gan  bechod 
ei  feichiogiad,  a  hyny  yw  hyfrydwch;  ac  yna  ei  fPurfiad, 
a  hyny  yw  bwriad;  ac  yna  ei  esgoreddiad,  a  hyny  yw 
gweithred;  ac  yna  ei  gynydd,  a  hyny  yw  ymarferiad; 
ac  yna  ei  orpheniad,  a  hyny  yw  damnedigaeth.  Ond, 

Yn  3.  Pechu  dirgel  sydd  yn  gosod  llawer  mwy  o 
barch  ac  ofn  ar  ddynion  nag  ar  Dduw.  Tydi  a  fyddi 
yn  annghyfiawn  yn  y  dirgel,  yn  drythyll  yn  y  dirgel,  ac 
yn  aflan  yn  y  cÜrgel,  a  phaham?  Ond  obiegid  dy  fod 
yn  ofni  i'r  cyfryw  a'r  cyfryw  gyfeillion  ddyfod  i  wybod! 
O  ddyn  truenus!  a  wyt  yn  ofni  sylw  dyn  yr  hwn  a 
drenga,  a  mab  dyn  yr  hwn  a  wneir  fel  glaswelltyn?  ac 
eto  ni  ddychryni  dan  ei  sylw  Ef,  "  yr  hwn  sydd  a'i  lygaid 
feì  fflam  dân,  yn  llym  ac  ofnadwy,  fel  ag  i  dreiddio  i 
gelloedd  y  bol?"  O!  mor  llawn  o  ddidduwiaeth  yw 
calon  y  dyn  hwnw  sydd  yn  dy  wedyd  yn  ddystaw,  "  Pe 
byddai  fy  mhechodau  ond  yn  guddiedig  o  olwg  y  byd, 
nid  wyf  yn  prisio  er  i'r  Arglwydd  eu  gwybod,  er  i'r 
Arglwydd  eu  manwl  nodi,  er  i'r  Arglwydd  osod  nôd 
arnynt^  a  gwneyd  cofnodiad  o  honynt."    Pa  beth  yw 


206 


ALLWEDD  DDIRGEL 


hyn,  O  ddyn  î  temtio  Duw,  a'i  gyffroi  Ef  yn  ei  wyneb? 
yr  hwn  sydd  yn  oleuni,  ac  nad  oes  ynddo  ddim  tywyll- 
wch?  Àh!  bechadur,  bechadur,  a  ddichon  dyn  dy 
ddamnio?  a  ddichon  dyn  dy  ddifeddiannu?  a  ddichon 
dyn  lanw  dy  gydwybod  âg  ofnau  a  dychrynfeydd?  a 
ddichon  dyn  wn eyd  dy  fywyd  yn  uffern?  a  ddíchon  dyn 
folltio  pyrth  gogoniant  yn  dy  erbyn?  a  ddichon  dyn  dy 
anfon  i'r  bedd  â  gair  o'i  enau?  ac  wedi  y  cwbl,  a  ddichon 
dyn  dy  dafiu  i  boenau  tragwyddol?  O  na.  A  ddichon 
Duw  wneyd  hyn  oll?  O  dichon!  Paham  ynte  nad  yw 
dy  galon  yn  arswydo  mwy  rhag  sylw  y  Duw  mawr  nag 
yw  rhag  sylw  dyn  tylawd,  eiddil,  a  marwol? 

Mi  a  safais  yn  hwy  ar  y  pen  hwn,  oblegid  nad  oes 
dim  yn  attal  cymundeb  dirgel  â  Duw  a  gweddi  ddirgel, 
yn  fwy  naphechodau  dirgel.  Ac  O!  na  wnaech  ef  eich 
gorchwyl  mawr  i  wylio  yn  erbyn  pechodau  dirgel,  a 
gweddio  yn  eu  herbyn,  a  galaru  am  danynt,  ac  i  farnu  a 
chondemnio  eich  hunain  yn  ddwys  am  bechodau  dirgel, 
ac  yn  ofalus  a  chydwybodol  ffoi  a  gochelyd  pob  achlysur- 
on  a  ehynhyrfiadau  ag  a  ddichon  fod  megys  tanwydd 
iddynt. 

Yn  ddiau,  nid  oes  neb  gwýr  na  gwragedd  mor  gywir 
ac  ystyriol  mewn  ystafell  weddi,  neu  mor  aml,  mor 
wresog,  mor  astud  mewn  ystafell  weddi,  mor  ymddigrifol 
a  diflin  a'r  rhai  hyny  ag  sydd  yn  cadw  eu  hunain  buraf  a 
rhyddaf  oddiwrth  bechodau  dirgel. 

(5.)  A  chofia  hyn,  er  fod  pechodau  dirgel,  mewn 
rhyw  ystyriaethau,  yn  fwy  peryglus  na  phechodau  ereill, 
eto  mewn  tri  golygiad  nid  ydynt  mor  niweidiol  a  pher- 
yglus  ag  yw  pechodau  ereill: 

Yn  1.  Am  nad  ydynt  yn  gwaradwyddo  crefydd  megys 
y  gwna  pechodau  cyhoeddus. 

Yn  2.  Am  nad  ydynt  yn  cywilyddio,  gofidio,  ac  ar- 
cholli  calonau  y  saint,  megys  y  gwna  pechodau  cyhoeddus. 

Yn  3.  Am  nad  ydynt  mor  llygredig  i  ereill,  nac 
mor  gynhyrfiadol  i  ereilì,  i  bechu  yn  erbyn  yr  Arglwydd, 
ag  yw  pechodau  cyhoeddus. 


Y  NEFOEDD. 


207 


Ac  feî  hyn  y  geìlwch  weled  pa  beth  yw  y  pethau 
hyny  sydd  raid  i  chwi  ochelyd  yn  ofalus  rhagddynt,  os 
byth  yr  ewyllysiwch  ymroddi  i  ystafell  weddi. 

XII.  Megys  y  mae  yn  rhaid  i  chwi  ochelyd  y  pum' 
peth  a  enwyd,  felly  y  mae  amrywiol  o  bethau  sydd  raid 
i  chwi  yn  ofalus  ac  yn  gydwybodol  ymosod  atynt,  os 
byth  yr  ewyllysiwch  fod  yn  ffyddlon  a  diwyd  yn  y 
ddyledswydd  fawr  hon  o  ystafell  weddi. 

1.  Galerwch  yn  fawr  ac  wylwch  yn  chwerw  am  yr 
esgeulusiad  o'r  ddyledswydd  ragorol  hon.  Yr  hwn  nad 
yw  yn  gwneyd  cydwybod  o  alaru  am  esgeulusiad  y 
ddyledswydd  hon,  ni  wna  ychwaith  byth  gydwybod  o'i 
chyílawni.  O !  na  bae  eich  pen  yn  ddyfroedd,  a'ch  llygaid 
yn  ífynnon  o  ddagrau,  fel  yr  wylech  ddydd  a  nos  am  yr 
esgeulusiad  mawr  o  ystafell  weddi.  \  r  hwn  sydd  yn 
galaru  fwyaf  am  yr  esgeulusiad  o'r  ddyledswydd  hon  a 
geir  fwyaf  yn  yr  ymarferiad  o  honi.  Dywedir  am  Adda, 
iddo  droi  ei  wyneb  tua  gardd  Eden,  ac  o'i  galon  alaru 
yn  chwerw  am  ei  gwymp  erchyll.  O!  na  wnaech 
chwithau  droi  eich  hwynebau  tua'ch  hystafelloedd,  ac 
wylo  yn  chwerw  am  eich  anamledd  fynediad  iddynt. 

2.  Ymarferwch  âg  ystafell  weddi;  gwnewch  weddi 
ddirgel  eich  gwastadol  farsiandiaeth.  Y  mae  mynych- 
der  yn  cenedlu  cynefindra,  a  chynefindra  eofndra.  Ni 
a  allwn  fyned  i  dŷ  y  cyfaill  hwnw  yr  hwn  yr  y'm  yn  ei 
aml  ymweled.  Yr  hyn  yr  ydym  wedi  ymarferyd  âg  ef, 
a  allwn  ei  wneyd  gydag  esmwythder  a  hyfrydwch.  Dyn 
ag  sydd  wedi  ymarferyd  i  ddarllen,  i  ysgrifenu,  i  farch- 
ogaeth,  i  redeg,  neu  i  chwareu  ar  yr  offeryn  cerdd  hwn 
neu  arall,  &c,  y  mae  yn  ei  wneyd  gydag  esmwythdér  a 
hyfrydwch;  ac  felly  dyn  ag  sydd  wedi  ei  ymarferyd  ei 
hun  i  ystafell  weddi,  a'i  cyflawna  gydag  hyfrydwch  ac 
esmwythder. 

3.  Cedwch  ddydd-lyfr  o'ch  holl  ystafell  brofiadau; 
cofrestwch  a  llyfrwch  yn  ofalus  eich  holl  ystafeli  drugar- 
eddau;  aml  ddarllenwch  drosodd,  a  myfyriwch  ar  eich 
ystafell  brofiadau.    Nid  oes  un  ífordd  debyg  i  hon  i 


208 


ALLWEDD  DDÎRGEL 


enyn  a  rhwymo  eich  calonau  yn  y  fasnach  ddirgel  hon 
o  weddi  ddirgel. 

O !  cofiwch  mai  ar  yr  amser  a'r  amser  yr  aethoch  i'ch 
hystafelloedd  â  chalonau  celyd  a  Hygaid  sychion;  ond 
cyn  i  chwi  ddyfod  allan,  mor  beraidd,  mor  efeugylaidd, 
mor  nerthol  y'ch  toddwyd  ac  y'ch  darostyngwyd  gerbron 
yr  Arglwydd;  a  chofiwch  pa  fodd,  bryd  arall,  yr  aethoch 
i'ch  ystafelloedd  yn  gymylog  ac  yn  nosawg,  ond  a  ddaeth- 
och  allan  â'r  fath  ogoneddus  dywyniad  o  elddo  Duw  ar 
eich  heneidiau,  ag  a  gafodd  Moses  ar  ei  wyneb,  pan 
ddaeth  i  lawr  o'r  mynydd  o  gymdeithasu  â  Duw.  O ! 
cofiwch  mor  aml  yr  aethoch  i'ch  hystafelloedd  âg  ysbryd- 
oedd  oerion  a  rhewedig,  eithr  cyn  i  chwi  ddyfod  allan, 
0!'r  fath  dân  a  enynodd  Duw  yneich  heneidiau;  a  chof- 
iwch  mor  aml  yr  aethoch  i'ch  hystafelloedd  wedi  eich 
cyfyngu  a'ch  cau  i  fyny,  pa  fodd  y  gwnaethpwyd  eich 
heneidiau  fel  cerbydau  Aminadab.  Cofiwch  y  nerth  a 
roddodd  Duw  i  chwi  yn  erbyn  llygredigaethau,  a  pha 
rym  a  roddodd  i  chwi  yn  erbyn  temtasiynau  yn  eich 
hystafelloedd.  A  chofiwch  yr  amlygiadau  melus  o 
ddwyfol  gariad,  yr  ymweliadau  dirgel,  a'r  cariad-arwydd- 
ion  dirgel  a  roddodd  Crist  i  chwi  yn  eich  hystafelloedd. 
Dwys  fyfyriwch  ar  y  pethau  hyn,  ac  yna  bydd  dyled- 
swyddau  ystafellol  yn  felus  genych.  Dyw7ediad  hyfryd 
o  eiddo  Bernard  ydoedd,  "Osant!  oni  wyddost  fod 
Crist  dy  briod  yn  wylaidd,  ac  na  fydd  yn  gyfeillgar 
mewn  cymdeithas;  ymneilldua  drwy  fyfyrdod  i'th  ys- 
tafell  neu  í'r  maesydd,  ac  yno  ti  a  gei  gofleidiadau  Crist." 
Meditatio  nutrix  orationis^ — Myfyrdod  yw  mammaeth 
gweddi.  Dywed  Pliny  wrthym  am  un  Messala  Corvi- 
nus,  yr  hwn  yr  oedd  ei  gof  mor  ddrwg  fel  yr  annghof- 
iodd  ei  enw  ei  hun.  Ac  yr  wyf  finau  yn  ofni  am  lawer 
o  honoch  fod  eich  cof  mor  ddrwg,  fel  ag  yr  ydych  yn 
annghofio  eich  trugareddau  ystafellol,  a'ch  profìadau 
ystafellol. 

Mi  a  ddarllenais  am  fath  o  glefyd  heintus  yn  Athen, 
ag  a  gymerodd  ymaith  gof  y  rhai  hyny  ag  yr  ymaílodd 


Y  NEFOEDD. 


209 


ynddynt,  fel  ag  yr  annghofiasant  eu  henwau  eu  hunain. 
O!  na  bawn  heb  un  achos  i  ofni  fod  rhyw  aüechyd 
heintus  neu  gilydd  wedi  cymeryd  ymaith  felly  gof  llawer, 
fel  ag  y  darfu  iddynt  ìwyr  annghofio  eu  hystafell  brof- 
iadau.  Wel,  gyfeillion,  cofiwch  hyn, — er  fod  calonau 
celyd  yn  ddrwg,  eto  y  mae  cof  haiarnaidd  yn  dda;  ac 
O !  na  wnaech  oll  lafurio  am  gof  haiarnaidd,  fel  y  galloch 
gofio  a  myfyrio  ar  eich  profìadau  ystafellol.  Mi  a  ddar- 
ìlenais  am  y  Paganiaid,  y  modd  yr  oeddynt  yn  defnyddio 
cerig  gwỳnion  a  duon  i'r  ddau  ddyben  hyn, — yn  gy ntaf, 
gwnaent  eu  rhoddi  i  ddynion  ar  eu  cyhuddiad  o  flaen  y 
Barnwyr;  os  euogfernid  hwynt  i  farw,  rhoddent  iddo 
gareg  ddû;  ond  os  gwnaid  eu  gollwng  a'u  rhyddhau, 
careg  wèn.  At  yr  arferiad  hon,  mae  yn  debygol,  y  cyf- 
eiria  yr  Ysbryd  Glân  yn  Dat.  ii.  17:  uTr  hwn  sydd  yn 
gorchfygu,  y  rhoddaf  iddo  gareg  wèn."  Yr  ail  ddefn- 
ydd  o'r  cerig  hyn  oedd  hyn, — sef,  y  gallent  drwyddynt 
gadw  cyfrif  o'r  holl  ddiwrnodau  da  a  drwg  a  gyfarfu  â 
hwynt  yn  eu  bywyd.  Oddiyma  y  gwnaeth  Giacopo 
Senzaro,  wedi  bod  yn  hir  yn  caru,  a  chael  ei  groesi  yn 
fawr  yn  nghylch  ei  fwriad-wraig,  lanw  lloned  lîestr  o 
gerig  duon,  gan  roddi  ond  un  gareg  wèn  yn  eu  plith;  a 
phan  ofynwyd  iddo  y  rheswm,  efe  a  atebodd,  "Fe  ddaw 
un  dydd  gwỳn,  (gan  feddwl  ei  ddydd  priodas,)  yr  hwn 
a  dâl  am  fy  holl  ddyddiau  duon." 

Ah!  gyfeillion,  mor  aml  y  rhoddodd  Duw  i  chwi 
gareg  wèn  yn  eich  hystafelloedd.  Chwi  a  gawsoch 
yn  ddiau  fwy  o  gerig  gwynion  nag  o  gerig  duon;  bu 
eich  dyledswyddau  a'ch  profiadau  ystafellol  yn  amlach 
na'ch  croesau  a'ch  trueni  cyhoeddus.  O  feistriaid!  pe 
gwnaech  ond  cyfrif  eich  dyddiau  daionus,  yn  ol  y  cerig 
gwynion  a  gawsoch  yn  eich  hystaíelloedd,  syrthiech 
mewn  mwy  o  gariad  â  gweddi  ystafellol  nag  erioed.  Ond, 

4.  Byddwch  sicr  na  threulioch  gymaint  o'ch  amser 
gwerthfawr  mewn  dyledswyddau  ac  ordinhadau  cyhoedd- 
?is,  fel  na  ellwch  hebgor  dim  at  ddyledswyddau  dirgeL 
Er  i  wartheg  Pharaoh  fwyta  y  naill  y  Uall,  er  hyny  rhaid 


210 


ALLWEDD  DDIRGEL 


i'r  dyledswyddau  eyhoeddus  beidio  bwyta  dyledswyddau 
teuluaidd,  a  rhaid  i  ddyledswyddau  teuluaidd  beidio 
bwyta  dyledswyddau  cyhoeddus,  ac  ni  ddylai  yr  un  o 
honynt  fwyta  dyiedswyddau  ystafellol;  mae  doethineb  y 
Cristion  yn  dysgleirio  yn  y  modd  tanbeidiaf  wrth  roddi  i 
bob  dyledswydd  ei  hamser  a'i  lle  priodol  ei  hun ;  yr  oedd- 
wn  yn  myned  i  ddywedyd,  mai  naill  nad  oedd  neb  yn 
Gristion,  neu  o'r  hyn  lleiaf  neb  yn  Gristion  rhagorol  ag 
sydd  oll  yn  llygad  i  ddarllen,  neu  oìl  yn  glywed,  neu  oll 
yn  dafod  i  lefaru,  neu  oll  yn  lin  i  blygu,  i  benlinio,  i 
weddio.  O  !  pa  gynifer  sydd  ag  a  dreuliodd  gy maint  o 
amser  mewn  gwrandaw  y  dyn  hwn  ac  acw,  ac  mewn 
rhedeg  i  fyny  ac  i  waered  o  gyfarfod  i  gyfarfod,  fel  oad 
oes  ganddynt  ddim  amser  i  gyfarfod  â  Duw  yn  eu  hys- 
tafelloedd.  Ha  wŷr,  nid  yw  eich  dyledswyddau  byth 
mor  hawddgar,  glandeg,  a  phrydferth,  a  phan  y  maent  yn 
cael  eu  cyflawni  yn  dymhoraidd  a  threfnus. 

Mor  gall  yw  dynion  y  byd  hwn,  i  drefhu  felly  eu  gor- 
chwylion  gwledig  fel  nad  oes  un  gorchwyl  yn  cyfyngu  ar 
y  Jlall;  maent  yn  gosod  o'r  neilldu  yspaid  cyfaddas  o  am- 
ser  at  bob  gorehwyl;  maent  yn  neillduo  awr  at  un  gor- 
chwyl,  dwy  at  un  arall,  tair  at  un  araìl,  &c.  O  î  na  baem 
ni  mor  gall  at  ein  heneidiau,  mor  gall  at  dragwyddoldeb, 
ag  ydynt  hwy  at  y  byd  hwn.  Ac  i'n  calonau  gyd-ym- 
gynghori  felly  â'n  penau,  fel  na  bo  byth  eisieu  amser  cyf- . 
addas  i  geisio  Duw  yn  y  dirgel.  Y  diafol,  yr  hwn  sydd 
yn  caru  gosod  un  gwr  yn  erbyn  y  llall,  un  deyrnas  yn 
erbyn  y  llall,  ac  un  Cristion  yn  erbyn  y  llall,  sydd  yn 
caru  gosod  un  ordinhad  yn  erbyn  y  llall,  ac  un  ddy]ed- 
swydd  yn  erbyn  y  llall:  oddi  yma  y  mae  ar  y  naill  law  yn 
gweithio  rhai  i  waeddi  i  fyny  weddi  gyhoeddus,  yn  wrth- 
wyneb  i  weddi  ddirgel,  ac  un  arall  i  waeddi  i  fyny  ddy- 
ledswyddau  dirgel,  yn  wrthwyneb  i  holl  ddyledswyddau 
cyhoeddus;  pan  y  mae  pawb  Cristionogion  yn  cael  eu 
cyfarwyddaw  i  drefnu  y  naill  ryw  o  ddyledswyddau,  fel 
ag  i  beidio  cau  allan  ryw  arall  o  ddyledswyddau.  Rhaid 


Y  NEFOEDD. 


211 


i  bob  Cristion  gael  allan  amser  a  lle  at  bob  dyledswydd 
sydd  yn  orphwysedig  arno.  Ond, 

5.  Cerwch  Grist  â  cliariadniwy  enynol,  O!  cryfhewch 
eich  cariad  at  Grist,  a'ch  cariad  at  ystafeîl-ddyledswydd- 
au.  Mae  cariadau  yn  caru  yn  fawr  fod  wrthynt  eu  hun- 
ain.  Pa  fwyaf  yn  ddiau  fyddo  unrhyw  ddyn  yn  caru  yr 
Arglwydd  Iesu,  mwyaf  oll  yr  ymhyfryda  i  fod  gyda 
Christ  yn  y  dirgel.  Yr  oedd  cariad  mawr  iawn  rhwng 
Jonathan  a  Dafydd,  ac  fel  yr  oedd  eu  cariad,  felly  yr  oedd 
eu  dirgel  gymundeb  y  naill  â'r  llaîl,  goreu  i  gyd  oeddynt, 
pan  yn  y  maes,  neu  pan  yn  y  dirgel  yn  nghyd,  ac  felly  y 
byddai  gyda  chwi,  pe  baech  ond  caru  yr  Arglwydd  lesu 
â  chariad  mwy  tanbaid,  goreu  i  gyd  fyddai  arnoch  pan 
y  byddech  fwyaf  gydag  ef  yn  y  dirgel. 

Dwyfol  gariad  sy  fel  gwialen  myrtwydd,  yr  hon,  fel  ag 
y  rhydd  Pliny  hanes,  sydd  yn  gwneyd  y  teithiwr  sydd  yn 
ei  dwyn  yn  ei  law  mor  fywiog  a  chalonog,  fel  nad  yw 
byth  yn  methu  nac  yn  blino.  Ah  gyfeiilion!  pe  gwnaech 
ond  caru  yr  Arglwydd  lesu  â  chryfach  cariad,  ni  wnaech 
byth  ddiffygio  na  blino  ar  ddyledswyddau  ystafellol. 
Megys  y  cychwynodd  yr  Israeliaid  eu  pebyll  o  Mithcah 
i  Hashmonah,  o  bereidd-dra  i  gyílymdra  (fel  yr  arwydda 
y  geiriau):  felly  y  gwna  pereidd-dra  dwyfol  gariad  i  ddyn 
ysgogi  yn  gyflymach  yn  mlaen  ar  hyd  ffordd  dyledswydd. 
Gwna  dwyfol  gariad  bob  dyledswydd  yn  fwy  hyfryd 
a  blasus  i'r  enaid;  ac  am  hyny  gwnewch  a  alloch  at 
gryfhau  eich  cariad  at  Grist  â  gweddi  ystafellol. 

Yr  oedd  yn  nodadwy  yn  mhlith  y  prif  Gristionogion, 
eu  bod  mor  llawn  o  gariad  y  naill  at  y  llall,  fel  y  gallent 
fod  mor  adoabyddus  o'u  gilydd  mewn  hanner  awr  ag 
mewn  hanner  blwyddyn.  Pe  bae  eich  calonau  ond  bod 
yn  llawn  o  gariad  at  Grist  a  dyledswyddau  ystafellol, 
chwi  a'i  hadwaenech  yn  well  yn  fuan,  a  gwybyddech  yn 
fuan  beth  y  mae  cymundeb  dirgel  â  Christ  yn  ei  feddwl. 
Ond, 

6.  Penderfynwch,  yn  nerth  Crist,  i  ymlynu  wrth  ys- 
tafell  ddyledswyddau  yn  wyneb  pob  anhawsderau  a  di- 


212 


ALLWEDD  DDIRGEL 


galondid  a  ddiclion  eich  cyfarfod.  Dyn  o  benderfyniad 
gwanaidd  a  ennillir  â  chneuen,  ac  a  gollir  âg  afal.  Gwna 
Satan,  byd,  perthynasau  enawdol,  a'eh  calonau  eich  hun- 
ain,  daflu  i  mewn  bethau  i  wangaloni  llawer  o  honoch 
mewn  ystafell  weddi;  ond  byddwch  chwi  wedi  pender- 
fynu  yn  gadarn  a  diysgog  i  ymlynu  wrth  eich  hystafell- 
oedd,  dyweded  a  gwnaed  y  byd,  y  cnawd,  a'r  diafol  yr 
hyn  a  allont.  Yr  oedd  Daniel  yn  ŵr  o  benderfyniad 
anorchfygadwy ;  yn  hy trach  nag  iddo  esgeuluso  gweddio 
yn  ei  ystafell,  cymerai  ei  dafiu  i  ffau  y  llewod.  O  holl 
ddyledswyddau  crefydd,  hon,  sef  gweddi  ddirgel,  yw  yr 
un  y  mae  Satan  yn  elyn  mwyaf  marwol  iddi;  mewn 
rhan  oblegid  ei  bod  yn  ei  yspeilio  ef  o'i  fwriadau,  ei 
ddichellion,  a'i  ddyfeisiadau  dirgelaf  yn  erbyn  yr  enaid; 
ac  mewn  rhan  oblegid  fod  gweddi  ddirgel  mor  foddhaol 
gan  Dduw,  ac  o'r  fath  lesâd  a  budd  mawr,  ac  oblegid 
nad  yw  yn  gosod  yr  enaid  mor  agored  i  falchder,  gwag- 
ogoniant,  a  bydol-glodforedd  ag  y  gwna  gweddi  yn  y 
synagog;  ac  am  hyny  dewisai  yn  hytrach  i  ddyn  wedd'io 
jíl  o  weithiau  yn  y  synagog  nag  iddo  weddio  un  waith 
yn  ei  ystafell;  ac  am  hyny  y  mae  angen  arnoch  i  ddurio 
eich  calonau  â  phenderfyniad  a  gwroldeb  santaidd,  fel,  pa 
demtasiynau  a  gwrthwynebiadau  bynag  fyddo  i  chwi 
ymladd  â  hwynt,  y  byddo  i  chwi  ymlynu  wrth  ystafell 
weddi. 

Nid  oes  gwell  gwrthglawdd  yn  nydd  y  frwydr  na 
phenderfyniad  heröaidd  y  galon  cyn  dydd  y  frwydr. 
Penderfyniadau  santeiddiedig  sydd  yn  mawr  wanhau  a 
gwangaloni  Satan  yn  ei  ymgyrchiadau ;  y  maent  yn  ei 
Iwfrhau  ac  yn  ei  ddigaloni  yn  fawr  yn  ei  holl  ymosod- 
iadau  yn  erbyn  yr  enaid.  M  pharhâ  y  dyn  hwnw  yn 
hir  yn  ei  ystafell,  yr  hwn  nad  yw  wedi  penderfynu  yn 
ddiysgog  i  geisio  yr  Arglwydd,  er  i  holl  allnoedd  y 
tywyllwch  wneyd  pen  yn  ei  erbyn.  Dwyfol  wroldeb  a 
santaidd  fwriadau  a'ch  gwna  fel  mur  o  bres,  fel  na  ddi- 
chon  unrhyw  saethau  ei  drywanu;  gwnant  chwi  fel  arf- 
ogaeth  brofedig,  fel  na  ddichon  un  bwleden  niweidio^ 


Y  NEFOEDD. 


213 


hwy  a'cli  gwnant  fel  yr  angel  hwnw  a  dreiglodd  y  maen 
oddiar  ddrws  y  bedd;  liwy  a'ch  nerthant  naill  ai  i  symud 
y  mynyddoedd  mwyaf  o  wrthwynebiadau,  neu  ynte  hwy 
a'ch  galluogant  i  neidio  drostynt. 

Luther  oedd  ŵr  o  benderfyniad  cadarn,  ac  a  dreuliodd 
lawer  o  amser  mewn  ystafell  weddi;  ac  yr  oedd  Nehemia 
yn  un  arall  o'r  eyfryw,  yr  hwn  a  gyfarfu  â  gwrthwyneb- 
iad  mawr,  fel,  pe  na  buasai  wedi  ei  ddurio  â  phenderfyn- 
iad  cryf  a  gwrthnysig,  nis  gallasai  by th  aiì  adeiladu  y 
deml,  eithr  soddasai  yn  nghanol  ei  waith.  Yn  awr,  yr 
oedd  efe  yn  ŵr  am  weddi  ddirgel,  fel  y  dangosais  yn 
nechreu  y  traethawd  hwn.  Pwy  yn  fwy  penderfynol, 
a  phwy  yn  fwy  am  weddi  ddirgel,  na  Dafydd?  Yr  un 
peth  a  allaf  ei  ddywedyd  am  Paul,  Basil,  a  llawer  ereill, 
y  rhai  a  fuont  yn  nodedig  yn  eu  cenedlaeth. 

O  feistriaid!  gwna  penderfyniadau  santeiddiedig  am 
weddi  ddirgel.  eich  cadwyno  yn  dỳnach  wrth  weddi  ddir» 
gel,  nag  y  cadwynodd  penderfyniadau  Ulisses  ef  wrth 
hwylbren  y  llong  erioed.  Penderfyniad  rhagorol  a 
gadwodd  Ruth  i  ymlynu  wrth  ei  mam,  pan  y  gwnaeth  ei 
chwaer  Orpah  ei  chusanu  a  chymeryd  ei  chenad  oddi 
wrthi.  Bydd  wedi  rhagorol  benderfynu  am  weddi  ystaf- 
ellol,  ac  yna  ymlynu  wrthi,  pan  y  mae  ereill  ond  yn  unig 
yn  ymgrymu  ac  yn  cymeryd  eu  cenad  oddiwrthi. 

Yn  ngwlad  Salentine,  mae  son  am  ìỳn  sydd  yn  llawn 
yn  wastad;  pe  baech  yn  rhoi  i  mewn  fyth  pa  gymainî, 
nid  yw  byth  yn  rhedeg  drosodd;  pe  baech  yn  tynu  allan 
o  hono  fyth  pa  gymaint,  mae'n  llawn  yn  Y^astad.  Dylai 
penderfyniad  pob  Cristion  am  weddi  ystafellol  fod  fel  y 
llŷn  hwn,  hyd  yr  ymyl  yn  wastad:  amser  bywyd,  amser 
angeu,  deued  anrhydedd  neu  wawd,  colled  neu  ennilJ, 
rhyddid  neu  rwymau,  deued  yr  hyn  a  ddelo,  rhaid  i'r  gwir 
foesgar  Gristion  hollol  a  sefydlog  benderfynu  ymlynu 
wrth  ei  ystafell.  Ond, 

7.  Llafuriwch  am  helaethach  dywalltiad  o'r  Y'sbryd 
Glân;  canys  pa  fwyaf  o  helaethder  gaífo  unrhy w  àdyn  o 

P 


214 


ALLWEDD  DDIRGEL 


Ysbryd  Duw,  mwyaf  oll  yr  ymhyfryda  i  fod  gyda  Duw 
ynydirgel.  ZecL.  xii.  10:  "  A  thywalltaf  ar  dŷ  Daf- 
ydd,  ac  ar  breswylwyr  Jerusalem,  ysbryd  gras  a  gweddi- 
au."  Adn.  12 — 14:  "  A'r  wlad  a  alara,  pob  teulu  wrtho 
ei  hun;  teuhi  tŷ  Dafydd  wrtho  ei  hun,  a'u  gwragedd 
wrthynt  eu  hunain;  teulu  tỳ  Nathan  wrtho  ei  hunan,  a'u 
gwragedd  wrthynt  eu  hunain;  teulu  tŷ  Levi  wrtho  ei 
hunan,  a'u  gwragedd  wrthynt  eu  hunain ;  teulu  tŷ  Simei 
wrtho  ei  hunan,  a'u  gwragedd  wrthynt  eu  hunain;  yrholl 
deuluoedd  ereill,  pob  teulu  wrtho  ei  huu,  a'u  gwragedd 
wrthynt  eu  hunain."  Nodwch,  yn  y  dyddiau  diweddaf, 
pan  fyddo  dynion  dan  dywalltiad  helaethaeh  o'r  Ysbryd 
Glân,  yna  y  byddant  wedi  ymroddi  yn  fwy  i  weddi  ddir- 
geJ.  Ni  bydd  byth  y  fath  weddio  wrthynt  eu  hunain  ag 
a  fydd  pan  y  ty wallo  yr  Arglwydd  yn  helaeth  o'r  ysbryd 
hwn  ar  ei  bobl;  yn  awr  gwna  pob  un  dywaìlt  ei  ddagrau 
a'i  enaid  ger  bron  Duw  yn  y  dirgel,  i  ddangos  uniondeb 
eu  calon,  ac  i  ddangos  eu  cywirdeb  yn  eu  dirgelrwydd; 
canys,  "  Y  mae  hwnw  yn  gofidio  gyda  thyst  yr  hwn 
sydd  yn  gofidio  heb  dyst." 

Yn  ddiau,  pa  fwyaf  y  mae  dyn  tan  dywaliiad  bendig- 
edig  o'r  Ysbryd,  mwyaf  oll  y  mae  yn  ymroddi  i  ddirgel 
gymundeb  â  Christ.  Mae  pob  dyn  yn  fwy  neu  yn  Uai 
gyda  Christ  yn  ei  ystafell,  megys  y  mae  yn  fwy  neu  yn 
ìlai  dan  eneiniadau  yr  Ysbryd.  Pa  fwyaf  a  gaffo  dyn  o 
ysbryd  Crist,  mwyaf  oll  y  mae  yn  ei  garu,  a  pha  fwyaf 
oll  y  mae  dyn  yn  caru  Crist,  rnwyaf  oll  y  mae  yn  ymhyf- 
rydu  bod  gydag  ef  yn  unig.  Pa  fwyaf  a  gaíîb  dyn  o 
ysbryd  Crist,  mwyaf  oll  y  bycld  ei  galon  wedi  ymroddi 
i'w  foddloni.  Yn  awr3  nid  oes  dim  yn  boddloni  Crist  yn 
fwy  na  gwecld'iau  dirgel  ei  bobl.  Can.  ii.  14:  "  O  fy 
ngholomen,  yr  hon  sydd  yn  holltau  y  graig,  yn  lloches  y 
grisiau,  gâd  i  mi  weled  dy  wyneb,  gâd  i  mi  glywed  dy 
lais,  canys  dy  lais  sy  beraidd,  a'th  olwg  sy  hardd."  Pa 
fwyaf  a  gaíFo  unrhyw  ddyn  o  ysbryd  Crist,  mwyaf  oll  y 
bydd  ei  galon  wedi  ymroddi  ar  ei  ogoneddu  a'i  ddyrchafu. 
Yn  awTr,  nid  oes  dim  yn  gogoneddu  Crist,  neu  yn  ei  ddyr- 


Y  NEFOEDD. 


215 


ehafu  yn  fwy,  na  gweddi  ddirgel;  gan  hyny,  pa  fwyaf  a 
gaffo  unrhy w  ddyn  o  ysbryd  Crist,  mwyaf  oll  y  ceir  y 
dyn  hwnw  mewn  gweddi  ddirgel. 

Ceir  lluaws  i  ddywedyd,  y  byddent  yn  fwy  yn  eu  hys- 
tafelloedd  nag  ydynt,  oni  bae  eu  bod  yn  eyfarfod  âg  am- 
ry w  o  anhawsderau,  a  gwangalondid  idd  eu  hattal.  Ah ! 
gyfeillion,  pe  caech  ond  mesur  helaethach  o'r  Ysbryd 
Glân,  ni  byddai  dim  o'r  pethau  hyn  byth  yn  alluog  i  attal 
eich  masnach  ddirgel  â'r  nefoedd.  Fe  caech  ond  cyfoeth- 
ocach  eneiniad  o'r  Ysbryd,  ni  ddadleuech  byth  fod  llew 
ar  y  ífordd,  oblegid  pe  bae  yno  fil  o  lewod  rhyngoch  chwi 
a'ch  ystafelìoedd,  chwi  a  wnaech  naill  ai  neidio  drostynt 
neu  wneyd  eich  ífordd  drwyddynt,  fel  ag  y  gallech  fwyn- 
hau  cymundeb  â  Christ.  Ond, 

8.  Os  byth  yr  ewyllysiech  ymlynu  wrth  weddi  ddirgel, 
byddwch  yn  aml  mewn  dwys  fyfyrdod  ar  dragwyddoldeb. 

0  î  gwelwch  dragwyddoldeb  yn  sefyll  ar  ben  draw  pob 
gweddi  ddirgel,  a  hyn  a'ch  gwna  i  weddio  i'r  pwrpas. 

O  Syrs !  pob  gorchwyl  yr  ydych  yn  ei  wneuthur  sy  rîs 

1  wynfÿd  neu  wae  tragwyddol.  Pob  ysgogiad,  pob 
gweithred  o  eiddo  y  bywyd  hwn,  sy  rís  tua  thragwyddol- 
deb.  Megys  y  mae  pob  cam  a  gymer  y  teithiwr  yn  ei 
ddwyn  yn  nes  at  ben  ei  yrfa,  felly  y  mae  pob  cam  a  gy- 
mer  dyn  yn  ffyrdd  santeiddrwydd,  megys  dyledswyddau 
ystafellol,  yn  ei  ddwyn  yn  nes  at  ddiwedd  ei  yrfa,  maent 
yn  ei  ddwyn  yn  nes  at  wynfyd  tragwyddol.  Megys  y 
mae  pob  cam  a  rydd  y  pechadur  yn  ffordd  drygioni  yn  ei 
ddwyn  yn  nes  i  uffern,  felly  y  mae  pob  cam  a  rydd  y  sant  yn 
ffordd  santeiddrwydd  yn  ei  ddwyn  yn  nes  i'r  nefoedd. 

Zeuxis,  yr  enwog  baentiwr,  ydoedd  mor  ofalus  a  man- 
wl  wrth  dynu  ei  holl  linellau,  fel  na  adawai  yr  un  darn  o'i 
eiddo  i  fyned  allan  i'r  byd  i  gael  ei  weled  gan  ddynion,  nes 
y  troai  ef  drosodd  a  throsodd,  gan  edrych  arno  yr  ochr  hyn 
a'r  ochr  arall,  i  weled  a  allai  ffeindio  yr  un  bai  arno;  ac 
wrth  ofyn  iddo  y  rheswm  paham  yr  oedd  mor  gywrain 
ac  mor  faith  wrth  dynu  ei  linellau,  efe  a  atebodd,  "  Yr 

p  2 


216 


ALLWEDD  DDIE.GEL 


wyf  yn  paentio  am  dragwyddoldeb."  0  gyieillionî  yr 
ydym  ninau  yn  gweddio,  darllen,  a  gwrando  am  dra- 
gwyddoldeb;  ac  am  hyny  pa  mcr  ffyddlon  a  diflino  y 
dylem  ni  fod  yn  ein  holl  ddyledswyddau  ystafellol,  gan 
gofio  ein  bod  yn  gwneyd  hyn  oll  gyda  golwg  ar  dra- 
gwyddoldeb!  GyfeiIIion,  cyn  hir  rhaid  i  ehwi  oll  fod 
yn  dragwyddol  ddedwydd  neu  yn  dragwyddol  druenus; 
ac  am  hyny,  O !  yr  achos  mawr  sydd  genych  i  amì  gau 
drysau  eich  hystafelloedd,  a  dadleu  yn  wrol  â  Duw  dros 
eich  heneidiau  gwerthfawr  anfarwol,  ac  fel  y  byddont 
gadwedig  yn  nydd  mawr  yr  Arglwydd  Iesu.  O !  gyf- 
eillion,  pan  y  byddo  unrhyw  rwystrau  at  weddi  ddirgel 
yn  dyfod  i'ch  cyfarfod,  dwys  ystyriwch  dragwyddoìdeb^ 
a  hyny  a'u  symuda  ymaith. 

Dywedir  am  un  Pachomius,  mai  pa  bryd  bynag  y 
teimlai  ddymuniadau  annghyfreithlawn  yn  codi  yn  ei 
feddwl,  ei  fod  yn  arfer  eu  gyru  ymaith  wrth  gofio  am 
dragwyddoldeb. 

Adrodda  yr  un  awdwr  chwedl  allan  o  Benedictus 
Rhexanus,  am  ddyn  annuwiol,  yr  hwn  ar  noswaith 
neillduol  oedd  yn  methu  cysgu,  yr  hwn  oddiar  ddwys 
ystyriaeth  am  angeu  a  thragwyddoldeb,  a  sefyllfa  y 
damnedigion  yn  uffern,  oedd  yn  methu  cael  gorphwys- 
dra,  ond  tragwyddoìdeb  fyddai  yn  rhedeg  yn  barhaus 
i'w  feddwl;  gan  ei  fod  yn  ewyllysio  ysgwyd  ymaith  y 
meddyhau  am  hyn  megys  pryf  cnoadwy,  am  hyny  efe  a 
ganlynai  chwareuyddiaeth  a  chyfarfodydd  digrif,  ac  eis- 
teddai  cyhyd  yn  aml  gyda'r  ddiod,  nes  y  byddai  i'w 
gydwybod  gysgu,  ac  ymddangos  fel  yn  cymeryd  ychydig 
seibiant;  ond  pan  ddeffroai,  byddai  ei  gydwybod  yn 
melltenu  yn  ei  wyneb,  a  byddai  yn  ei  adgofio  yn  bar- 
haus  â'r  meddyliau  erchyll  am  dragwyddoldeb.  O  bob 
peth  yn  y  byd  nis  gallai  oddef  cael  ei  gadw  yn  effro  yn 
y  nos;  ond  dygwyddodd  felly,  pan  yn  glaf,  iddo  gael  ei 
gadw  yn  effro,  ac  nis  gallai  gysgu  mewn  modd  yn  y 
byd;  ar  hyn  daeth  y  meddyliau  hyn  i'w  gyfarfod,  "À 
ydyw  yn  beth  mor  flin  i  gael  fy  nghadw  rhag  cysgu  am 


Y  NEFOEDD. 


217 


un  noswaith,  ac  i  orwedd  ychydig  oriau  yn  y  tywyllwch? 
O!  pa  beth  ynte  ydyw  bod  mewn  poenau  am  byth? 
Yma  yr  wyf  yn  fy  nhŷ  fy  hun,  ar  wely  esmwyth,  yn  y 
tywyllwch  yn  cael  fy  nghadw  ond  un  noswaith  rhag 
cysgu;  ond  gorwedd  mewn  fflamiau  a  bythol  drueni,  pa 
mor  ofnadwy  sy  raid  ei  fod!"  Y  myfyrdodau  hyn  a'u 
cyífelyb  a  fu  yn  foddion  dedwydd  o  droedigaeth  y  gŵr 
ieuanc  hwn. 

Mi  a  ddarllenais  hanes  neillduol  am  un  Theodoruss 
Cristion  ieuanc  yn  yr  Aifft,  yr  hwn,  pan  oedd  llawer 
iawn  o  wledda,  digrifwch,  a  chynghanedd  yn  nhŷ  ei  dad, 
a  ymneilìduodd  oddiwrth  ei  holl  gymdeithion;  a  phan 
wrtho  ei  hun,  efe  a  feddyliodd  fel  hyn  ynddo  ei  hun: 
"  Yma  y  mae  digon  o  ddigrifwch  i'r  cnawd,  gallaf  gael 
yr  hyn  a  ewyllysiwyf;  ond  pa  hyd  y  pery  hyn?  Ni 
pharhâ  hyn  yn  hir.  Yna,  gan  ymostwng  ar  ei  liniau 
gerbron  yr  Arglwydd,  efe  a  ddywedodd,  "  O  Arglwydd! 
mae  fy  nghalon  yn  agored  i  ti;  nid  wyf  fi  yn  wir  yn 
gwybod  beth  i'w  ofyn,  ond  yn  unig  hyn, — Arglwydd,  na 
âd  i  mi  farw  yn  dragwyddol.  O  Arglwydd,  ti  a  wyddost 
fy  mod  yn  dy  garu  di;  O!  bydded  i  mi  fyw  yn  dra- 
gwyddol  i'th  glodfori  di." 

Os  oes  unrhyw  foddion  ar  y  ddaear  at  ein  dwyn  ar 
ein  gìiniau  ger  bron  Duw  yn  y  dirgel,  meddwl  yn  ddwys 
ac  yn  sobr  am  dragwyddoldeb  yw  hyny.  O !  na  syrthiai 
arswyd  tragwyddoldeb  ar  eich  heneidiau.  O !  na  ddwys 
ystyriech,  mai  yD  mhen  ychydig  amser  eto  y  bydd  raid 
i  chwi  ddechreu  ar  sefyllfa  dragwyddol;  mai  gagendor 
diwaelod,  dibendraw,  ac  annherfynol  yw  tragwyddoldeb, 
na  ddichon  un  llinyn  ei  fesur,  yr  un  amser  ei  gyraedd, 
yr  un  oedran  ei  dreulio  allan,  na'r  un  tafod  ei  draethu. 
Parhad  presenol  oestadol  ydyw;  un  dydd  oestadol  ydyw, 
yr  hwn  na  wêl  dywyllwch  byth.  O  gyfeillion!  mae 
hyn  yn  alarnad  a  raid  iddo  fod,  sef,  Bod  tragwyddoldeb 
yn  beth  nad  yw  y  rhan  fwyaf  o  ddynion  yn  meddwl 
byth  am  dano,  neu  ynte  ond  yn  ysgafn  iawn;  tremiad 
ac  ymaith,  megys  y  dywedir  fod  cŵn  yn  llyfu  ac  ymaith, 


218 


ALLWEDD  DDIRGEL  Y  NEFOEDD. 


wrth  afon  Nilus.  Ond  os  byth  yr  ewyllysiech  gael  eich 
calonau  wedi  eu  cadwyno  wrth  eich  hystafelloedd,  ac 
wrth  ddyledswyddau  ystafellol,  fel  yr  oedd  gw}rr  Tyrus 
yn  cadwyno  eu  duw  Apollo  wrth  bost,  fel  y  byddent 
yn  sicr  o  hono,  yna  ystyriwch  yn  ddwys  ac  yn  aml  am 
dragwyddoldeb,  a  chyda'r  deugain  merthyron  gwrol 
hyny,  gwaeddwch  yn  barhaus,  "  O  dragwyddoldeb !  dra- 
gwyddoldeb!" 

Mr.  Wood,  wedi  rhyw  ymddyddan  santaidd,  a  syrth- 
iodd  i  fyfyrio,  ac  a  waeddodd  allan  ger  bron  pawb  oedd 
yn  brerenol,  am  agos  i  chwarter  awr  yn  nghyd,  "  Am 
byth,  am  byth,  am  byth."  Gweddi  Awstin  ydoedd, 
"  Haccia  fi,  nadd  fi,  llosg  fì  yma,  ond  arbed  fì  yn  ol 
llaw,  arbed  fi  yn  ol  llaw."  Diamau  pe  bae  Cristionog- 
ion  ond  treulio  un  chwarter  awr  bob  dydd  mewn  dwys 
ystyriaethau  ar  dragwyddoldeb,  gwnai  iddynt  garu 
gweddi  ystafellol  yn  fwy,  gwnai  iddyut  ofni  ei  hes- 
geuluso  yn  fwy,  a  byddent  yn  fwy  gofalus  a  chydwybodol 
yn  y  cyflawniad  o  bob  dyledswydd  ystafellol  nag  erioed. 

Ac  fel  hyn,  yn  ol  fy  nawn  gwan,  y  rhoddais  i  chwi  yn 
bresenol  yr  hyn  a  roddodd  yr  Arglwydd  o'i  raslonrwydd 
i'm  henaid  tylawd,  mewn  perthynas  i'r  ddyledswydd  dra 
angenrheidiol  hon  o  weddi  ystafellol,  a  chaf  drwy  gy- 
mhorth  gras,  ganlyn  y  darn  tylawd  hwn  â'm  g-weddiau, 
ar  iddo  gael  ei  fendithio  felly  oddiuchod,  fel  ag  y  byddo 
iddo  weithio  yn  nerthol  i  dragwyddol  iachawdwriaeth 
eich  eneidiau  anfarwol,  Amen. 


HYMNAU. 


1  Eu  hun  mor  eiddil  ag  yw'r  pryfaid, 
P'odd  y  saif  credinwyr  gweiniaid, 
Pan  mae  'storrn  a  brâd  gelynion, 
Ar  bob  llaw  'n  eu  curo'n  gyson? 

2  Er  teimlo'n  eiddil  ar  y  ma's, 
Adwaenant  gysur  gorsedd  gras; 

Y  Duw  sy'n  gwrandaw  gweddi'r  gwan? 
A'u  cynorthwya  yn  mhob  man. 

3  Er  hir  oedi'r  Arglwydd  tirion, 
Fe  a'u  cynorthwya'n  brydlon ; 

Yr  hwn  ddysg  eu  calon  i  wedd'io, 
Ni  chânt  ofer  lefaín  arno. 

4  Ymdrechol  weddi,  gwyrthiau  wna; 
O'r  wasgfa  fwyaf  hi'n  rhyddhâ; 
Geill  gweddi  hyrddio  gyrfa  trwy 
Byrth  pres  a  barau  heiyrn,  a  mwy. 

5  Hezecia  ar  ei  ddeulin, 

Llu  balch  Assur  wnaeth  yn  ddiddim; 
A  phan  wedi  ei  ddal  gan  glefyd, 
Gweddi  roddodd  iddo  fywyd. 

6  Pedr  mewn  carchar  a  chadwynau, 
Gweddi  daer  a'i  dyg  o'i  rwymau; 
Llef  Elias  ddyg  gawodau, 

'Nol  sychder  blin  dair  o  flynyddau, 

7  Gallwn  eto  dystio'n  ddiau, 
Mai  yr  un  yw  Duw  i  ninau ; 
Er  in'  ofni  na  wnai  wrando, 
Brys-ymwared  ddaeth  oddiwrtho. 


220 


HYMNAU. 


8  Am  ei  ryfeddodau  ini, 
Boed  ein  calon  yn  clodfori; 
Oddiar  broíiad  melus  ddysgwyd, 
Liefwn  arno  dros  ein  bywyd. 


1  O ! V  llu  rhwystrau  sy'n  cyfarfod, 
Wrth  dd'od  at  yr  orsedd  hynod; 
Eto  pwy  a  ŵyr  werth  gweddi, 
Na  fyn  dd'od  yn  fynych  ati? 

2  Gỳr  gweddi'r  cwmwl  dû  ar  hynt; 
Dring  gweddi  ysgol  Jacob  gynt; 
Rhydd  i  ffydd  a  chariad  waith, 
A  dwg  i  lawr  fendithion  maith. 

3  Paid  a'r  weddi,  peidiwn  brwydro; 
Gweddi  wna  i'r  arf  ddysgleirio; 
Satan  gryna  gan  wir  ddychryn, 
Pan  wêl  eiddil  sant  ar  ddeulin. 

4  Tra  bu  breichiau  Moses  fyny, 
Yr  oedd  Israel  yn  gorchfygu; 
Ond  pan  flinai  eu  dal  eilwaith, 
Cai  Amalec  y  fuddugoiiaeth. 

o  Ai  heb  air?    O!  ail  feddyliwch, 
'Heda  geiriau  pan  achwynwch, 
Llanwant  giustiau'ch  cydgre'duriaid, 
A  thrist  hanes  eich  byd  caled. 

6  Pe  cai  hanner  ffûn  gamdreulir, 
Fyn'd  i'r  nef  mewn  gweddi  gy wir, 
Melus  ganech  wedi  hyny, 
"  Clywch  beth  wnaeth  yr  Arglwydd  im" 


ARGRAFFWYD  GAN  RICHARD  JOÌSES?  DOLGELLAU. 


Deacidified  using  the  Bookkeeper  process. 
Neutralizing  agent:  Magnesium  Oxide 
Treatment  Date:  August  2005 

PreservationTechno!ogies 

A  WORLD  LEADER  IN  PAPER  PRESERVATION 

1 1 1  Thomson  Park  Dẃe 
Cranberry  Township,  PA  16066 
(724)  779-2111 


LIBRARY 


